\^ 

Marietta  College  Library 


0^ 


1^2  9/ 


WITHDR  AW  N i^M» ^ 

MARIETTA  COLLEGE  UBRAÍIÍ 


.^ 


mê 

L.  "  !»,%»íîíTííft  »  ^ 


í^ll 


Jífí^fff 


PERTHYNAS 


CREFÎÜD  A  CWÎDDOREG 


-GAN— 


Y  PARCH.  JOSEPH  ROBERTS,  D.  D. 


"Peace  settles  where  the  intellect  is  meek;      The  faith 
heaven  strengthens  where  He  moulds  the  creed." — 

Woj'dswort/i. 


"I  am  of  the  opinion  that  á  standing  miracle  exists, 
and  that  it  has  ever  existed — a  direct  and  continued  in 
íluence  exerted  by  the  supernatural  on  the  natural." — 

Parado.rical  PJiilosophy. 


UTIC A,  N.  Y. : 

PRESS  OF  T.  J.  GRIFFITHS,  EXCHANGE  BUILDINGS. 

1897. 


■? 


(^^3'^a^ 


tJ  RHAGYMADRODD. 


Yr  unig  reswm  am  ymddangosiad  y  llyfr  hwn  ydyw 
ddarfod  i  gais  gael  ei  wneyd  gan  Gyfarfodydd  Dosbarlh 
Minnesota,  a  chan  luaws  o  gyfeillion,  am  i  mi  gyhoeddi 
cyfrol  o  fy  mhregethau. 

Gwelir  fod  y  pregethau,  yn  mron  oll,  yn  dal  cysyUtiad 
a  chrefydd  a  gwyddoniaeth,  y  rhai  a  draddodwyd  yn 
awr  a  phryd  arall,  yn  ystcd  yr  ugain  mlynedd  diwedd- 
af,  yn  Racine,  Wis.  ;  MinneapoHs,  Minn.  ;  ac  yn  New 
York.  Ac  i'r  tair  eglwys  uchod  yr  wyf  yn  ostyngedig 
gyflwyno  y  llafur  hwn.  Os  bydd  y  llyfr  hwn  yn  dder- 
byniol  gan  fy  nghydgenedl  yn  y  wlad  hon,  y  mae  genyf 
fwriad,  os  byw  ac  iach,  i  gyhoeddi  un  arall,  ar  Berson  a 
Gwaith  yr  Ysbr^'d  Glan. 

New  York\  iSgy.  JOSEPH  ROBERTb. 


CYNWYSIAD. 

Tu  Dal, 

Rhagymadrodd 3 

PREGETH  I. 

Y  Pedair  Gwyrth  a  Gwyddoreg _.. --.       9 

PREGETH  n. 
Yr  Hen  Ffydd  yn  ei  Pherthynas  a'r  Newydd 34 

PREGETH  ni. 
Tarddiad  Dwyfol  Bywyd  a  Dadblygiad _ . .     57 

PREGETH  IV. 
Creadigaeth    Dyn  yn  Ngoleuni  Tystiolaeth  y  Beibl 

a  Gwyddoniaeth.. ._..     78 

PREGETH  V. 

Deddf  Pechod  a  Marwolaeth  a  Deddf  Xatur gS 

PREGETH  VI. 

Y  Bedwaredd    Wyrth,    Sef    yr    Ymgnawdoliad   a 

Gwyddoreg 122 

PREGETH  VII. 

Perthynas  yr  Arglwydd  lesu  a'r  Greadigaeth 149 

PREGETH  VIII. 

Adgyf odiad  Crist  a  Gwyddoniaeth .. 175 

PREGETH  IX. 
Natur  a'r  Adgyfodiad. 201 


8  CVNfVVS/AD. 

PREGETH  X. 
Sicrwydd  yr  Athrawiaelh  o  Anfarwoldeb   Dyn   yn 

Sylfaenedig  ar  Ddadguddiad 125 

PREGETH  XI. 
Deddf  Cyd-ddylyniad . 242 

PREGETH  Xn. 
Ymyriadau  Dwyfol  a  Natur  Mewn  Atebiad  i  Weddi  262 

PREGETH  XHr. 

Y  Goruwchnaturiol  a  Gwyddoreg 287 

PREGETH   XIV. 
Yr  Elfen    Foesol   ac    Ysbrydol   yn    Ngwyrthiau    yr 

Arglwydd  lesu. ., 309 


CREFYDD  A  GWYDDOEEG. 


PREGETH  I. 


V  PEDAIR  G  WYRTH  A    G  WYDDOREG. 

"Yn  y  dechreuad  y  creodd  (Heb.  bara)  Duw  y  nef 
oedd  a'r  ddaear.  A'r  ddaear  oedd  afìuniaidd  a  gwag,  a 
thywyllwch  oedd  ar  wyneb  y  dyfnder,  ac  Ysbryd  Duw 
yn  ymsymud  ar  wyneb  y  dyfroedd."— Genesis  i:i,  2. 

"A  Duw  a  greodd  {bara)  y  morfeirch  mawrion,  a  phob 
ymlusgiad  byw,  a  phob  ehediad  asgellog  yn  ei  rywog- 
aeth:  A.  gwelodd  Duw  mai  da  oedd." — Genesis  1:21. 

'•Duw  hefyd  a  ddywedodd  Gwnawn  (bara)  ddyn  ar 
ein  delw  ni,  wrth  ein  llun  ein  hunain." — Genesis  1:26. 

"A'r  Gair  a  wnaethpwyd  {Gr.  ginoììiai)  yn  gnawd 
ac  a  drigodd  yn  ein  phth  ni." — loan  i:  14. 

Yn  y  benod  hon,  a  elwir  gan  rai  yn  Psalm  v 
Greadigaeth,  cawn  brofìfwydohaeth  yn  edrych 
yn  ol.  Y  rheol  gyda'r  proífwydohaethaii  rdyw 
eu  bod  oh  â'u  gwynebau  ar  y  dyfodol,  }n  codi 
y  rien  oddiar  ryw  ddygwyddiadau  a  gymerent 
îe  yn  yr  oesoedd  a  ddeuai.  Ond  dyma  bro- 
ít\\  vdohaeth  vn  edrvch     vn  oL  vn     codi  v  hc;! 


lü  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

oddiar  wyneb  prif  weithrediadau  y  Duwdod  aín 
oesoedd  afrifed,  ac  yn  neidio  dros  riniog  amser 
i'r  dystawrwydd  cyn  bod  y  dechreuad,  Ue  y 
preswyHai  y  Drindod  Sanctaidd.  Ni  chaf  am- 
ser  i  fanylu  ar  bob  gwirionedd  sydd  yn  y  tes- 
tyn;  fy  amcan  fydd  cael  eich  meddwl  at  rai  o'r 
prif  wirioneddau. 

I. — Y  ddau  dduU  o  eiddo  y  Creawdwr  o  greu, 
sef  trwy  act  uniongyrchol,  a  thrwy  weithrediad 
achosiou  naturiol. 

Defnyddir  y  gair  "creu"  (bara)  dair  gwaitli 
yn  y  benod,  a  hyny,  fel  y  mae  yn  amlwg,  yn 
fwriadol,  i  osod  allan  dair  act  fawr,  uniongyrch- 
ol,  o  eiddo  Duw,  sef  creadigaeth  defnydd,  cre- 
adigaeth  bywyd,  a  chreadigaeth  dyn.  Y  fraw- 
ddeg  neillduol  a  ddefnyddir  mewn  duU  unft'urf 
î  O'sod  allan  yr  actau  creadigol  nad  ydynt  yn 
ganlyniad  ymyriad  uniongyrchol  y  Creawdwr, 
ydyw,  "A  Duw  a  ddywedodd,  Bydded."  Pan 
gynysgaeddwyd  defnydd  â  gaUu  i  S}'mud  yn 
sigledig  am  y  tro'  cyntaf  gan  Ysbryd  Duw,  dy- 
wedir,  "A  Duw  a  ddywedodd,  Bydded  goleu- 
ni;"  pan  y  cynwysai  y  cymylau  yn  eu  mynwes 
y  moroedd,  "Duw  a  ddywedodd,  Bydded  ffurf- 
afen;"  pan  nad  oedd  creadur  byw  yn  hanfodi  o 


Y  PEDAIR  GWYRTH  A  GWYDDOREG.  li 

gwbl,  "Duw  a  ddywedodd,  Heigied  y  dyfr- 
oedd;"  a  phan  nad  oedd  bywyd  yn  bodoli  mewn 
tni  ffurf,  "Duw  a  ddywedodd,  Dyged  y  ddaear 
bob  peth  byw."  Yn  mhob  un  o'r  engreiíîtiau 
hyn  llefarai  Duw,  nid  wrtho  ei  hun,  ond  wrth 
yr  hyn  a  fodolai  eisoes,  gan  orchymyn  i'r  peth 
hwnw  gynyrchu  peth  arall  newydd.  Yn  mhob 
engraifft  y  dywedir  y  gair  "Bydded,"  dygir 
peth  newydd  i  fod — nid  gan  Xatur  ei  hun,  ao 
nid  gan  y  Creawdwr  trwy  ymyriad  uniongyrcli- 
ol;  ond  gan  Natur  a  Duw  fel  cyd-achosion.  Y 
dull  graddol,  y  dull  o  weithredu  trwy  achosiou 
naturiol,  a  ddewiswyd  gan  y  Creawdwr  i  ddwyn 
yr  hoh  greadigaeth,  y  nefoedd  a'r  ddaear,  i 
drefn.  Dyma'r  duH  mwyaf  cyíîredin  ac  adna- 
byddus  i  ni  o  eiddo  y  Duwdod  o  weithredu,  ac 
nid  trwy  actau  uniongyrchol.  Tra  nad  ydvm 
b}'th  yn  gweled  rhywogaeth  newydd  o  fodau, 
eto  yr  ydym  yn  gweled  yn  barhaus  unigohon 
newyddion  wedi  eu  dadblygu  o  rieni.  Onid  yw 
pob  anifail  yn  anifail  newydd,  a  phob  dyn  yn 
ddyn  newydd,  er  eu  bod  wedi  tarddu  mewn 
duU  graddol  o'r  anelwig  ddefnydd?  Fel  hyn, 
mae  y  Creawdwr  yn  parhau  i  ddweyd  "'Bydd- 
•ed"  wrth  achosion  naturiol,  mewn  trefn  i  o-adw 


12  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

unfîurfiaeth  trwy  yr  holl  greadigaeth.  Ond 
pan  y  defnyddir  y  gair  "creu"  {hard)  dair 
gwaith,  golyga  ymyriad  uniongyrchol  y  Duw- 
dod,  nid  trwy  achosion  naturiol,  yn  rhoddi  bod 
i  beth  newydd.  Trwy  act  uniongyrchol  y  crc- 
wyd  mater  yr  holl  greadigaeth;  y  crewyd  byw- 
yd;  y  crewyd  dyn;  a  phan  y  crewyd  dyn  darhui- 
ir  y  Creawdwr  yn  Uefaru,  nid  wrth  achosion 
naturiol,  ond  wrth  y  Drindod  sanctaidd;  "Awn 
a  gwnawn  ddyn." 

Yn  awr,  yn  ol  y  ddau  dduU  a  nodwyd  o  greu^ 
fel  y  desgrifìr  hwynt  yn  yr  amhnelhad  a  gawn 
yn  y  benod  hon  gan  ysbrydohaeth  ddwyfol,  y 
mae  yn  rhaid  i  ni  droi  at  wyddoreg  i  lenwi  i 
fyny  rhwng  y  ninehau.  Yr  ydym  yn  dysgwyl 
i  Seryddiaeth,  Daeareg  a  Bywydeg  egluro  i  lu 
y  manyhon,  oblegid  nid  yw  dadguddiad  byth  yn 
ysbeiho  dyn  o'i  ragorfraint  fel  meddyhwr,  trwy 
fynegu  pethau  ag  y  gaU  ef  ei  hun  eu  c}Taedd 
trwy  ymchwihad.  Y  gwasanaeth  penaf  a  ddy?- 
gwyhwn  oddiwrth  wyddoreg,  ydyw  cyfansoddi 
ei  hesboniad  ar  hanes  y  greadigaeth,o  fewn  cylch 
y  hinellau  mawrion  a  roddir  }'ma  gan  wr  Duw; 
neu  os  myn,  neu  yn  hytrach  os  gah,  o'r  tu  aUan 
i'r  amhnelhad  hwn.     Gwyddom  am  un  gwydd- 


V  PEDAIR  GWYRTH  A  GWYDDOREG.  i  3 

onydd  enwog  a  ymgymerodd  a  chyfansoddi 
esboniad  ar  hanes  y  greadigaeth,  gan  anvmwv- 
byddu  y  Beibl  yn  hollol;  ac  er  ei  syndod,  ar  ol 
iddo  orphen  ei  esboniad,  wedi  blynyddoedd  o 
lafur  ymroddedig,  a'i  gymharu  â'r  benod  hon, 
yr  oedd  y  naill  yn  ateb  i'r  llall,  fel  y  mae  gwyneb 
yn  ateb  i  wyneb  mewn  dwfr.  Pan  y  bydd 
gwyddoreg  wedi  gorphen  ei  gwaith,  a'i  orphen 
yn  ymddiriedol,  bydd  gogoniant  Gair  yr  Ar- 
glwydd  yn  fwy  amlwg,  er  i  rai  o'n  syniadau 
plentynaidd  ni  gael  eu  hysgubo  ymaith. 

2. — Y  mae  y  testyn  yn  ein  dwyn  i  olwg  ped- 
air  gwyrth  sylfaenol  y  dadguddiad  o  Dduw. 

Creu  mater,  creu  bywyd,  creu  dyn  ar  ddelw 
Duw,  ac  ymgnawdoHad  y  Gair,  ydynt  bedair 
gw^yrth  fawr  sylfaenol  y  dadguddiad  o  Dduw; 
a'r  rhai  hyn  hefyd  ydynt  gamrau  mawrion  ac 
esgynol  y  dadguddiad  hwnw.  Y  mae  y  gair 
"Bara"  fel  porth  yn  arwain  i'r  tair  gwyrth  yn  y 
benod  hon,  a'r  gair  "gwnaethpwyd"  yn  ein  har- 
wain  at  y  wyrth  olaf,  sef  yr  YmgnawdoHad. 
'Chwi  a  welwch  oddiwrth  hyn  mai  ychydig  }'dy\v 
nifer  drychfeddyhau  y  Creawdwr — dim  ond 
pedwar  o  rai  gwreiddiol  a  sylfaenol,  sef  creu  o 
ddim,  creu  bywyd,  creu  dyn,  a'r  ymgnawdoHad. 


14  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Ei  ddull  ef  o  weithredu  ydyw  Uuosogi  ei 
ddrychfeddyliau  gwreiddiol  yn  gangenau,  yn 
debyg  fel  y  mae  unoHaeth  corfif  y  goeden  yn 
ymdori  i  wreiddiau  a  changenau.  Yr  ydym 
wedi  cyfifwrdd  yma  â  gwraidd  y  ddamcaniaeth 
ddadblygiadol.  Hyd  y  gallaf  ddeall,  yr  unig 
wahaniaeth  rhwng  syniad  y  dadbiygwyr  a'r 
syniad  yn  y  benod  hon  ydyw  fod  y  rhai  cyntaf 
yn  priodoli  pob  amrywiad,  a  phob  ffurf,  ì 
weithrediad  gaUu  anweledig  ac  anwybodadwy, 
a'r  olaf  yn  priodoli  pob  amrywiad  a  phob  fîurf 
ar  Natur,  ac  mewn  Natur,  i  gydweithrediad 
yr  Elohim  ag  acliosion  naturiol.  Un  drycb- 
feddwl  mawr  sydd  yn  rhedeg  trwy  y  greadig- 
aeth  faterol.  Yn  nheyrnas  bywyd  cawn  olwg  ar 
yr  ail  ddrychfeddwl,  a  hwnw  yn  hollol  newydd; 
ie,  yn  ddechreuad  creadigaeth  newydd,  yr  lion 
a  lywodraetliir  gan  ddeddf  newydd  a  gwahanol 
i'r  hon  sydd  yn  Ilywodraethu  mater.  Yn 
nghorfif  y  llysieuyn  Ilywodraethir  mater  gan 
egwyddor  neu  allu  newydd,  sef  bywyd.  Gwel- 
ir  yr  archadeiladydd  hwn  yn  adeiladu  corff 
iddo  ei  hun,  naill  ai  yn  y  greadigaeth  Iysieuol 
neu  anifeilaidd,  o  ronynau  materol.  Yn  y  gread- 
igaeth  anifeilaidd  cewch  y  drychfeddwl  hwn  yn 


r  FEDAIR  GWYRTH  A  GWYDDOREG.  I  5 

ymo-angenu  i  bedwar  math  o  rywogaethau,  y 
rhai  a  ehvir  gan  y  naturiaethwr  y  meddalogion, 
y  rhinogion,  y  cymalogion,  a'r  cehiesgyrnog- 
ion.  Cvnwvsa  y  pedair  cangen  yma  yr  holl 
2:readio-aeth  anifeilaidd,  vn  nghvd  a  d\-n.  Yn 
nghreadigaeth  dyn,  er  ei  fod  yn  rhan  o'r  gread- 
igaeth  anifeilaidd,  cawn  y  tryd}'dd  drychfeddwl 
mawr,  yr  hwn  sydd  yn  dwyn  i  fod  eh'en  hollol 
newydd.  Yr  hyn  sydd  yn  newydd,  ac  yn  ycii- 
wanegol,  ydyw  undeb  yr  hoU  greadigaeth,  }'n 
elfenol,  yn  fywydol,  yn  foesol,  ac  yn  ysbrydol, 
mewn  un  creadur,  a  hwnw  ar  hm  a  dehv  Duw. 
Yn  yr  Ymgnawdohad  cawn  y  pedwerydd  drycii- 
feddwL  Yr  hyn  sydd  yn  new^ydd  yn  hwn  ydy^\- 
fod  yr  lioU  greadigaeth  yn  faterol,  yn  ehenol, 
yn  fywydol,  yn  foesol  ac  ysbrydol — yr  hoU  gre- 
adigaeth  fel  y  mae  yn  cael  ei  chynrychioh  mewn 
dyn,  wedi  ei  huno  â'r  Duwdod,  yn  ]vIherson  y 
Tragwyddol  Fab. 

Fel  hyn,  nid  gair  gwag  ydyw  y  gair  "dadblyg- 
iad,"  eithr  gair  hawn  o  ystyr.  O'i  iawn  ddeall 
arweinia  chwi  i  ohvg  rhyfeddodau  creadigaeth 
Duw,  a  noda  ahan  dduU  y  gweithrediadau 
dwyfol  ynddi.  Dadblygiad!  Pa  beth  ydyw? 
Dim  ond  hanes  v  Creawdwr    doeth  vn     uno  v 


t6  crefydd  a  gwyddoreg. 

pedwar  drychfeddwl   hyn  â'u  gilyacl;   ac   er   eu 
huno  yn  nghyd  parha  pob  drychfedawl  i  gadw 
ei  neillduoHon   ei  hun.     Sylwch  arnynt.      Dyna 
y  drychfeddwl  cyntaf,  sef  creacUgaeth  niater  ac 
elfenau,  ymddwyniad  cyntaf  ei  dragwyddol  aUu 
ef  a'i  Dduwdod,  yn  cael  ei  uno  â  bywyd,  sef  yr 
ail  ddrychfeddwl.     Mater  ydyw  corfî  pob  llys- 
ieuyn;     ac  amod  y  briodas    rhyngddynt  ydyw, 
'*Hyd   oni   eich   gwahenir   gan   angeu."      Yn   y 
man  wele  fywyd  yn  cymeryd  cam  yn  uwch  ar 
raddfa  y   drychfeddwl;  bywyd   yn   gweled   trwy 
ffenestri  o  fater;  bywyd  a  goleuni  ar  ei  dy;  byw- 
yd  yn  anadhi,     yn    meddwl     trwy     ymweithiad 
gronynau  materol  yr  ymenydd,  yn  ofni  perygl, 
ac  yn  caru     ei  ryw.     DaUwch     i     edrych  i  f\ny. 
Mewn  dyn  chwi  a  welwch  y  ddau  ddrychfedd- 
wl  mawr  cyntaf — y  greadigaeth  faterol  a  b}w- 
ydol  yn  ei  hoU  neiUduoUon,  yn  ei  pUetUau  gor- 
eu,  wedi  eu  Uuno  â  cUreadigaetU  foesol  ac  ys- 
brydol.      Ond   nid   ydym   eto      wedi     cyraedd   i 
olwg   y   fifon   ucUaf   yn   ysgol   fawr   dadblygiad. 
Yn   ymgnawdoUad  y   Gair  unwyd  y   tri   drycU- 
fedclwl   cyntaf,   sef  creadigaetU   faterol,   fywydol 
a  moesol,  mewn  undeì)  tragwyddol  â'r  Ail  Ber- 
son  yn  y  Duwdod.     BeUacU,  nid  yn  unig  y  mae 


1 '  PEDAIR  G W YRTH  A  GW\ 'DD OREG.  í  7 

maler  a  bywyd  y  greadigaeth  ar  ddelw  Duw, 
fel  y  ceir  hwy  mewn  dyn,  ond  mewn  undeb  a 
Duw.  Mater  sydd  yn  fíurfio  corff  yr  Arglwydd 
lesu  ar  y  ddeheulaw,  eithr  mater  wedi  ei  ys- 
brydoh.  Gadewxh  i  ni  droi  yn  ol,  ,a  sefyU  uwch- 
ben  y  wyrth  gyntaf.  Pa  fodd  y  daeth  \  gronyn 
cyntaf  o  ddefnydd  i  fod?  Pa  fifurf  oedd  ar 
ddefnydd  pan  y  daeth  gyntaf  i  fod?  Beth  yw 
y  cysyhtiad  a'r  cysondeb  sydd  rhwng  y  syniad 
dadblygiadol  aV  syniad  a  ddysgir  yn  y  benod 
hon?  Beth  oedd  y  gahu  fîurfiol,  neu  awdwr 
trefn  yn  hanes  y  ddaear? 

"I. — Genesis  Mater. 

Un  o'r  cwestiynau  pwysicaf  y  gaU  gwyddon- 
iaeth  ymaflyd  ynddo  ydyw — O  ba  le  y  daeth 
mater?  Pa  fodd  y  cafodd  ei  fodolaeth  ar  y 
cyntaf?  Pa  ffurf  bynag  oedd  arno  yn  y  dech- 
reuad;  pa  un  ai  fel  corff  caled,  ynte  fel  cwmwl 
nofiedig  a  diffurf,  yn  ymdoni,  yn  ymchwahi.  ac 
yn  adgrynhoi  yn  y  gwagder  tywyh,  rhaid  fod 
Genesis  yn  perthyn  iddo,  neu  ynte,  rh.aid  ei  fod 
}^n  dragAvyddol.  Yr  Atom  cyntaf!  O  ba  le  v 
daeth?  Na  feddyhwch  chwi  sydd  yn  darllen  y 
Beibl  fod  y  cwestiwn  yn  rhy  syml  a  hawdd  ei 
ateb.     Y  mae  hwn  vn  un  o  brif  g:westivnau  ein 


l8  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

hoes,  a  bu  rhai  o'r  ysbrydoedd  mwyaf  a 
dabernaclodd  mewn  cnawd  yn  yr  oesoedd  er- 
aill,  yn  cael  eu  bHno  ganddo.  Nid  cwestiwn 
gwyddonol  ydyw  yn  unig,  ond  arweinir  ni  gan- 
ddo  i  lawr  at  wreiddyn  gwirionedd,  cymeriad  ac 
addoHad.  Rhaid  i  ddamcanion  gwyddonol  yr 
oes  hon  sefyll  neu  syrthio  ar  y  cwestiwn  hwn — 
yr  Atom  cyntaf,  o  ba  le  y  daeth?  Buasem  yn 
caru  gwybod  pwy  a  luniodd  wyddor  yr  iaith 
Hebraeg.  Haeddasai  hwnw  gael  cofgolofn  dal- 
ach  na  phyramidiau  yr  Aiíìft.  Ond  y  mae  ei 
enw  wedi  ei  gladdu  yn  mynwent  angof;  ac  y 
mae  yn  amlwg  y  dymunai  rhaì  o  Agnosticiaid 
yr  oes  hon  gladdu  yn  dragwyddoi  enw  awdwr 
y  gronyn  cyntaf  o-  fater.  O,  meddyliwch  mewn 
syndod  am  y  cyfanswm  annirnadwy  o  fíìter 
sydd  yn  bodoH!  Dywedir  fod  cliwe  miHwn  ar 
hugain  o  duneHi  O'  awyr  yn  gorwedd  ar  bob 
miHdir  ysgwar  o  arwynebedd  y  ddaear.  Nid 
oedd  gwyddoniaetli  yn  gwybod  fod  pwys- 
au  mewn  awyr  hyd  o^  fewn  ychydig  o  oes- 
oedd  yn  ol,  er  i'r  gwr  enwog  o  wlad 
Us  ddweyd  hyn,  er's  dros  dair  mil  o  flyn- 
yddoedd,  "I  wneuthur  pwys  i'r  gwynt,"  *'ac  efe 
a  bwysa  y  dyfroedd  wrth  fesur."  Nis  gaH 
gwyddoniaeth  fynegu  o  ba  le  y  daeth  y  cyfan- 


V  FEDAIR  GWYRTH  A  G WYDDOREG.  1 9 

swm  anfesurol  hwn  o  fater.  Ei  maes  priodol  hi 
vdvw  ymwneyd  â  threfn  bresenol  pethau,  ac  nid 
â'u  dechreuad.  Yr  un  modd  am  athroniaeth, 
ni  fedd  atebiad  i'r  cwestiwn  hwn;  dim  ond  ad- 
rodd  un  o'i  phrif  osodiadau,  sef  "O  ddini  nis 
eall  dim  ddvfod;"  "Rhaid  fod  achos  i  bob  eíî- 
aith."  Heblaw  hyn,  cynwysa  y  g-\virionedd 
hwn  wirionedd  araU  peUach;  sef.  y  rhaid  i'r 
achos  fod  yn  fwy  naV  eftaith;  neu  mewn  geiriau 
eraill,  nis  gah  mater  presenol  y  bydysawd  fod 
wedi  tarddu  o  ychydig  o  ddefnyddiau  cychv.,-yn- 
oL  Xis  gah  Xatur  wneyd  owns  yn  bwys.  Tra 
y  mae  gwyddoniaeth  ac  athroniaeth  yn  fud 
uwchben  Genesis  mater,  teifl  ]\íoses  ag  un  gair 
oleuni  digonol  ar  hyn:  "Yn  y  dechreuad  y  cre- 
odd  Duw  y  nefoedd  a'r   ddaear." 

Fel  hyn,  yr  ydych  yn  gweled  fod  y  Beibl  yn 
dechreu  gyda  mynegiad  o  wirionedd  nad  allesid 
byth  ei  gyraedd  trwy  un  cwrs  o  ymresymiad,  a 
chyda  mynegiad  o  fifaith  nad  ahasai  athroniaeth 
ei  dadguddio  byth.  Pa  beth  yn  holl  gynyrch- 
ion  meibion  dynion  sydd  yn  gyfartal  i'r  myneg- 
iad  syml  ond  aruchel  hwn,  "Yn  y  dechreuad  y 
creodd  Duw  y  nefoedd  a'r  ddaear?"  Saif  v 
mA'negiad  hwn  fel  bwa  mawreddog  rhwng  am- 


20  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ser  a  thragwyddoldeb  diddechreu.  Y  tu  draw 
iddo  gorphwys  diddymdra,  heb  ynddo  symud- 
iad,  llais,  nac  un  gronyn  o  fater,  dim  ond  v 
Duwdod  yn  Dri  yn  Un.  O'r  tu  yma  iddo  y 
mae  amser  a'i  holl  leisiau,  ei  holl  weithredydd- 
ion,  a'i  holl  symudiadau.  Yn  ol  mynegiad  y 
gair  hwn,  chwi  a  welwch  nad  ydyw  y  defnvdd 
cyntaf  yn  dragwyddol;  nid  ydyw  wedi  deilliaw 
o'r  Duwdod;  eithr  wedi  cael  ei  ewyUysio  i  tod 
o  ddim.  Dyma  wyrth  pob  gwyrth — creu  o 
ddim!  Pa  fodd  y  gallasai  Ysbryd  pur,  fel  Achos, 
roddi  bod  i  fater?  Rhaid  i'r  effaith,  medd  un  o 
brif  wirebau  athroniaeth,  fod  o'r  un  natur  a'r 
achos,  ac  nis  gall  yr  effaith  gynwys  dim  nad  yw 
yn  yr  achos.  Ond  dyma  Ysbryd,  bod  ysbrydol, 
fel  achos,  yn  cynyrchu  peth  hollol  wahanol  iddo 
ei  hun.  Un  o  weithredoedd  Duw,  un  o  feddyl- 
iau  Duw,  ydyw  creu  o  ddim,  ac  wedi  ei  greu, 
ei  grO'gi  ar  ddiddim.  "Yn  y  dechreuad  y  cre- 
odd  Duw  y  nefoedd  a'r  ddaear."  Dyma  ddech- 
reuad  hanes;  dyma  dctechreuad  amser  a  he; 
dyma  ddechreuad  cadwen  o  achosion  ac  o  efif- 
eithiau  diddiwedd;  a  dyma  ddechreuad  y  dad- 
guddiad  o  Dduw.  Pe  buasai  hoU  archangyiion 
y  nef,  a  hoU  arweinwyr  meddyUol  oesau  amser. 


r  PEDAJR  GWYRTH  A  CWYDDüREG.  2  I 

yn  nesau  at  yr  orseddfainc,  ai  tybed  y  biiasai 
yn  bosibl  i'r  Elohim  lefaru  brawddeg  fwy  cvn- 
wysfawr  na  hon? 

Duw  fel  achos  meddyHol  ydyw  yr  unig  esbon- 
iad  a  elHr  roddi  am  ddechreuad  mater,  a'r  unig 
esboniad  ar  holl  arddangosion  Natur.  Ar  y 
cyntaf  nid  oedd  dim  yn  bodoH  ond  yr  Elohim 
dwyfol,  yr  hwn  a  ddadguddiodd  ei  hun  mcwn 
ffurf;  a'r  íîurf  gyntaf  ydoedd  defnydd  y  gread- 
igaeth.  O  angenrheidrwydd,  nid  yw  }'  îìurf 
mor  hen  a'r  gaHu  a  roddoad  fod  iddi,  am  mai 
arddangosiad  o'r  gaHu  ydyw  y  nurf.  Y  dacl- 
guddiad  ctyntaf  o'r  gaHu  hwn  ydoedd  ei  act 
gyntaf,  yr  hon  a  elwir  creadigaeth.  Gelwir  hi 
yn  greadigaeth,  am  ei  bod  yn  meddu  dechreu- 
ad.  Caniatewch  i  mi  of}'n  y  cwestiwn  unwaith 
eto,  er  mwyn  cael  cyíleusdra  i'w  ateb- — Pa  beth 
ydyw  creu?  Dyna  ydyw,  Duw  yn  ewyHysio 
rhoddi  bod  i  wrthrychau.  yn  ei  hanfod  drag- 
wyddol,  ac  eto  yn  bethau  gwahanol  iddo  eî  ei 
hun.  Xeu  mewn  duH  araH,  Duw  yn  ewyHysio 
i  sylweddau  gymeryd  lîurf  ar  wahan  iddo  ef  ei 
hun,  sef  mater,  awyr,  dwfr,  deddfau  natur.  y 
bywyd  Hysieuol  ac  anifeilaidd,  y  moesol  a'r  ys- 
iMwdol.     Dyma     yr     Elohim  fel  pe  buasai  am 


2  2  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

gael  mwynhau  Uawenydd  yr  arlunydd — y  llaw- 
enydd  o  sefyll  ac  edrych  oddidraw  ar  gynyrch 
ei  ewyllys;  sylwi  ar  waith  ei  fysedd  yn  ymestyn 
o'i  flaen  fel  peth  byw,  yr  hwn  a  gyneUd  gan  ei 
ewyllys  bob  eiHad,  a  nofiai  yn  ei  hanfod,  fel 
pluen  yn  nofio  mewn  awyr.  Yn  y  greadigaeth 
y  cafodd  y  Duwdod  mawr  y  cyfleusdra  cyntaf  i 
edrych  ar  wrthrych  y  tu  aUan  iddo  ei  hun,  yr 
hwn  oedd  yn  fynegiad  o'i  fwriad,  yn  gysgod  o'i 
brydferthwch,  yn  dyst  o'i  ahu,  ac  yn  cydio  a'u 
gilydd  yn  undod  ei  aUu  ef,  wedi  ei  gynysgacddu 
â  deddfau,  ac  â  greddfau  rhyfeddol,  ac  yn  cael 
ei  ddiogelu  a'i  gynesu,  fel  anifail  byw,  o  dan 
gysgod  ei  adenydd  ef.  Fel  hyn,  chwi  a  w^elwch 
fod  Natur  oll  yn  gwreiddio  mewn  gwyrth,  tu 
hwnt  i  faes  priodol  gwyddouiaeth.  Ar  gyflawn- 
iad  y  wyrth  gyntaf  y  ganwyd  y  gefeilUaid — • 
Amser  a  Lle. 

II. — Sefyllfa  Gymysgedig  Mater  y  Greadig- 
aeth  yn  y  Dechreuad. 

Fel  nad  oes  gan  wyddoniaeth  un  math  o  eg- 
lurhad  i'w  roddi  ar  y  modd  y  dygwyd  mater  i 
fo'dolaeth,  er  ei  bod  yn  mhob  cangen,  ac  yn 
neiUduol  yn  y  gangen  o  Wasgariad  Egni,  yn 
cyfeirio  ei  bvs  at  ddechreuad;  vr  un  modd,  nid 


Y  PEDAIR  GWYRTH  A  GWYDDOREG. 


23 


oes  ganddi  eglurhad  ymddiriedol,  dim  ond  uam- 
caniaeth,    ar   sefynfa    wreiddiol    mater   ar   ol    ei 
greii.     Xid  yn  unig  y  mae  Genesis  y  cread  vn 
ddirgelwch    i   wyddoreg.    ond    y      mae     Genesis 
sefyUfa   mater  yn   Uawn   cymaint   o    ddirgelwch 
iddi.     Ar  yr  adeg  bresenol   derbynia  y   gwydd- 
onwyr    ddamcaniaeth    niwlenog    Laplace   fel    yr 
im   fwyaf  tebygol,   a'r   un   a   gefnogir   gan   bob 
prawf   cyraeddadwy.      Rhydd    y    ddamcaniaeth 
hon  yr  atebiad  mwyaf  boddhaol  ar  sefyUfa  ein 
cyfundrefn  heulog,  yn  nghyd  ag  ar  y  nodwedd- 
au    ag   y    mae    cyfundraethau    eraill    yn    myned 
trwyddynt  yn  bresenoL     Yr  un  pryd,  damcan- 
iaeth,   a   hyny   yn   unig,   sydd   gan   wyddoniaeth 
i'w   gynyg   fel   eghirhad   ar   sefyhfa   gynenid   y 
bydysawd.      Ond   sylwch  fel   y    mae     ysbrydol- 
iaeth  yn  dadguddio  hyn  ag  ychydig  eiriau,  "A'r 
ddaear   oedd   afluniaidd  a   gwag,   a   thywyhwch 
oedd  ar  wyneb  y  dyfnder,  ac  Ysbryd  Duw  oedd 
vn    ymsymud    ar    wyneb    y    dyfroedd."      Erbyn 
hvn  vr  vdvm  yn  g\veled  mai  yr  unig  esboniad 
naturiol  ar  yr  adnod  hon  ydyw  ei  bod  yn  ddad- 
guddiad   dwyfol  o   sefyhfa   wreiddiol   mater.   a'r 
trigain    elfen    a    berthyn    iddo,    pan    newydd    ei 
greu.      Ceir  yn  yr  adnod   dri  gosodiad  gwydd- 
onol  cvraeddben. 


2  4  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

I. — Fod  sefyllfa  wreiddiol  y  ddaear,  yn  debyg 
fel  y  darlunir  hi  yn  y  Ddamcaniaeth  Niwlenog, 
yn  "afluniaidd  a  gwag." 

Nid  oes  yn  yr  Hebraeg  eiriau  gwell  nag  af- 
luniaidd  a  gwag  {toìiii  va  hoìui)  i  gyfleu  y  syn- 
iad  am  sefyllfa  niwlenog  y  ddaear.  Cyfieithir 
y  geiriau  hyn  mewn  lleoedd  eraiH  yn  "wagedd" 
ac  "annhrefn,"  fel  y  gweHr  yn  Esaiah  34:  11; 
41:  29;  44:  9.  "Gwag,"  "afluniaidd"  a  chym- 
ysglyd,  yn  ol  Moses,  ydoedd  sefyllfa  y  ddaear 
ar  y  cyntaf.  Pan  y  trowch  eich  golwg  yn  ol, 
yn  rhywle  ar  fin  tragwyddoldeb  diddechreu, 
chwi  a  gewch  olwg  ar  ein  daear  ni  yn  nofio  fel 
niwlen  danflyd.  O'r  cwmwl  tanhyd  a  berwedig 
hwn,  a  fu  yn  hohti,  yn  chwalu,  yn  achmo,  yn 
crynhoi,  yn  chwahi,  trwy  ymweithiad  ei  elfenau 
mewnol,  y  teflid  ahan  syhvedd  caletach,  a  thrwy 
hyny  dechreuwyd  ffurfio  crawn  y  ddaear — dyl- 
anwad  yr  un  ddedch  ag  a  barai  i  fifwrneisiau  y 
dçlaear  ymferwi  a  rhuo,  i  fater  galedu  yn  raddol 
trwy  goUi  ei  wres,  a  thrwy  hyny  eíîeithio  tuag 
at  ddwyn  y  ddaear  i'w  fifurf  bresenol. 

2. — Ond  y  mae  yr  ail  osodiad  gwyddonol  gan 
Mo'ses  yn  ein  cario  yn  ol  i  gyfnod  boreuach  na 
hwn  yn  hanes  mater  y  cread,  pan  nad  oedd  na 
daear,  na  haul.  na  lleuad,  na  mor  yn  bodoH 


Y  PEDAIR  GWYRTH  A  GlVYDDOREG.  25 

Y  ddau  air  a  ddefnyddir  gan  ysbrydoliaeth 
yma  i  gyfleu  y  syniad  hwn  ydyw  "dyfroedd"  a 
''dyfnder."  Meddwl  y  gair  "dyfroedd"  yma  yd- 
yw  hylif  {flnìd)\  ac  y  mae  y  gair  "dyfnder"  yn 
tarddu  o  wreiddair  sydd  yn  golygu  aflonyddu, 
a  chymwysir  ef  at  y  mor  (Ps.  xhi:  8);  ond  gol- 
yga  yma  fod  defnydd  }•  ddaear  mewn  cyfiwr 
hyhlfol!  Yr  ydym  yn  gweled  ar  unwaith  nad 
aU  olygu  dwfr  yma,  o  herwydd  fod  tymeredd  y 
ddaear  yn  gyfryw  fel  nad  ahai  gynyrchu  dwfr. 
Ac  am  y  gair  "dyfnder,"  ar  yr  hwn  y  gor- 
phwysai  y  tywyUwch,  nis  gaU  olygu  y  n'or, 
oblegid  ni  ffurfiwyd  hwnw  hyd  yr  ail  ddydd;  ac 
nis  gaU  olygu  y  nefoedd  weledig,  oblegid  yr 
oedd  pob  peth  yn  dywyUwch;  o  ganlyniad, 
rhaid  ei  fod  yn  golygu  "dyfnder"  (abyss)  gofod, 
yr  hwn,  h}-d  yn  hyn,  oedd  yn  cynwys  niater 
hyhfol  yn  unig.  FeUy'^  yn  ol  yr  ail  osodiad 
gwyddonol  gwehvn  fod  mater  y  cread  ar  y  cyn- 
taf  mewn  íîurf  hyhfol  a  Uonydd,  ac  yn  daenedig 
mewn  gwagder  a  thywyUwch.  W'ele  yr  adcew- 
id  ynddo  o  drefn,  goleuni,  bywyd,  a  byd  pryd- 
ferth,  i'r  hwn  yr  oedd  i  gael  ei  drawsnewid  yn 

*Dawson,  Origin  of  the  World,  105. 
2 


2  0  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

raddol.  Yr  unig  sail  i  obeithio  am  hyn  ydoedd 
y  íîaith  fod  Ysbryd  Duw  yn  symud  ar  wyneb  yr 
hyhf.  Yn  ol  awgrymiad  deddf  Lleihad  Egni, 
gelhr  casglu  fod  mater  yr  hoU  greadigaeth  yn 
y  dechreuad  yn  gorphwys  yn  hyhf  taenedig  ar 
wyneb  diddymdra,  heb  ysgogiad  ynddo.  Yn 
awr,  y  cwestiwn  ydyw,  os  yw  hyn  yn  wirionedd, 
Pa  fodd  y  dechreuodd  ysgogiad?  Yn  mha  le  y 
mae  íîynoneh  symudiad?  Y  mae  y  cwestiwn 
hwn  yn  ein  harwain  at  y  trydydd  gosodiad 
gwyddonol  sydd  yn  yr  adnod  hoii. 

3. — Y  trydydd  gosodiad  gwyddonol  ydyw, 
"Ac  Ysbryd  Duw  oedd  yn  symud  ar  wyneb  y 
dyfnder,"   mewn   trefn   i   gynyrchu   symudiad. 

Onid  yw  y  gosochad  boreuol  hwn  gan  wr 
Duw,  mai  symudiad  ydyw  egwyddor  fawr  ffurf- 
iol  y  greadigaeth,  yn  athrawiaeth  neillduol? 
Mynega  y  g'osodiad  hwn  ddarfod  i'r  ddaear  g}  - 
meryd  ei  fîurf  neiUduol  a  gwahanedig  oddiwTth 
y  cyfangoríî  cyíîredinol  a  chydrywiol  o  fater, 
nid  trwy  ewyhA'siad  uniongyrchol  y  Creaw(iwr, 
eithr  trwy  gydweithrediad  ei  ewyhys  ef  ag 
eo'nion  naturiol  v  rhai  a  roddwyd  mewn  vs"'Og:- 
iad  gan  Ysbryd  Duw.  Ysbryd  Duw  vdyw 
gwTeiddyn  ysgogiad.     Pe  gofvnech  chwi  i  rai  o 


Y  PEDAIR  GWYRTH  A  GWYDDOREG. 


27 


:ddadblygwyr  ein  hoes,  Pa  beth  y\v  gwreidd- 
yn  ysgogiad?  atebent  mai  egni;  egni  yw 
gwreiddyn  pob  peth.  Pe  gofynech  chwi  gwest- 
iwn  yn  mhehach,  Beth  yw  natur  yr  egni  liwn, 
pa  un  ai  egni  naturiol  ai  ysbrydol  }dyw?  dy- 
wedent  nas  gwyddent,  ani  fod  natur  eithaf  y 
cyfryw  aUu  yn  ddirgehvch.  Ond  cydnabydda 
y  gwyddonw}'r  oU  nad  yw  egni  yn  perth}'n  i 
fater  ei  hun;  addefant  fod  mater  mor  ddiegni  a 
thahp  o  haiarn,  ac  nas  gall  symud  byth  o  hono 
ei  hun.  Rhywbeth  ydyw  egni  sydd  yn  gweith- 
redu  ar  fater;  nid  ynddo,  ond  oddiaUan  iddo. 
Yn  y  gair  nesaf  dywed  Aloses,  "A  Duw  a  ddy- 
wedodd,  Bydded  goleuni,  a  goleuni  a  fu."  Pa 
beth  sydd  yn  fw}'  gW'yddonol  na'r  gosodiad 
liwn?  Dywed  gw'yddoniaeth  fod  }-n  rhaid  v.Tth 
svmudiad  cyn  y  gaUesid  cynyrchu  goleuni;  nis 
gaUasai  goleuni  fodoH  heb  symudiad.  le,  a 
dywed  yn  mheUach  na  hyn,  hyn}'  yw,  nad  yw 
V  groleuni  vn  cael  ei  fod  g^'an  heuUau  Xatur,  eithr 
gan  symudiadau  (-c'ibrotioìis),  ether  y  rhai  svdd 
vn  angenrheidiol  i  hoU  oleuadau  y  nef  cv;i  y 
gaUant  oleuo.  A'r  hyn  sydd  yn  wirionedd 
gwvddoregol  am  y  goleuni,  sydd  yn  wirionedd 
■gwvddoregol    am    fater.      Fel    y    dywedwyd,    os 


2  8  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

gofynwch  chwi  i  wyddoreg  pa  beth  yw  gwreidd- 
yn  symudiad,  dywed  mai  egni.  Os  gofynwch 
i  Mr.  Spencer  beth  yw  natur  yr  egni,  neu  y 
gallu  hwnw,  efe  a  ddywed  nad  ydyw  yn  ad- 
nabyddus.  Ond  medd  dadguddiad,  "Ac  Ys- 
bryd  Duw  {Riiach  Elohhn)  oedd  yn  symucl  ar 
wyneb  y  dyfroedd."  Ysbryd  Duw  ydyw  ifyn- 
oneU  pob  gahu  naturiol,  moesol  ac  ysbrydol. 
Pan  y  disgynodd  yr  Ysbryd  hwn  ar  y  dysgybhon^ 
cynysgaeddwyd  hwy  nid  â  íîydd  gref,  neu  law- 
enydd  uchel,  ond  â  gaUii;  gwisgwyd  hwy  â 
nerth  o'r  uchelder.  Yr  un  modd,  pan  y  daeth 
Ysbryd  Duw  i  orphwys  ar  wyneb  yr  hyhf  r;iat- 
erol  gwreiddiol,  cymerodd  yr  un  wyrth  le  yno; 
gwisgwyd  ef  â  nerth,  ac  O,  y  fath  ganlyniadauî 
Dyna  demig  yn  casghi  at  ei  demig  o  dan  ddyl- 
anwad  atdyniad;  gweithrediadau  fiferyHo]  yn 
dechreu;  gwres  a  goleuni  yn  cael  eu  cynyrchu 
gan  symudiad;  tyniad  a  gwrthdyniad  }"n  cym- 
eryd  Ue.  Wele  y  cyfangoríî  gronynol  a  hyhfol 
yn  dechreu  ymíîuríìo  yn  heuhau,  planedau,  a 
cliomedau;  cyfundrefn  ar  ol  cyfundrefn  yn  cy- 
meryd  eu  heoedd  o  dan  ddylanwad  disgyrchiad, 
ac  yn  chwyrnellu  ar  eu  hechelydd.  Cymerai 
hvn     oH   le   o   dan     ddvlanwad     Ysbrvd    Duw. 


y  PEDAIR  GWYRTH  A  GWYDDOREG. 


29 


Sylwch  unwaith  eto,  mor  wyddonol  \(ì\\\  \ 
gosodiad  hwn.  Nid  yw  yn  dweyd  fod  Ysbryd 
Duw  mewn  mater,  yn  aUu  symudol  ynddo,  cnd 
yn  gorphwys  arno,  "symud  ar  wyneb  y  dyfr- 
oedd."  Trwy  yr  holl  Feibl,  chwi  a  gewch  mai 
Ysbryd  Duw  yn  wastad  ydyw  yr  egwyddor 
ffurfiol,  pa  un  bynag  ai  yn  nglyn  a'r  ffurfiadau 
creadigol,  y  dduwlywyddiaeth,  yr  eglwys,  y 
bywyd  newydd,  neu  y  dyn  newydd  yn  Nghrist 
lesu.^'  Y  fifaith  ydyw  fod  y  gosodiad  hwn  mor 
gywir-wyddonol  fel  nas  gahesid  ei  esbonio  yn 
eglur  hyd  ganol  y  ganrif  hon,  pan  y  daethpwyd 
gyntaf  i  ddeall  deddf  cryniad  ac  ysgogiad.  Pa 
fath  ysgogiad  a  gyflwynodd  Ysbryd  Duw  i  fat- 
er?  Cyfieithir  y  gair  "symud"  mewn  Ueoedd 
eraiU  yn  "grynu."  "Fy  holl  esgyrn  a  gryn- 
ant"  (Jer.  23:  9),  "ac  yn  Uedu  ei  esgyU"  (Deut. 
2^2:  11).  "Fel  y  cyfyd  eryr  ei  nyth,  y  casteUa 
dros  ei  gywion,  y  Ueda  ei  esgyU,  ac  y  cymer 
hwy  ar  ei  adenydd."  P>1  y  mae  esgyrn  dyn 
medchv  yn  crynu,  neu  fel  y  mae  yr  awyr  yn 
crynu  ac  yn  tori  gan  ysgydwad  ädenydd  yr 
eryr,  feUy  hefyd  yr  oedd  symudiadau  Ysbryd 
Duw   ar   wyneb    y   dyfroedd   yn   achosi   cynyrf- 

*Gwel  V  Nodiad  vn  v  diwedd  ar  Ddeddf  Svmudiad. 


3^ 


CREF \ ^DD  A  GW\ ^DD ORE G. 


iad,  cryndod  a  symiidiad.  Un  o  ddarganfydd- 
iadau  mawrion  y  ganrif  hon  ydyw  deddf  sigliad. 
Yn  ol  y  ddeddf  hon,  rhaid  wrth  ló  o  sigUadau 
(i'ibrations)  bob  eihad  i  gynyrchu  swn  clywadwy 
i'r  ghist  ddynol;  terfynau  uchaf  cerddoriaeth 
ydyw  4,000  o  sighadau  bob  eihad;  terfynau  eith- 
af  swn  ydyw  38,000  o  sighadau  bob  eihad,  tra 
mae  egni,  fel  trydaniaeth,  yn  cynyrchu  95,000,- 
000  o  sigh'adau  bob  eihad.  Yn  awr,  y  mae  pob 
egni  yn  cael  ei  gynyrchu  trwy  symudiad;  a 
dyma  Moses  yma  yn  dweyd  pwy  a  gyflwynodd 
symudiad  i  fater  ar  y  cyntaf,  a  hyny  nid  am 
fod  y  gwr  a  fagwyd  ,ar  gyhid  gwlad  }-r  AìíTl  yn 
deall  deddf  sigladaeth,  ond  o  herwydd  bod  yr 
un  Ysbryd  Dwyfol  wedi  rhoddi  y  geiriau  ]iyn 
yn  ei  enau  ef.  Dyma  athroniaeth  mor  ddofn  aV 
greadigaeth;  dyma  fynegiadau  gwyddonol 
cywir,  a  hyny  dair  mil  a  haner  o  flynyddoedd 
cyn  geni  gwyddoniaeth! 

Yn  awr,  wrth  derfynu,  gadewch  i  ni  ail-gryn- 
hoi  }'r  hyn  a  ddywedwyd  ar  y  w}Tth  greadigol 
gyntaf,  yn  nghyd  ag  ar  yr  ymyriadau  a  gymer- 
asant  le  yn  ddylynol  iddi.  Yr  ydym  wedi  gwel- 
ed,  os  darfu  i  chwi  syhvi,  fod  y  ddw}'  adnod  gyu- 
taf  vn  cvnwvs  deuddeo-  o  fvneo-iadau  dvfnion  a 


i '  PEDAIR  G  WYR TH  A  G  WYDDGREG.  3  I 

g-\vvddonol,  y  rhai  sydd  yn  sail  pob  petli  ag 
sydd  yn  dylyn.  fel  yr  oedd  deuddeg  Apostol  yr 
Oen  vn  sail  eglwys  y  Testament   Xe\vydd.     Yn 

1.  ]\Iynegir  fod  yr  Achos  Cyntaf  yn  bodoU 
cyn  bod  mater.  ac  mai  ei  enw  ydyw  Elohini. 

2.  Xad  yw  mater  }"n  hunan-gynyrcjiiol. 
oblegid  yr  Elohim  a'i  creodd  ef;  na  thrag\\\dd- 
ol.  oblegid  fod  yn  perthyn  iddo  ddechreuad. 

3.  ]\Iai  trefn  y  greadigaeth  vdyvr  y  nefoedd 
yn  gyntaf:  "y  creodd  Duw  y  nefoedd  a'r  d^lae- 
ar:"'  oblegid  nid  y  ddaear  yw  y  canolbwynt. 

4.  Fod  sefyhfa  gychwynol  y  ddaear  yn  adiu^i- 
iaidd  a  gwag.  yn  debyg  fel  y  darhmir  hi  yn  y 
ddamcaniaeth  niwlenog. 

5.  Fod  mater  ar  y  cyntaf  mewn  cyiiwr  hyHfol, 
ac  \n  daenedig  ar  y  dyfnder  [ahyss). 

6.  Xad  oedd  mater  y  pryd  hwnw  yn  symudol, 
yn  ol  fel  yr  awgrymir  gan  ddeddf  diflaniad  egni. 

7.  Fod  tywyhwch  ar  wyneb  y  dyfnder.  obleg- 
lu  rhaid  wrth  symudiad  i  gynyrchu  goleuni. 

8.  X^ad  yw   symudiad  yn  hunan-ddechreuoL 

9.  ^Jai  Ysbryd  Duw  ydyw  ffynonell  gychwyn- 
ol  egni  a  symudiad:  neu  yn  gywirach,  symud- 
iad  ac  egni. 

10.   X'ad  yw  egni   yn   perthvn   vn  v;reiddiol   i 


32  CR EF YDD  A  GWYDD OREG    . 

fater,  ond  yn  gweithredu  arno  oddiallan,   "Ys- 
bryd  Duw  yn  symud  ar  luyìicb  y  dyfroeacl.'' 

11.  Fod  symudiad  wedi  ei  gyflwyno  i  fater  yn 
y  dechreuad,  yn  ol  deddf  sigladaeth. 

12.  Mai  awdwr  gwreiddiol  trefn  ac  addurn 
ydyw  Ysbryd  Duw. 

Dyma  ddeuddeg  mynegiad  gAvyddonol,  y  rhai 
sydd  yn  tywynu  yn  nhywyllwch  y  dechreuad, 
aV  rhai  y  mae  yr  oes  bresenol,  trwy  ei  hym- 
chwihadau  gwyddoiiol  diorphwws,  yn  dechreu 
gweled  eu  goleuni.  Onid  Ysbryd  Duw  yn  unig 
a  allasai  ddadguddio  y  rhai  hyn  trwy  symud, 
nid  ar  wyneb  mater,  ond  ar  feddwl  Moses? 
Pa  faint  bynag  fydd  cynydd  gwyddoreg  yn  y 
dyfo'dol,  ei  gorchestion  penaf  fydd  cadarniiau 
y  gosodiadau  syml  a  dadguddiedig  hyn. 


PREGETH  II. 


YR  HEN  FFYDD    YN  EI  PHERTHYNAS  AR 
NEWYDB. 

''Wrth  ff^^dd  yr  ydym  yn  deall  wneuthur  y  bydoedd 
trwy  Air  Duw,  yn  gymaint  nad  o  bethau  gweledig  y 
gwnaed  y  pethau  a  welir." — Hebreaid  11:3. 

Nid  y  meddwl  yma  ydyw,  pan  y  dywedir  mai 
"Wrth  fìfydd  yr  ydym  yn  deall  wneiitlinr  y  byd- 
oedd  trwy  air  Dnw,"  fod  ffydd  yn  ein  gallnogi 
i  ddeall  hyn  trwy  fath  o  ganfyddiad  mewnol  y 
meddwl,  fel  gweledigaeth.  Ond  y  meddwl  ydyw 
fod  ffydd  yn  gorphwys  ar  dystiolaeth  Gair  Dnw 
am  saerniaeth  y  greadigaeth.  Gair  Dnw  ydyw 
yr  awdnrdod  nchaf,  a'r  nnig  awdnrdod  aníîael- 
edig  ar  hanes  y  greadigaeth.  Tra  nad  oes  gan 
wyddoniaeth  ddim  i'w  gynyg  gwell  na  damcan- 
iaeth  ar  hanes  dechrenad  y  greadigaetli,  }■  mae 
Gair  Dnw  yn  llefarn  gydag  awdnrdod.  Lle  y 
mae  gwyddoniaeth  yn  terfynn  mewn  tyw}dhvch, 
y  mae  fifydd  yn  dechren  mewn  golenni.  Dy- 
wedir  yn  NghyfansO'ddiad  y  Talaethan  Unedig 
mai    efe    ydyw    "deddf    nchaf      v    wladwriaeth." 


1-;?  HEN  FYDD  A' R  XEWYDD.  35 

Hwn  svdd  vn  rhoddi  nerth  yn  nihoìj  deddf,  ac 
ystyr  neillduol  i  bob  cytnndeb.  Xid  oes  ystyr 
na  nerth  mewn  nn  ddeddf,  cyfansoddiad,  na 
chytundeb,  trw^y  yr  holl  Dalaethau,  os  byddant 
yn  groes  i'r  cyfansoddiad  hwai.  Xi  fedd  y  Uys 
uchaf  yn  y  wdad  hawl  i  weUhau  y  cyfansoddiad, 
ond  yn  ol  y  rheolau  a  fynegir  ynddo  ef  ei  hun. 
Gwaith  y  barnwyr  a'r  cyfreithwyr  ydyw  ei  dde- 
ah  a'i  esbonio.  Y  Cyfansoddiad  hwn  ydyw  yr 
awdurdod  deddfol  uchaf  yn  y  wladwriaeth.  Pa 
beth  ydyw  y  Beibl  yn  eí  berthynas  a  íîydd  ac 
ymarferiad,  yn  ei  berthynas  a  hanes  y  gread- 
igaeth  yn  y  cyfnodau  daearegol?  AtelDÌad  yr 
eglwys  Brotestanaidd  i'r  cw^estiw-n  hwn  ydyw, 
mai  y  Beibl  ydyw  yr  unig  awdurdod  sicr  ac  an- 
ffaeledig  ar  y  pwnc  hwn,  a  phob  pwnc  araU  a 
ddysgir  ganddo.  X^is  gelhr  ameu  h}'n,  heb  yn 
gyntaf  dori  tystiolaeth  y  Beibl  am  ei  ysbrydol- 
iaeth  ei  hun.  Gair  Duw  ydyw  yr  awdurdod  uchaf 
am  y  greadigaeth,  a  chamgymeriad  o'r  mwyaf 
ydyw'  meddwl  ei  fod  yn  cyfeihorni  pan  yn  c\'- 
ffwrdd  â  materion  gwyddonoL  Y  mae  yn  wir 
mai  nid  prif  amcan  Gair  Duw  ydyw  dysgu 
gwyddoniaeth  naturiol,  ond  crefycld  a  moesau; 
yr   un   pryd,   y   mae   ei   gyfeiriadau   at   1)rif   faes 


36  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

gwyddoniaeth  yn  gywir  ac  yn  ymddiriedol. 
Nid  ydyw  ei  osodiadau  yn  gwrthdaro  yn  erbyn 
cymaint  ag  un  casgHad  ymddiriedol  mewn 
gwyddoniaeth.  Dywedir  yn  fynych  na  fwriad- 
wyd  erioed  yn  y  dadguddiad  dwyfol  fynegu  un 
ffaith  wyddoregol;  ond  nid  yw  hyn  yn  gywir. 
Pwy,  atolwg,  a  lefarodd  y  benod  gyntaf  o  Gen- 
esis?  A  pha  beth  oedd  yr  amcan?  "Wrth 
íîydd  yr  ydym  yn  deaU  wneuthur  y  bydoedd 
trwy  Air  Duw."  Nid  ydym  yn  deall  pob  peth 
trwy  íîydd  am  greadigaeth  y  bydoedd,  am  y 
rhai  y  dywed  seryddwyr  eu  bod  yn  canfod  can 
mihwn  o  houynt  yn  symud  ar  hyd  eu  hwybrau 
cylchog,  unig  a  phehenig,  yn  y  gwagder  anfes- 
urol.  Yn  ol  y  testyn,  yr  ydym  yn  deall  trwy 
fifydd,  ar  sail  Gair  Duw,  ddau  beth  pwysig  am 
danynt:  i.  Nid  ydynt  yn  dragwyddol;  gwnaeth- 
pwyd  hwynt  trwy  air  Duw.  Er  nad  yw  y  gair 
*'gwnaethpwyd"  yn  golygu  ar  ei  ben  ei  hun, 
creu  o  ddim,  eto  yn  ei  berthynas  a'r  hoh  wir- 
ionedd  yn  yr  adnod,  amlwg  yw  mai  creu  o  ddim 
oedd  yn  meddwl  yr  awdwr  ysbrydoledig;  ac  y 
mae  hono  yn  weithred  mor  ddwyfol  fel  na  aU  }' 
meddwl  dynol  íîurfio  un  syniad  am  dani.  Nis 
gaUwn  ei  chymharu  â  dim  ag  sydd  o  fewn  cylch 


yj^  HEX  FYDD  A'R  ^EWYDD  37 

posibilrwydd  dynol;  ond  trwy  íí'ydd.  ar  saii  tyst- 
iolaeth  y  Beibl,  yr  ydym  yn  deall  ddarfod  i'r 
bydoedd  gael  eii  cren  o  ddim  trwy  ewyllysiad  y 
Duwdod.  2.  Yr  ydym  yn  deall  mai  nid  ail 
drefniad  o  hen  fater  a  fodolai  yn  ddiddechreu 
ydoedd  y  greadigaeth.  Cyfieitha  Dr.  T.  C.  Ed- 
wards  ddiwedd  yr  adnod  fel  hyn:  "ílyd  at  mai 
nid  o  bethau  sydd  yn  ymddangos  y  mae  yr  hyn 
a  wehr  wedi  dyfod  i  fod."  Ar  y  cyntaf  yr 
oeddwn  yn  teimlo  swyn  neihduol  yn  y  syniad 
fod  y  bydoedd  wedi  eu  hunio  o  lien  ddefnyddiau 
blaenorol,  yr  hwn  oedd  mor  fân  fel  ag  i  fod  fel 
gwynt  yn  anweledig.  Ond  dywed  yr  adnod 
mai  "nid  o  bethau  sydd  yn  ymddangos,  y  mae 
yr  hyn  a  wehr  w^edi  dyfod  i  fod."  Xi  luniwyd 
hwy  o  hen  syhveddau  y  tu  .ahan  i'r  Duwdod, 
ond  daethant  i  fod  o'r  meddwl  dwyfol;  hanwyd 
hw^-  vn  ol  y  cynUun  oedd  yn  y  meddwl  dwyfol 
o  honvnt.  Edrychwch  ar  eich  byrddau  a'r  hoh 
lestri  sydd  arnynt;  edrychwch  ar  yr  adeiladau 
mawTÌon  yn  ein  prif  ddinasoedd,  a'r  holl  nwydd- 
au  sydd  yn  y  ffenestri;  neu  os  mynwch,  ewch 
i  lawr  at  y  ddwy  afon  sydd  yn  amgylchu  dinas 
Xew  York,  a  chraffwch  ar  bob  hestr,  fach  a 
mawr  ag  sydd  yn  nofio   ar  wyneb  y   dyfroedd. 


^8  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

a  chwi  a  gewch  eu  bod  oll  wedi  bo<l  }-n  gor- 
^vedd  o  ran  eu  cynlhmiau  yn  meddwl  rhyw  un. 
Y  gwir  yw,  fod  y  materol  a'i  holl  íîurfiau  yn 
gorwedd  yn  yr  anweledig  a'r  ysbrydol.  Yr  un 
modd  am  y  bydoedd  mawrion  yn  y  gwagder,  a 
phob  peth  arnynt  ac  ynddynt- — buont  oll  yn 
gorwedd  yn  ddryclifeddyhau  a  chynUuniau  yn 
meddwl  y  Creawdwr  cyn  eu  Uunio  yn  weithred- 
oL  A'r  gO'Sodiad  yma,  gan  yr  Apostoh  ydyw 
fod  y  bydoedd  wedi  eu  Uunio,  neu  eu  saernio, 
yn  ol  y  drychfeddwl  o  honynt  yn  meddwl  y 
Creawdwr.  Ffrwyth  cynUun  y  Duwdod  ydyw 
pob  peth  ond  tragwyddol  genedhad  y  Mab.  Y 
mae  hyn  yn  gorwedd  yn  ddyfnach  yn  y  natur 
ddwyfol  nag  ewyhys  Duw;  ond  am  bob  peth  y 
greadigaeth,  ffrw'yth  ei  ewyhys  ydynt.  Tra  yr 
ymdrecha  gw\vddoreg  i  dreiddio  i  mev.'n  i'r 
gweledig,  y  mae  ffydd  yn  myned  dros  y  terfyn 
at  yr  anweledig,  ac  yn  ymaflyd  yn  nerth  achos- 
ydd  yr  hoh  greadigaeth. 

Behach,  gadewch  i  mi  ahv  eich  syhv  at  ber- 
thynas  yr  hen  íîydd  a'r  ffydd  newydd  gyda  gol- 
wg  ar  V  greadigaeth;  neu  berthynas  yr  hen 
gredo  am  y  greadigaeth  a'r  ddamcaniaeth 
Ddadbh'o-iadoL     A  vw  2r^veithrediad  cwrs  dad- 


YjR  HEX  FYDD  A-R  yEWYDD.  39 

blygiad  yn  ddiddechreii?  Pa  beth  y\v  natur  v 
gaUu  sydd  yn  ymweithio  mewn  dadblygiad? 
Pa  beth  yw  perthynas  yr  ymweithiad  hwn  a 
íîurfiad  }T  hoU  amrywiaeth   mewn   natur? 

I.  Gadewch  i  mi  ahv  eich  syhv  at  y  ffaith  fod 
dysgeidiaeth  Dadblygiad  yn  cydredeg  a  dysg- 
eidiaeth  y  Beibl  am  itiirfiad  graddol  y  greadig- 
aeth. 

Y  fath  gyfnewidiad.  onide,  sydd  wedi  cymer- 
yd  he  yn  ein  meddyhau  am  ffurfiad  graddol  y 
cread.  a  hyny  am  fod  gwyddoreg  wedi  tafiu 
ffrwd  o  oleuni  newydd  ar  yr  hen  wirionedd  a 
ddysgid  er's  miloedd  o  flynyddoedd  yn  y  ben- 
od  gyntaf  o  Genesis.  Dahwn  am  fynyd  ddy sg- 
eidiaeth  y  benod  hon  a'r  darnodiad  gwyddonol 
manwl  a  roddir  i  ni  gan  un  o  brif  amddiffynwyr 
Dadblygiad.  "Dadblygiad  ydyw  uniad  o  fater 
a  gwasgariad  cydredol  symudiad,  yn  ystod  yr 
hwn  mae  natiu"  yn  myned  o  imrhywiaeth  ang- 
hysylhiol  ac  anmhenodol  i  arahrywiaeth  gys- 
yhtiol  a  phenodoL"  I\íynir  genym  gredu  fod 
y  darnodiad  hwn  yn  tynu  hineU  derfyn  rhwng 
y  syniad  g^vyddonol  ddarfod  i'r  cread  ddyfod 
yn  berfifaith  gwì)l  trwy  ymweithiad  graddol 
egnion    naturiol,    a'r    syniad    Beiblaidd    ddarfod 


40  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ei  pheríîeithio  trwy  actau  dwyfol  olynol.  Ond  pa 
le  y  mae  y  gwahaniaeth  rhyngddynt?  Yn  y 
darnodiad  mynegir  tri  pheth  am  sefyllfa  wreidd- 
iol  mater,  sef  ei  fod  yn  "anmhenodol,"  yn 
"anghysylltiol,"  ac  yn  "unrhywiol."  i.  Yr  oedd 
yn  "anmhenodol,"  hyny  yw,  yr  oedd  mor  gym- 
ysgedig  fel  nad  elhr  dweyd  ei  fod  yn  ddim  neill- 
duol.  Pa  le  y  mae  y  gwahaniaeth  rhwng  hyn  a 
dywediad  Moses,  "A'r  ddaear  oedd  aûnnìaìdàT' 
2.  Yr  oedd  mater  yn  wreiddiol  yn  "anghysyllt- 
iol,"  hyny  yw,  yr  oedd  yn  daenedig  ar  wyneb 
gofod,  heb  gysyhtiad  rhwng  ei  wahanol  ranau, 
fel  ag  i  gyfansoddi  corfî  o  fath  yn  y  byd.  Onid 
hyn  yw  mynegiant  Moses  pan  y  dywed,  "A'r 
ddaear  oedd  aíiuniaidd  a  gi^'agT'  3.  Mynegir 
fod  mater  yn  wreiciuiol  yn  unrhywiol  {honio- 
gcncons),  hyny  yw,  gorweddai  holl  amrywiaeth 
presenol  Natur,  ei  holl  egniou,  ei  loywyd,  a'i 
phob  peth,  yn  un  gymysgfa  gyfifredinol.  Yn 
mha  beth  y  mae  hyn  yn  welhant  ar  Moses  pan 
y  dywed,  "A  thywyhwch  oedd  ar  wyneb  v 
dyfndcrT'  Ymddengys  i  mi  mai  y  prif  wahan- 
iaeth  rnwng  y  darnodiad  hwn  a  d}-sgeidiaeth  ^- 
Beibl  ydyw  hyn:  Llefara  y  Beibl  ar  sefylUa 
wreiddiol    mater   gydag    awdurdod    dadguddiad 


YR  HEN  FFYDD  A'R  NEWYDD.  4 1 

dwyfol,  tra  nad  oes  gan  wyddoreg  ddim  g'well 
i\v  gynyg  ar  y  matcr  na  damcaniaeth.  Pa 
wyddonydd  all  w^ybod  beth  oedd  sefyllfa  wreidd- 
iol  mater  y  greadigaeth,  ac  y  m,ae  cymaint  o 
werth  sydd  yn  y  darnodiad  hwn  yn  gynwysedig 
yn  ei  debygrwydd  i  fynegiadau  dadguddiad 
dwyfol  ar  y  mater — "Wrth  íîydd  yr  ydym  yn 
deall  wneuthur  y  bydoedd  trwy  Air  Duw\" 

2.  Dysgeidiaeth  y  Beibl,  a  gwyddoreg  mor 
bell  ag  y  gall  lefaru  ar  y  mater,  ydyw  fod  y 
ddaear  wedi  dyfod  i'w  íîurf  ac  i'w  chyflawnder 
mewn  dull  graddol. 

Dechreuodd  yr  ymweithiad  dadblygiadol  yn 
y  corff  anmhenodol,  anghysyhtiol  ac  unrhywiol, 
fel  y  dechreuodd  y  peth  anmhenodol  ddyfod  yn 
beth  penodol,  yr  anghysyntiol  ddyfod  yn  beth 
cys^Htiol,  a'r  unrhywiol  ddyfod  yn  amlrywiol. 
Neu  mewn  geiriau  eraiU,  daeth  y  ddaear  oedd 
yn  "afluniaidd,"  yn  "wag,"  a'r  "dyfnder"  trwy 
drawsnewidiad  gan  Ysbryd  Duw  i  dair  sefyllfa 
wrthgyferbyniol,  sef  ffurf ,  trcfii  ac  ainrynnaetli. 
Onid  ydych  yn  synu  at  hyn?  Y  fath  gysondeb! 
Er  mai  y  benod  gyntaf  o  Genesis  ydyw  y  cyn- 
yrch  hen^^ddol  hynaf,  hyd  y  gwyddom,  ar  wyn- 

3 


42  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

eb  y  ddaear,  eto  chwi  a  welwch  ei  bod  yn  myn- 
egu  fod  y  ddaear  yn  gynyrch  ymweithiad  gahu 
yn  raddol  am  oesoedd  afrifed.  Pe  buasem  yn 
edrych  arni  fel  cynyrch  meddwl  dyn  yn  tmig, 
buasai  y  cysondeb  sydd  rhwng  ei  mynegiadau 
a  dysgeidiaeth  Daeareg  yn  fwy  o  ddirgehvch  i 
wyddonwyr  ein  hoes  na  tharddiad  bywyd.  Pa 
fodd  y  gahodd  gwr  o  Hebread  roddi  mynegiad 
mor  gywir  oV  cyfnodau  daearegol,  a  hyny  íìl- 
oedd  o  íiynyddoedd  cyn  geni  y  wyddor  hon? 
Hebread  yn  mynegi  fod  y  ddaear  yn  gynyrch 
gweithrediad  gallu  yn  ddiorphwys  am  oesoedd! 
Y  peth  olaf  a  fuasai  yn  dyfod  i  feddwl  Hebread 
yw  y  syniad  fod  ei  Dduw,  yr  HollaHuog,  yr 
hwn  sydd  yn  preswylio  tragwyauoldeb,  yn  cy- 
meryd  amser  i  wehhau  ar  ei  waith  ei  hun.  Bu- 
asai  yn  Uawer  mwy  naturiol  iddo'  ef  gredu  fod 
y  ddaear,  a  hoU  ser  y  goleuni,  wedi  eu  gahv  i 
fod  yn  berfifaith  ar  unwaith;  y  ddaear  yn  fyd 
cyflawn  a  hardd,  yn  Uwythog  o  fywyd,  a  choed- 
wig  Eden  yn  Uawn  dail  a  íìfrwythau  toreithiog 
ac  addfed,  a  hyny  mewn  moment  o  dan  ddylan- 
wad  y  Bydded  dwyfoL  Yn  wir,  \  mae  dysgeid- 
iaeth  y  benod  gyntaf  yn  y  Beibl  am  gynydd 
graddol  y  ddaear  yn  groes  i  gredo  Hebread  am 


YR  HEN  FF \ 'DD  A'R  NEWì ^DD.  4 3 

Hollalluawgrwydd  ei  Dduw,  fel  y  rliaid  ei  fod 
.0  dan  ddylanwad  dwyfol  pan  yn  llefaru. 

3.  Y  mae  dysgeidiaeth  y  Beibl  a  Dadblygiad 
yn  cychwyn  yn  yr  un  man,  sef  gyda'r  syniad  o 
.allu  anfeidrol  ,a  thragwyddol,  yr  hwn  sydd  o'r 
tu  ol  i  holl  ddrama  Natur. 

Ceir  canlyniad  yr  ymchwiHad  gwyddonol  ar 
y  mater  hwn  yn  ngeiriau  Mr.  Spencer.  "Yn 
nghanol  y  dirgehon  sydd  o'n  hamgylch,  nid  oes 
dim  sicrach,"  meddai,  "na'n  bod  yn  mhresenol- 
deb  Gahu  Anfeidrol  a  Thragwyddol,  o'r  hwn  y 
'deilUa  pob  peth."  Y  mae  y  gaUu  hwn  yr  un 
gallu  yn  mhob  man.  Yn  awr,  chwi  welwch  fod 
Dadblygiad  wrth  chwilio  am  undod  i  weithred- 
iadau  amrywiol,  a  íîurfìau  huosog  Natur,  yn 
goríod  neidio  dros  derfynau  mater,  a'i  hoU  eg- 
nion,  i'r  goruwchnaturiol.  Dyna'r  ddamcan- 
iaeth  Ddadblygiadol  yn  cychwyn  ar  ei  pherer- 
indod;  cychwyna  oddiwrth  saerniaeth  Natur 
îel  yr  ymddengys  i  ni;  olrheinia  ei  hoU  íîurfìau 
materol  a  bywydod  yn  ol,  gam  ar  ol  cam,  mewn 
trefn  i  gael  aUan  fifynoneU  eu  hundod,  a  diwedda 
trAvy  ganfod  nad  aU  achosion  naturiol  gyfan- 
soddi  yr  undod  hwn.  Nis  gaU  achosion  natur- 
iol  roddi  cyfrif  am  gymaint  ag  un  arddangosiad; 


44  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

cysgodau  ac  arwyddion  ydynt  oll  o'r  gallu  sydd 
yn  wreiddyn  iddynt,  a'r  hwn  a  ddadguddir  gan- 
ddynt. 

Pa  beth  ydyw  natur  y  gallu  rhyfeddol  hwn? 

Y  mae  credo  yr  Agnosticiaid  yn  syml  ar  y 
mater,  "Nis  gwyddom;"  o  ganlyniad  yr  enwau 
a  ddewisant  ei  roddi  ar  y  GaUu  hwn  ydynt  yr 
"Anwybodadwy,"  yr  '■Anolrheinadwy."  Nid 
efifaith  yn  cael  ei  fod  gan  egnion  naturiol  ydyw,. 
eithr  efe  ydyw  eu  hachos  hwynt  oh ;  efe  ydyw 
undod  pob  egni  anianyddol;  nis  gallant  fodoh 
hebddo  mwy  nag  y  gall  enfys  ymddangos  heb 
oleuni.  O  ganlyniad,  yn  ol  addefìad  y  Dad- 
blygwyr  eu  hunain,  rhaid  edrych  ar  y  GaUu 
anwybodadwy  hwn  fel  achos  hoU  egnion  Natur. 

Y  mae  presenoldeb  y  dirgelwch  hwn  yn  hanfodol 
angenrheidiol  i  effeithio'  y  cyfnewicliadau  Ueiaf 
yn  ogystal  a'r  rhai  mwyaf.  Yr  "Anwybodadwy" 
hwii,  yr  "Anolrheinadwy,"  a  eilw  Moses  yn 
Elohim,  Creawdwr  pob  peth.  Yn  ol  Dadblyg- 
iad,  y  mae  y  Gahu  sydd  yn  cyfnewid,  ac.  yn 
trawsnewid  pethau,  ei  hun  yn  Anghyfnewidiol; 
dyna  hefyd  yw  tystiolaeth  y  Beibl,  ac  y  niae 
ffydd  yn  ymaflyd  yn  nghadernid  ac  yn  anghyf- 
newidiolrwydd  v   Creawdwr   ei   hun.      Fel   hvn. 


YR  HEX  FFYDD  A'R  XEWYDD. 


45 


iii  a  welwn  fod  yr  athrawiaeth  ddnwinyddol  ani 
ini  Dnw  wedi  rhagflaenn  y  ddamcaniaeth  Ddad- 
blygiadol  am  nndod  gahn  y  greadigaeth. 

4.  Gadewch  i  ni  ddylyn  y  syniad  hwn  vch- 
ydig  yn  mheHach.  Gadewch  i  ni  ddisgvn  i 
Avaelod  yr  hyn  a  ehvir  '"Achosion  AnianyddoL" 

Xis  gall  yr  hyn  a  ehvir  yn  "egni  anianyddol," 
^'atdyniad  fferyhoL"  "cydberthynas  gaUn,"  &c., 
roddi  cyfrif  am  íînrfiad  y  greadigaeth.  Xid 
ydyw  egnion  anianyddol — egni  atdynol.  íter- 
yUol.  gwefroL  gaUofyddol  a  gronynol  yn 
ddim  ond  enwan  ar  wahanol  symndiadan.  Ac 
onid  }'w  yn  hnnan-brofedig  nas  gaU  symndiad 
gynyrchn  dmi  ond  symndiad?  X^id  yw  egnion 
natnriol  yn  achosion  o  gwbL  Oni  ddywed  y 
gAvyddonydd  wrthym  fod  nniad  nn  gronyn  ar 
bymtheg  o  oxygcn,  a  dan  ronyn  o  ìiydrogCìL  yn 
cynyrchn  dyferyn  o  ddwfr?  Gwir.  Uniad  y 
gronynan  eh'enol  hyn  sydd  yn  cynyrchn  hoU 
ddyfroedd  y  ddaear,  a'r  cread.  hyd  y  gwyddom. 
Ond  y  cwestiwn  ydyw.  Beth  sydd  yn  en  hnno 
vn  V  cvfartaledd  manwl  hv.-n?  A  oes  galln  yn- 
ddynt  hwy  en  hnnain  i  dynn  at  en  gilydd?  Yr 
atebiad  gwyddonol  yw  fod  atdyniad  íteryllol 
vn  en  tvnn  vn  n2:hvd.     Beth.  atolwg,  a  olvgir 


40  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

wrth  hwnw?  A  yw  yn  fath  o  egni  ynddo  ei' 
hun?  Yr  atebiad  gwyddonol  ydyw,  Nac  ydyw. 
Y  mae  yr  atdyniad  hwn,  a  phob  peth  arall  a  el- 
wir  felly,  o'i  ran  ei  hun  mor  ddiegni  a  hwch  y 
meirw  yn  y  fynwent.  Wrth  ddweyd  hyn,  de- 
ahwch  fy  mod  yn  llefaru  ar  dir  gwyddoniaeth. 
Dywed  un  o  brif  wyddonwyr  Ffrainc  fel  y  can- 
lyn  ar  y  pwnc:  "Nis  gehir  esbonio  arddangos- 
ion  atdynol  trwy  symudiadau  temigau  materol. 
y  rhai  a  fodolant  rhwng  y  cyríî  sydd  yn  at- 
dynu,  ond  gorfodir  ni  i  gydnabod  gaUu  anwel- 
edig  yr  Hwn  nis  gelhr  ei  ddarostwng  i  demig- 
au."  A  yr  holl  greadigaeth  yn  ddim  ond  pen- 
twr  o  demigau  difywyd  a  diegni,  heb  dybied  fod 
ynddi  ryw  Achos  byw,  un  yn  meddu  ewyllys 
bersonol,  yr  hwn  megys  .ag  ysgydwad  dyner  ei 
law,  a  hyny  o  hono>  ei  hun,  sydd  yn  tynu  holl 
demigau  diegni  mater  at  eu  gilydd. 

Ond  efallai  nad  ydych  eto  yn  barod  i  ohwng 
eich  gafael  o'r  hen  syniad  sydd  wedi  tyfu  gyda'n 
meddwl  ni,  nad  oes  yn  perthyn  i  fater  r}'w  eg- 
nion,  a'r  rhai  hyny  yn  bod  yn  wirioneddol,  ac 
nid  mewn  enw.  Hofifwn  alhi  cHrio'  y  syniad 
hwn  o'ch  meddwl.  Pa  beth  am  ddeddfau  natur? 
meddwch.     Onid  ydynt  hwy  yn  egnion?     Onid 


YR  HEX  FFYDD  A'R  NEWYDD.  47 

yw  deddf  fawr  dysgyrchiad  yn  egni  dirfawr  yn- 
ddi  ei  hun?  Y  mae  tiiedd  ynom  i  feddwl  feUy, 
onid  oes?  Ond  y  ffaith  syml  yw  hyn!  Xid  yw 
deddfau  natur  yn  bodoH  o  gwbl  ar  wahan  i 
feddwl  dyn.  Creadigaethau  y  meddwl  dynol 
yn  unig  ydynt,  ac  nid  creadigaeth  Duw.  Enwau 
yn  unig  ydyw  deddfau  natur,  a"r  rhai  hyny  }-n 
gyfleus  i  ni,  ar  gysylltiad  achos  ac  effaith,  neu 
ar  drefn  dygwyddiadau.  Xid  yw  deddfau 
natur  yn  cynyrchu  dim,  nac  yn  cynal  dim.  Pa 
beth  am  ddeddf  fawr  dysgyrchiad?  Onid  yw 
hon  yn  allu  ynddi  ei  hun?  Lleferir  am  dani  fel 
pe  byddai  yn  cynal  ac  yn  Uywodraethu,  ac  yn 
meddu  dylanwad  dirfawr  yn  ffurhad  }'  cread; 
ond  nid  yw  hyn  oh  amgen  na  cliymysgedd 
meddyUol,  a  chyfeihornad  hollol.  Xi  chreodd 
Duw  un  math  o  ddeddf  erioed.  Gosodwr 
deddfau,  ac  nid  creawdwr  deddfau,  ydyw  efe. 
''Y  mae  y  syniad  fod  atdyniad  }n  fewnol,  yn 
etifeddol,  ac  yn  hanfodol  mewn  mater,"  medd 
Syr  Isaac  X^ewton,  fel  ag  i  beri  i  un  corff  effeith- 
io  ar  y  llall  yn  y  pellder,  trAvv  wagder,  heb  gyf- 
rwng  gweithrediad  rhywbeth  arall,  gan  a  thrwy 
yr  hwn  y  gelHr  cyíìwyno  gAveithrediad  ac  egni 
V  naill  i'r  llall,  i  mi  vn  afresvmol;  ac  nid  wvf 


48  CREFYDD  A  GWYDDOREG 

yn  meddwl  y  gall  un  dyn  ag  sydd  yn  meddwl 
ar  bynciau  athronyddol  syrthio  iddo  byth." 
Nid  yw  yr  hyn  a  elwir  atdyniad  yn  ddim  ond 
gweithrediad  cyson  ac  unol  ewyhys  Duw.  ''Ani 
danaf  fy  hun,"  medd  y  Proffeswr  Joseph  Lc 
Conte,  yr  hwn  sydd  yn  cael  ei  gydnabod  yn  un 
o'r  .awdurdo'dau  uchaf  yn  ein  gwlad  ar  wyddon- 
iaeth  naturio'l,  "nis  gallaf  feddwl  fod  un  o'r  eg- 
nion  naturiol  hyn  yn  fewnol  yn  yr  ystyr  ag  yr 
ydyrn  yn  eu  golygu  yn  gyíîredin,  hyny  yw,  eu 
bod  yn  weithredyddion  annibynol,  digonol  a 
hunan-weithredol.  I'r  gwrthwyneb,  a  hynv 
mewn  ystyr  bwysig,  rhaid  i'r  athronydd  eu  gol- 
ygu  fel  gaUu  byth-bresenol,  holl-ddigOinol,  a 
byth-weithredol  y  Duwdod.".  Fel  hyn,  rhaid  i 
ni  edrych  ar  berthynas  y  Duwdod  a'r  greadig- 
aeth  yn  debyg  i  berthynas  yr  haul  a'r  ddaear, 
neu  gylchrediad  y  gwaed  a  churiadau  y  galon. 
Dibyna  yr  holl  greadigaeth  bob  eihad  ar  Dduw 
am  barhad  ei  bodolaeth  a'i  threfn,  fel  y  dibyna 
y  dydd  ar  yr  haul  am  ei  oleuni.  Amlygiadau 
cyson  o'i  dragwyddol  aUu  ef  a'i  Dduwdocl  ydyw 
holl  weithrediadau  natur.  Mor  aruchel  yw  y 
syniad  hwn  am  y  greadigaeth.  Os  daHwch 
chwi   eich   gafael   ynddo,      cedwir     chwi     rhag 


YIÍ  HEX  FFYDD  A' R  NEWYDD. 


49 


syrthio  i'r  gymysgedd  feddyliol  ag  y  mae  rhai 
o  feddyhvyr  ein  hoes  wedi  syrthio  iddi. 

5.  Y  mae  y  Dadblygwyr  eu  hunain  wedi  di- 
leu  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng  dadblygiad  a'r 
hen  athrawiaeth  o  greadigaeth  neiUduol. 

Tra  y  ceisiant  egluro  mewn  geiriau  fod  dad- 
blygiad  yn  ganlyniad  gweithrediadau  egnion 
naturiol,  yn  annibynol  ar  ymyriad  goruwch- 
naturiol,  eto  o  ran  meddwl  y  maent  wedi  cefnu 
ar  y  syniad  yn  hollol.  Pe  gahasai  y  Dadblyg- 
wyr  ]\Iaterolaidd  brofì  fod  natur,  a'i  hoU  gyf- 
newidiadau,  a'i  hoU  ffurfìau  amrywiol,  yn  ddim 
ond  efifaith  g^yeithrediad  egnion  naturiol,  buas- 
ent  yn  llwyddo  i  ddileu  pob  syniad  am  y  gor- 
uwchnaturiol.  Ar  ol  iddynt  gychwyn  eu  taith 
gyda'r  amcan  hwn,  ac  ar  ol  teithio  hyd  at 
ddechreuad  pob  peth,  er  syndod  iddynt  eu  hun- 
ain,  teimlant  eu  bod  yn  sefyU  wyneb  yn  wyneb 
a  dirgelwch  ofnadwy.  Y  maent  yn  syrthio  ar 
eu  ghniau,  yn  codi  eu  gwynebau  i  fyny,  ac  yn 
plethu  eu  dwylaw  ger  bron  yr  Anwybodadw}-, 
vr  hwn  i'r  x\gnosticiaid  sydd  yn  golygu  }t  un 
peth  a'r  HoUol  {Absoìufc)  i'r  DeHrydwyr. 
Dyma  Agnosticaeth  Ddadblygiadol  wedi  myn- 
ed  i  addoh  vr  hyn  ni  wyddant,  g}da'r  addefìad 


5°  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

gonest  nad  yw  natur  yn  esbonio  ei  him;  nad  yw 
ei  holl  weithrediada,u  yn  ddim  ond  eíîeithiau  vr 
Achos  Hollbresenol  hwn.  Pa  ddyben,  ynte,  yw 
gwadu  y  gwyrthiol?  Gan  yr  addefir  mai  y 
Gallu  hwn  ydyw  gwreiddyn  pob  egni  naturiol, 
cynyrchydd  pob  symudiad,  gadewir  ni  heb  le  i 
sefyll  arno,  ond  yn  unig  ar  yr  hen  syniad  o  gre- 
adigaeth  neinduol.  Gall  y  ffydd  newydd 
ddweyd  gyda'r  hen  ffydd,  "Ac,  Tydi  yn  y  dech- 
reuad,  Arglwydd,  a  syhaenaist  y  ddaear,  a 
gwaith  dy  ddwylaw  di  yw  y  nefoedd.  Hwynt- 
hwy  a  ddarfyddant;  ond  tydi  sydd  yn  parhau;  a 
hwynthwy  oll  fel  dilledyn  a  heneiddiant;  ac 
megys  gwisg  y  plygi  di  hwynt,  a  hwy  a  new- 
idir;  oiid  tydi  yr  un  ydwyt  a'th  flynyddoedd  ni 
phallant." 

Ond  y  mae  un  cwestiwn  eto  ag  y  dymunaf 
ei  grybwyh  cyn  terfynu.  A  ydym  i  ddeall  fod  y 
Beibl  yn  dysgu  fod  y  Creawdwr  wedi  dwyn  )'r 
hoU  greadigaeth  i  drefn  trwy  weithrediad  ail 
achosion  ynte  trwy  actau  creadigol?  Ceisia  y 
Dadblygwyr  brofi  mai  trwy  weithrediad  egnion 
naturiol,  fel  y  mae  pob  tybiaeth  wahanol  i  hyn 
yn  rhwym  o  ddyfod  i  wrthdarawiad  a'u  damcan- 
iaeth  hwy.     Addefwn  nad  yw  y  Beibl  byth  yn 


YR  HEN  FFYDD  A' R  NEWYDD.  5  I 

priodoli  gweithrediad  annibynol  i  ddeddfau  nat- 
ur,  ac  i  ail  achosion.  Nid  ydyw  egnion  naturiol, 
neu  ail  achosion,  yn  ol  y  Beibl,  yn  meddu  bod- 
olaeth  o  gwbl  ar  wahan  i  Dduw;  nid  ydynt  byth 
hyd  yn  nod  yn  gydweithredyddion  ag  ef.  Yr 
un  pryd,  dysgir  ni  fod  Duw  yn  gweithredu 
trwyddynt  yn  barhaus,  ond  fel  ei  weision,  ac 
nid  fel  cyd-achosion.  Yn  wir,  trefn  y  Duwdod 
pur  ydyw  gweithredu  trwy  gyfryngau  yn  mhob 
cysylltiad  ac  yn  mhob  dadguddiad  a  rydd  o 
hono  ei  hun.  Os  myn  y  Dadblygwyr  ddysgu 
fod  y  cread  wedi  ei  berffeithio  yn  raddol  trww 
weithrediad  egnion  naturiol,  nid  yw  y  Beibl  yn 
dysgu  dim  yn  wahanol,  ond  yn  unig  eu  bod  yn 
gweithredu  dan  law  ac  mewn  ufudd-dod  i  ew- 
yhys  Duw.  Cyn  i'r  Perydd  Dwyfol  ddywedyd 
"Bydded  goleuni,"  dywedir  "Ac  Ysbryd  Duw 
oedd  yn  symud  ar  wyneb  y  dyfroedd."  Efe 
sydd  yn  sefyll  yn  y  canol  rhwng  y  gweithiwr 
dwyfol  a'i  waith.  Y  cwestiwn  sydd  yn  gorwedd 
wrth  wraidd  yr  egwyddor  ddadblygiadol  ydyw, 
ac  yn  wir  yn  nysgeidiaeth  y  Beibl,  Pa  beth  3'w^ 
natur  y  gweithrediadau  hyn?  A  yw  y  gair 
Bydded,  yr  hwn  a  ddefnyddir  ddengwaith  yn  y 
benod  gyntaf  o  Genesis,  sef  Deng  Air  deddf  y 


5  2  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

gTcadigaeth,  yn  dysgu  fod  pob  act  yn  beríìfaith 
newydd,  ac  yn  greadigaeth  neillduol  ar  ei  phen 
ei  hun?  Na,  nid  yw  y  Beibl  byth  yn  tori 
gwreiddyn  yr  egwyddor  o  barhad.  a  chynydd 
graddol  mewn  natur  trwy  ail  achosion,  eithr  yn 
ei  gadarnhau.  Nid  yw  y  Ddamcaniaeth  Ddad- 
blygiadol,  o  angenrheidrwydd,  yn  dwyn  y  Cre- 
awdwr  oddiarnom.  Gall  yr  hen  ffydd  fyw  gyd- 
a'r  newydd — yr  un  pryd,  rhaid  i  mi  ddweyd  yr  un 
peth  ag  a  ddywedir  gan  y  prif  wyddonwyr  yn 
ein  hoes,  mai  dadguddiad  ydyw  yr  unig  agoriad 
i  hanes  y  greadigaeth,  yn  ei  dechreuad,  vn  ei 
chynydd,  ac  yn  ei  dyben.  Y  Cristion  crediniol 
ydyw  yr  unig  fyfyriwr  cymeradwy  ar  y  gread- 
igaeth.  Gall  ef  fyned  i  mewn  i  gysegr  sanct- 
eiddiolaf  teml  natur  mewn  ysbryd  addolgar. 

Wrth  derfynu,  dylwn  wneyd  dau  syhv  yn 
mhehach  oddiwrth  yr  hyn  a  fu  dan  sylw: — 

T.  Dylai  pob  Cristion  gydnabod  yn  ddiolch- 
gar  y  gwaith  mawr  y  mae  gwyddoniaeth  wedi 
ei  wneyd  i  Gristioiiogaeth  yn  yr  haner  canrif 
diweddaf. 

Y  fifaith  addefedig  ydyw,  fod  gwyddoniaeth 
wedi  gwneyd  mwy  nag  y  mae  rhai  o'i  chefnog- 
wyr   yn   ei    freuddwydio,   tuag   at    ddangos    fod 


YR  HEN  FFYDD  A' R  NEWYDD.  53 

Natur  a  Dadguddiad  yn  waith  yr  un  awdwr. 
Bu  gwyddoniaeth  yn  hwyddianus,  er  yn  ddiar- 
wybod  iddi  ei  hun,  i  orchfygu  am  byth  rai  o 
hen  elynion  crefydd  ddadguddiedig,  ac  i  droi  eu 
cleddyfau  yn  sychau,  a'u  gwaewffyn  yn  bladur- 
iau,  os  nad  i'w  claddu  hwy,  fel  y  claddwyd 
byddin  elynol  Pharaoh  yn  y  Mor  Coch.  GelÌir 
dweyd  eu  bod  wedi  llwyddo  i  ddinystrio  yr  hen 
ddamcaniaeth  athronyddol  a  pheirianol  am  y 
greadigaeth.  Yn  ol  y  ddamcaniaeth  hon,  a  syl- 
feinid  ar  y  mynegiad  o  amcan  mewn  natur,  ed- 
rychid  ar  y  cread  oll  fel  peiriant,  a'i  hoU  ranau 
wedi  eu  cymwys  gydgysylltu  yn  y  fath  fodd  fel 
ag  i  redeg  megys  awrlais  hyd  nes  bycldai  angen 
ei  ail  windio;  ond  yn  ngoleuni  dysgeidiaeth 
gwyddonol  ddiweddar,  nid  yw  Duw  a'r  gread- 
igaeth  am  foment  ar  wahan  i'w  gilydd.  Duw 
ydyw  yr  Achos  byw  sydd  yn  treiddio  trwyddi 
oll;  efe  sydd  yn  rhoddi  nerth  yn  ei  deddfau,  a 
symudiad  yn  ei  hegnion,  a  hyny  bob  eihad.  Yn 
ngoleuni  gwyddoreg  saif  y  greadigaeth  ger  eich 
bron  fel  corff  cyfunol  yn  cael  ei  lywodraethu 
gan  un  gallu  dystaw,  ond  Hollalluog.  Sefwch 
ar  y  syniad  o  undod  natur,  ac  oddiar  y  mynydd 
uchel  hwn,  edrychwch  v  tu  hwnt  i'r  seren  beilaf 


54  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yn  y  gTeadigaeth,  lle  y  mae  egnion  naturiol  a 
diedclfau  natur  yn  darfod,  a  dim  ond  un  egni 
ysbrydol  yn  bodoli.  Cyfeiria  undod  natur  yn 
ddiameuol  at  un  ewyllys  lywodraethol,  ac  at  un 
Deddfroddwr.  O  ganlyniad,  nis  gellwch  gael 
cymaint  ag  un  atheist  dysgedig  yn  mysg  y 
gwyddonwyr;  a  gwaith  ofer  fyddai  i  chwi  chwil- 
io  yn  y  dyddiau  hyn  am  ddysgybUon  i  Lucretius 
a  Democritus,  Protagoras  ac  Epictetus.  Ac  y 
mae  Materoliaeth  yn  trengu  yn  boenus  ar  ei 
hallor  ei  hun.  Yr  ydym  yn  teimlo  yn  ddiolch- 
gar  fod  ton  uchel  gwyddoniaeth  yn  ein  dwyn  i 
wyneb  y  syniad  o^  ddeddf  foesol,  yr  hon  sydd  fel 
deddfau  natur  yn  hawHo'  ufudd-dod  o  dan  bob 
amgylchiad. 

2.  Ein  perygl  oddiwrth  wyddoniaeth. 
Un  perygl  neillduol  ag  y  mae  rhai  meddylwyr 
CristionogO'l,  yn  ogystal  a  gwyddonwyr,  yn 
syrthio  iddo,  ydyw  tybied  mai  y  dull  casghadol, 
yr  hwn  a  ddefnyddiwyd  gan  Lord  Bacon  yn  ei 
athroiiiaeth,  ydyw  yr  unig  dduU  i  gyraedd  tir 
sicrwydd.  Un  peth  ydyw  derbyn  yn  ddiolchgar 
fifrwyth  ymchwihadau  gwyddonol  i  natur,  peth 
arah  ydyw  ceisio  profi  gwirioneddau  ysbrydol 
a  dwyfol  mewn  duh  gwyddonol.     Dygir  ni  gan 


1  'R  HEN  FF \ 'DD  A'R  NEW\ 'DD.  5  5 

wyddoreg  wyneb     yn  wyneb     ag   un    math   o 
sicrwydd,  dygir  ni  gan  grefydd  wyneb  yn  wyneb 
a  math  arall  o  sicrwydd,  yr  hwn  sydd  yn  sicr- 
wydd  o  natur  uwch  a  mwy  boddhaol,  am  ei  fod 
yn    sylfaenedig     ar     ddadguddiad     diamcuol    o 
Dduw  Personol,  ac  nid  ar  bethau  materol.     Pe 
na  dderbyniai  y   duwinydd   ddim   ond   ffeithiau 
naturiol,  y  rhai  a  brofir  trwy  yr  ìnduct'wc  inctìiod, 
byddai  ar  un  Uaw  yn  cau  dorau  y  byd  ysbrydol 
o'i  flaen,  ac  ar  y  haw  arall  yn  aberthu  ei  ryddid 
meddyhol  trwy  wneyd  ei  hun  yn  gaethwas  i  un 
duh   o   ymchwihad,     ac   o   brofi    gwirionedd   a 
chyraedd  sicrwydd.     Onid  yw  deddf  cyfrifoldeb 
dyn  yn  herio  pob  ymchwihad  gwyddonol?    Pwy 
all  brofi  bodolaeth  yr  enaid  trwy  arbrawfion  ar 
y   coríî?     Onid  yw  yr  ymwybodolrwydd   dynol 
yn   ddirgelwch  annirnadwy     i    wyddoreg?     Pa 
fodd   y   gaU     gwyddoreg     brofi      Personohaeth 
Duw?     Gall  y  gwyddonydd  dystiolaethu  ei  fod 
yn  gw^eled  deddf  yn  y  byd  naturiol,  a  bod  hyny 
yn   golygu    presenoldeb    deddfroddwr,    ond    nis 
gall  brofi  trwy  ymchwihadau  gwyddonol  ei  fod 
yn  fod  personol.     Tra  y  gwrthoda  y  gwyddon- 
ydd  bob  duU  i  gyraedd  gwirionedd  a  thir  sicr- 
wydd,  ond  v  duh  Baconaidd,  rhaid  iddo  fodd- 


5 6  CREFYDD  A  GW  YDDOREG 

loni  ar  fod  yn  garcharor  o  fewn  y  byd  materol; 
a  rhaid  iddo  wadii,  i  fod  yn  gyson  ag  ef  ei  hun, 
wirioneddau  diameuol  athroniaeth  uwchanian- 
ol  a  chrefyddol.  Nid  y  duwinydd  a  ddyUd  ei 
gondemnio  am  fod  yn  gyfyng  a  dogmataidd, 
eithr  y  gwyddonydd,  yr  hwn  sydd  wedi  Uyfîeth- 
eirio  ei  hun  wrth  y  duh  casghaûol.  Heblaw 
hyn,  y  mae  y  dosbarth  hwn  yn  rhwymo  y  Duw- 
dod  â'i  ddeddfau  ei  hun,  fel  nad  all  hyd  yn  nod 
ogwyddo'  ei  glust  i  glywed  gweddi  ei  blant,  os 
na  bydd  hyny  yn  ol  déddf  natur.  Byddai  yn 
dda  i  GristiO'nogio'n  gofio,  y  rhai  sydd  yn  cael 
eu  hygad-dynu  gan  y  duU  gwyddonol,  eu  bod 
yn  rhodio'  ar  hyd  fifordd  ag  sydd  yn  eu  harwain 
yn  y  diwedd  i  wadu  yn  hoiUol  yr  ehen  oruwch- 
naturiol  yn  eu  crefydd.  Dyma  yw  canlyniad 
rhesymegol  a  therfynol  y  dull  gwyddonol — y 
mae  yn  dyfod  i  wrthdarawiad  a  chenedhad  yr 
lesu  gan  yr  Ysbryd  Glan,  ei  enedigaeth  o  Mair, 
ei  adgyfodiiad  o  feirw,  ei  esgyniad  i'r  nef,  a'i 
ddyfodiad  i  farnu  y  byw  a'r  meirw.  Wedi  i  ni 
gohi  y  pethau  hyn  nid  oes  genym  Gristionog- 
aeth.  Nis  gwyr  gwyddoreg  ddim  am  Berson- 
oHaeth  Duw,  personohaeth  dyn,  ei  anfarwoldeb, 
ei  sefyhfa  ddyfodol,  nac  am  ysbrydolrwydd  eì 
natur  ef. 


PREGETH  III. 


TARDDIAD      DWYFOL      BYWYD     A     DAD- 
BLYGIAD. 

"A  Duw  a  ddywedodd,  Egmed  y  ddaear  egin,  sef 
llysiau  yn  hadu  had,  a  phrenau  ffrwythlawn  yn  dwyn 
ffrwyth,  wrth  eu  rhywogaeth,  y  rhai  y  mae  had  ynddynt 
ar  y  ddaear:  ac  felly  y  bu." — Genesis  i:  ii. 

■'A  Duw  a  ddywedodd,  Heigied  y  dyfroedd  ymlusgiaid 
b)-vr,  ac  eheded  ehediaid  uwch  y  ddaear,  yn  wyneb 
ffurfafen  y  nefoedd." 

"A  Duw  a  greodd  (^í?;'í7)  y  morfeirch  mawrion,  a  phob 
ymlusgiad  byw,  y  rhai  a  heigiodd  y  dyfroedd  \n  eu 
rhy wogaeth,  a  phob  ehediad  asgellog  yn  ei  rywogaeth : 
a  gwelodd  Duw  mai  da  oedd." 

•'A  Duw  hefyd  a  ddywedodd,  Dyged  y  ddaear  bob- 
peth  byw  wrth  ei  rywogaeth,  yr  anifail.  a'r  3-mlusgiad. 
a  bwystfìl  y  ddaear  wrth  ei  rywogaeth ;  ac  felly  y  bu." — 
Genesis  1:20,  21,  24. 

Yn   y   testyn   ceir    mynegiad      am      darddiad 

dwyfol  y  bywyd  llysieuol   ar  brydnawn   y   tryd- 

ydd  dydd.  yn  nghyd  a  mynegiad  am   darddiad 

y  b}-wyd  anifeilaidd  ar     foreu  y     pumed  dydd. 

Eel    yr   ymdora    y    wa\\T    naturiol    arnom    yn    y 

boreu.    felly     yr   ymdorodd   gwawr    ogoneddus 

bywyd  yn  hanes  y  ddaear  ar  br}-dnawn  v  trvd- 
4 


58  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ydcl  dydd.  Pa  wyddonydd,  athronydd,  nen 
dduwinydd  all  ddweyd  nad  y  ddaear — yn  llwch 
yr  hon  yr  argrafifodd  y  Tragwyciaol  Air  òl  ei 
droed,  ar  gynyrchion  yr  hon  y  bu  yn  byw  ani 
tua  phymtheg  mlynecld  ar  hugain,  ar  yr  hon  y 
dysgodd  ufudd-dod  trwy  y  pethau  a  ddyoddef- 
odd,  ac  "y  gogwyddodd  ei  ben  ar  fron  o  waed" 
• — ydoedd  y  byd  he  yr  ymddangosodd  bywyd 
naturiol  gyntaf  yn  hanes  yr  hoU  greacHgaeth! 
Bywyd!  Dyma  addurn  y  greadigaeth;  efe 
sydd  yn  rhoddi  gwerth  ar  bob  peth  o'i  mewn. 
O  ba  le  y  daeth  hwn?  Prin  y  gaUwn  feddwl  am 
greadigaeth  heb  fywyd;  byd  heb  gymaint  a 
glasweütyn,  blocleuyn  na  choeden  yn  tyfu  ar  ei 
wyneb!  GweHr  fod  ysgol  bywyd  ag  un  pen 
iddi  ar  y  greadigaeth  faterol,  a'r  pen  araU  yn  y 
nefoedd,  a  bywyd  yn  ei  wahanol  raddau  megys 
angyhon  yn  esgyn  ac  yn  disgyn  ar  hyd-ddi. 
Wrth  esgyn  o  fewn  terfynau  y  deyrnas  lysieuol; 
a  thrachefn  wrth  icldo  esgyn  o  fewn  terfynau  y 
deyrnas  anifeilaidd,  nes  cyraedd  dyn,  "uchder 
Uwch  y  byd,"  y  mae  yn  parhau  i  fyned  }-n  fwy 
rhyfeddol  a  gogoneddus.  O  ba  le  y  daeth?  Efe 
yw^  prif  fasnachwr  y  llywodraeth  ddwyfol.  Y 
mae   vn   cario   marsiandiaeth   vn   mlaen   â   bvd- 


Bi'l4^yn  A  DADBLYGIAD. 


59 


oedd  eraill,  yn  eu  goleuni  a'u  gwres;  a  cheir  ei 
g-ynvrchion  ef  yn  Uenwi  pob  porthladd  ar  w\vn- 
eb  }'  ddaear,  ac  yn  huho  pob  bwrcid.  Efe  sydd 
yn  rhoddi  i'r  anifail  ei  borthiant;  efe  sydd  yn 
rhoddi  cryfder  i'r  march,  Uiwiau  i  adenydd  y 
paen,  gwrid  i  wyneb  y  rhosyn,  gw'ynder  i'r  hh', 
gwyrddlesni  i'r  glasweht  a'r  dail;  efe  sydd  yn 
troi  gwyneb  y  fynwent  yn  ardd  brydferth,  ac  yn 
^wasgaru  ei  beraroglau  dros  wyneb  cartref 
galanas  ac  adferiad.  Er  gweled  ei  waitJi  yn 
mhob  man  o'n  hamgylch,  eto  nid  ydym  yn 
gweled  y  gweithiwr  ei  hun.  Er  ei  fod  yn  codi 
mihynau  o  babehi  o'n  hamgylch  yn  misoedd  yr 
liaf,  yn  y  glasweht,  yn  y  hysiau,  a'r  coedwig- 
oedd;  er  ei  fod  yn  adeiladu  cyríî  anifeihaid  a 
'dynion,  ac  yn  gosod  ffenestri  prydferth  yn- 
ddynt,  eto  nid  oes  cymaint  ag  un  o'r  íìfenestri 
livny  yn  ddigon  goleu  fel  ag  i'n  gahuogi  i  wel- 
ed  y  gweithiwr  ei  hun.  Fel  deddfau  natur,  ac 
îel  hoU  bethau  mawrion  y  greadigaeth,  y  mae 
ef  ei  hun  yn  anweledig.  Bywyd  yw  y  peth  dyfn- 
af  a  phcnaf  mewn  natur.  Ynddo  ef  y  mae  pob 
prydferthwch  ac  amrywiaeth  yn  cydio.  Bywyd 
vw  y  peth  dyfnaf  yn  y  greadigaeth  foesol,  a'r 
peth  dyfnaf  yn  Nuw.     O  ba  le  y  daeth  bywyd? 


ÓO  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Atebiad  gwyddoniaeth  ydyw  mai  o  fvwyd.  Yn 
ol  yr  arbrawfion  gwyddonol,  mynegir  fod  byw- 
yd  yn  tarddu  o  fywyd  yn  mhob  cysyhtiad,  ac  o 
fewn  terfynau  pob  teyrnas.  Tystiolaeth  Moses 
ydyw  mai  Duw  a  ddywedodd  "Bydded."  Ac  yn 
ngoleuni  ychwanegol  a  chynyaaol  y  dadgudd- 
iad  dwyfol,  mynegir  mai  y  Gair,  yr  hwn  oedd 
yn  y  dechreuad  gyda  Duw,  ydyw  íîynonell  pob 
bywyd:   "Ynddo  ef  yr  oedd  bywyd." 


Dywedir     yma,      fel      y       gwelwch,      fod 


bywyd  Uysieuol  wedi  ymddangos  ar  brydnawn 
y  trydydd  dydd,  a  bod  y  bywyd  anifeilaidd  wedi 
ymddangO'S  ar  foreu  y  pumed  dydd,  fel  y  mae  y 
pedwerydd  dydd  yn  dyfod  i  mewn  rliyngddynt, 
pan  y  ffurfiwyd  perthynas  oleu  rhwng  y  ddaear 
a  goleuadau  y  nefoedd.  Rhwng  yr  Hen  Desta- 
ment  a'r  Newydd  ceir,  mewn  rhai  Beiblau, 
ddalen  wen  heb  un  math  o  argrafif  arni.  Hen 
Destament,  hyfr  y  greadigaeth,  ydyw  pryd- 
nawn  y  trydydd  dydd,  pan  ymddangosodd  l^yw- 
yd  Uysieuol  y  ddaear  yn  ei  dair  rhan  elfenol,  sef 
glasweht,  hysiau  a  phrenau.  Yma  y  ceir  y 
rhagfynegiadau  profifwydoHaethol  cyntaf  am 
fywyd  uwch — y  cysgodau  a'r  arAvyddion  myn- 
csriadol  svdd  ar  borth  teml  fawr  bvwvd.     Tes- 


ByM'yn  A  dadbl  \ 'gia d.  6 1 

tament  Xewvdd  llyfr  y  greadigaeth  yw  )■  pumed 
a'r  chweched  dydd.  Fel  y  mae  y  Testament 
Xe\vydd  yn  dechreu  gyda  hanes  genedigaeth 
Gwaredwr  y  byd  ac  yn  diweddu  gyda  darluniad 
o'r  ddinas,  "yr  hon  y  mae  gogoniant  Duw 
ganddi,"  o  afon  y  bywyd  a  phren  y  bywyd;  felly 
hefyd  y  mae  Testament  X>wydd  hyfr  y  gread- 
igaeth  yn  dechreu  trwy  roddi  hanes  dechreuad 
y  bywyd  anifeilaidd,  ac  yn  diweddu  gyda  hanes 
dyn,  yr  hwn,  yn  ol  y  Beibl,  oedd  i  ymborthi  ar 
bren  bywyd  y  baradwys  gyntaf.  Rhwng  y  ddau 
Destament  daw  y  pedwerydd  dydd  i  mewn  fel 
dalen  wen,  pan  y  ffuríìwyd  cymundeb  goleu 
rhwng  y  ddaear  a'r  nefoedd. 

Y  mae  dau  fater  yn  gweithio  eu  hunain  i'n 
sylw  yn  naturiol,  sef  cysondeb  y  ddwy  dystiol- 
aeth,  sef  Aíoses  a  Daeareg,  ar  hanes  bywyd  y 
ddaear,  a  chysondeb  tystiolaeth  ]\íoses  a  Dae- 
areg  a'r  ddamcaniaeth  Ddadblygiadol.  Y  mae 
y  maes  hwn  mor  eang  fel  nad  alhvn  fanyhi;  eto 
gaUwn  gyffwrdd  â'r  prif  íîeithiau. 

I. — Cysondeb  Aloses  a  Daeareg.  Y  mae 
crawen  y  ddaear  fel  Uyfr  darhmiadol  mawr,  a'r 
gwahanol  haenau  fel  tafleni  yn  gorwedd  yn 
blygion   ar    eu    gilydd.      Darfu    i    bob   haen   o 


6 2  CREFYDD  A  GW YDDOREG. 

greigiau  y  ddaear  gadw  llun  o'r  creaduriaid  a 
fu  yn  byw  arnynt.  Dyna  laswellt  neu  ddail  yn 
syrthio  i'r  llaid  gwlyb;  neu  dyna  rai  o'r  cread- 
uriai'd  a  dramwyant  Iwybrau  y  moroedd,  neu  a 
nofiant  yn  awyr  y  nefoedd,  neu  a  breswyliant  ar 
y  sychdir,  yn  trengu  ac  yn  disgyn  i'w  llwch  a'r 
Uaid  gwlyb.  Bob  yn  dipyn,  aeth  eu  gorweddfa 
yn  arch  O'  graig,  lle  y  cadwyd  y  gweddilhon  yn 
ddiogel  hyd  nes  y  torwyd  i  mewn  iddi  gan  y 
mwnwr  neu  y  Daearegwr.  Pryd  araU,  nid  ydym 
yn  cael  dini  ond  ôl  troed  y  creadur  wedi  ei  ar- 
graffu  yn  y  clai  ar  lenydd  yr  afonydd  a'r  Uyn- 
oed  J,  a  hyny  wedi  diogehi  ei  hanes,  fel  y  mae 
hechysgnfau  Ninefeh  a'r  Aiíìft  wedi  diogelu  eu 
hanes  hwy. 

Yn  awr,  tyÌ3Ìwch  eich  bod  yn  disgyn  i  lawr  yn 
llaw  daeareg,  trwy  haenau  rheolaidd  y  ddaear; 
yn  gyntaf  chwi  a  ddewch  i  gyíìfyrddiad  a  chyf- 
nod  y  Bywyd  Diweddar  {Ccnozoìc)  yn  llawn  o 
weddilhon  anifeilaidd  ond  nid  dynol.  Yn  is  dra- 
chefn  chwi  a  ddeuwch  i  gyíîyrddiad  a'r  Bvwyd 
Canol  (Mcso^oic)  ar  y  pumed  dydd.  yn  llawn  o 
weddihion  pysgod  ac  adar.  Yn  is  eto.  a  chwi 
a  ddeuwch  i  gyffyrddiad  â  chyfnod  maith  yr 
Hen  Fywyd  (Paìcozoic)  yn  cynwys  yn  ei  ddech- 


BYWYD  A  DADBLYGIAD.  6^^ 

reu  a'i  ddiwedd  weddiUion  O'  greaduriaid  dyfrol 
a  llysiau.  Ar  y  pumed  dydd  yr  ydyni  wedi 
cyraedd  cyfnod  yn  hanes  y  ddaear  pan  y  mae 
Daeareg  yn  llefaru  yn  llawer  sicrach  ac  eghir- 
ach;  a  chyd-dystiolaetha  a'r  mynegiad  ys- 
brydoledig  ar  y  drefn  ganlynol:  i,  j^lysiau;  2, 
Pysgod;  3,  Adar;  4,  Anifeihaid;  5,  Dyn.  Neu  a 
defnyddio  iaith  y  DaearegAvyr;  dyna  blanigion  a 
physgod  yn  ymddangos  yn  nghyfnod  yr  Hen 
Fywyd;  adar  ac  ymlusgiaid  yn  nghyfnod  y 
Bywyd  Canol.  Ar  foreu  y  pumed  dydd  ym- 
ddangosodd  llu  mawr  y  Meddalogion  {IiiTcr- 
fcbrcfcs) ;  ac  ar  brydnawn  yr  un  dydd  ymddang- 
osodd  y  Cefnesgyrnogiad  (Yertebrates) — cre- 
aduriaid  uwxh  a  pheríîeithiacli.  Ar  foreu  y 
chweched  dydd,  sef  cyfnod  y  Bywyd  Diweddar- 
af,  ymddangosodd  y  Tethogion  (Mammals) — 
dosbarth  hawer  uwch  a  pherfifeithiach  eto;  ac 
ar  brydnawn  y  chweched  dydd  gwnaetli  ar- 
glwydd  y  greadigaeth  ei  ymddangosiad.'*' 

Mor  gywir  ydyw  y  Beibl  pan  yn  mynegu  am 
darddiad  y  bywyd  llysieuol  yn  gyntaf,  vn  nyfr- 
oedd  cynes  v  ddaear,  ac  w^di  hvnv  ar  v  svch- 


•^Gwel  ar  ddiwedd  y  bregeth  y  Dalìen  o  Drefn  y  Dyddiau  Cre- 
adigol. 


04  CREFYDD  A  GH'YDDOREG. 

dir.  Angenrhaid  ydoedd  iV  bywyd  llysienol  vni- 
ddangos  yn  gyntaf  mewn  trefn  i  barotoi  }'  tir 
a'r  awyr  i'r  bywyd  anifeilaidd.  Gallasai  y 
bywyd  llysieuol  fyw  ac  ymborthi  ar  awyr  a  fu- 
asai  yn  hollol  wenwynig  i'r  bywyd  anifeilaidd. 
Tra  y  mae  y  bywyd  llysieuol  yn  ymborthi  ar 
awyr  lawn  o  carbon,  ac  yn  gollwng  ahan  yr 
oxygen,  y  mae  y  bywyd  anifeilaidd  yn  anadh;  i 
mewn  yr  oxygen,  ac  yn  anfon  aUan  y  carbon. 
Yr  oedd  llysieuaeth  a  choedwigoedd  cyfoethog 
y  ddaear  yn  y  cyfnod  Carbonift'eraidd  yn  tynu 
y  carbon  o  awyr  y  ddaear,  ac  yn  ei  drysori  i  fyny 
yn  y  meusydd  glo — i  fod  o  wasanaeth  i  ddyn  yn 
y  dyfodol  pell;  i  gynesu  ei  dy,  i  oleuo  ei  ystafell- 
oedd,  i  gynyrchu  ager  i  redeg  ei  beirianau  ar 
dir  a  mor,  ac  i  hyrwyddo  Cristionogaeth  yn  y 
byd.  Dywedir  fod  pob  erw  o  goed  yn  defnydd- 
io  haner  tunell  o  carbon  bob  blwyddyn,  ac  ni 
buasai  yr  erw  houo  a  thybied  ei  bod  yn  parhau 
yn  ei  hawn  dwf  am  fil  o  flynyddoedd,  yn  cyn- 
yrchu  dim  mwy  na  phedair  modfedd  o  lo. 
Onid  yw  llaw  y  Duwdod  mawr  yn  ei  raglun- 
iaeth,  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  eglur  pan  yn  paro- 
toi  awyr  y  ddaear,  trwy  gladdu  miHynau  o  dun- 
elli  o  carl:)on  vn  mvnwes  v  ddaear  i  fod  at  was- 


BYM^'yD  A  DADBLYGIAD.  65 

anaeth  dyn?  Saif  y  bywyd  llysieuol  fel  dolen 
g-ydiol  rhwng  y  greadigaeth  faterol  a'r  greadig- 
aeth  anifeilaidd.  Tra  gaU  y  l)ywyd  hysieuol  fyw 
ar  elfenau  anorganaidd,  nis  gaU  y  bywyd  anif- 
eilaidd  wneyd  hyny;  rhaid  iddo  ef  gael  byw>'d  i 
fyw  arno.  A  ddarfu  i  chwi  feddwl  yn  briodol 
am  hyn?  Dyma  un  o  wyrthiau  mawrion  Natur; 
ac  er  ei  bod  yn  gyffredin  nid  yw  yn  Uai  gwyrth. 
Gwyddoch  fod  yr  haul  yn  treuho  wrth  hichio 
gwres  a  goleuni  o'i  wyneb,  ac  fe  ddywed  y 
gwyddonydd  fod  ei  arw}'nebedd  }'n  Uai  o  bed- 
war  ugain  o  fiUdiroedd  nag  ydoedd  pan  y  gan- 
wyd  lesu  Grist.  Gwyddoch  fod  y  mynyddoedd 
yn  treuho  o  dan  ddylanwad  gwres,  oerni  a 
gwlawogydd.  Yn  raddol,  mahirir  craig  y  myn- 
ydd,  a  golchir  y  mahirion  i  lawr  i'r  gw-aelodion. 
Wrth  droed  y  graig  gadarn,  dyna  fywyd  Uysieu- 
ol  yn  adeiladu  corff  iddo  ei  hun  o'i  mah-irion. 
Drachefn,  dyna  yr  anifail  yn  ymborthi  ar  hwnw, 
a  dyn  yn  ymborthi  ar  yr  anifail,  fel  y  mae 
gweddiUion  o  graig  y  mynydd  wedi  myned  yn 
rhan  o  ronynau  ei  fenydd,  â'r  hwn  y  mae  yn 
pwyso  y  mynyddoedd  mewn  pwysau,  a'r  bryn- 
iau  mewn  clorianau,  ac  a'r  hwn  y  mae  yn  medd- 
\y\  am  ei  Grea^\-dwr. 


66  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Heblaw  hyn,  dichon  eich  bod  wedi  svlwi  fod 
y  chwe  diwrnod  creadigol  yn  cael  eu  rhanu 
gan  Moses  i  ddau  dri  diwrnod;  y  tri  cyntaf  yn 
dal  cysyhtiad  â  mater,  a'r  ail  dri  â  bywyd.  Ond 
dyma  i  chwi  beth  nodedig  iawn,  sef  fod  Moses 
yn  mynegu  fod  bywyd  llysieuol  y  ddaear  wedi 
ymddangos  brydnawn  y  trydydd  dydd,  hyny 
3^w,  yn  nghyfnod  materol  y  ddaear,  ac  nid  yn  y 
cyfnod  bywydol  ar  foreu  y  pumed  dydd.  Dym,a 
bren  bywyd  y  ddaear  yn  huchio  ei  wreiddiau  i 
foreu  y  trydydd  dydd  i'r  cyfnod  materol! 
Bywvd  yn  cael  ei  leoli  cyn  i  gyfnod  bywyd  y 
ddaear  ddechreu!  Chwi  a  welwch  o  hyd,  yn 
ol  tystiolaeth  Daeareg,  fod  gan  Natur  ragred- 
egyddion,  fel  yr  oedd  loan  i  Grist,  yn  rhagfyn- 
egu  ei  chyfnodau  mawrion  yn  hanes  bywyd  y 
ddaear.  Y  mae  Moses  a  Daeareg  yn  unol  yn 
eu  tystiolaethau  ar  y  mater  hwn. 

Y  peth  nesaf  yn  yr  adroddiad  gan  Moses  yd- 
yw,  fod  pob  bywyd  wedi  ei  osod  o  dan  ddeddf. 
Nid  yn  unig  y  mae  yn  meddu  gahu,  a  hwnw  yn 
hoUol  newydd  yn  hanes  y  greadigaeth  hyd  yn 
hvn,  i  ail  gynyrchu  ei  hun;  ond  y  mae  o  dan 
ddeddf  i  wneyd  hyny  ''yn  ol  ei  rywogaeth."  ''A 
Duw  a  ddvwedodd,  Es^ined  v  ddaear  esfin,  sef 


BYWYD  A  DADBLYGJAD.  67 

ilvsiau  yn  liaclu  liad,  a  plirenau  ffrwytlilawn  }n 
dwvn  ffrw}-tli,  wrtii  eu  rli>-\\-ogaeth,  y  riiai  y  mae 
liad  ynddynt  ar  y  ddaear:  ac  felly  y  l3u.  A'r 
ddaear  a  ddug  egin,  sef  llysiau  yn  hadu  had 
wrth  eu  rhywogaeth."  Dyma  ddeddf  fawr  byw- 
vd  vn  V  greadigaeth  lysieuol  ac  anifeilaidd: 
rhaid  i  bob  bywyd  gadw  ei  ryw,  ei  gynddelw  ei 
hun.  Gellir  gwellhau  y  rhyw,  ond  nid  ei  newid, 
heb  dori  ar  ddeddf  parhad  a  rhywogaeth.  Xid 
oes  un  ddeddf  mewn  natur  yn  derbyn  gwell 
ufudd-dod  na'r  ddeddf  fawr  hon. 

Ar  greadigaeth  y  bywyd  anifeilaidd  foreu  y 
trydydd  dydd  defnyddir  y  gair  Bara.  creu,  yr 
ail  waith.  Er  fod  y  bywyd  llysieuol  yn  meddu 
gallu  i  adeiladu  coríî  iddo  ei  hun,  a  hwnw^  yn 
allu  newydd  yn  y  gre.adigaeth,  fel  y  dywedwyd, 
eto  nid  ydyw  ond  bywyd  hanerog.  Xi  fedd  allu 
i  symud,  i  feddwl,  ac  i  ewyllysio.  Pan  ym- 
ddangosodd  bywyd  yn  meddu  y  pethau  hyn. 
dyna'r  gair  Bara  yn  cael  ei  ddefnyddio.  ^'^is 
gall  y  gwyddonydd  lenwi  y  gagendor  rhwng 
mater  a'r  bywyd  llysieuol,  na  rhwng  y  bywyd 
llysieuol  a'r  anifeilaidd,  na  rhwng  yr  anifeilaidd 
a'r  bywyd  moesol.  O  ganlyniad,  defnyddir  y 
gair    Bara    am   greadigaeth    mater,    creadigaetli 


68  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

bywyd  yii  meddu  ewyllys,  a  bywyd  moesol,  ani 
fod  y  rhai  hyii  yn  actau  creadigol  uniongyrchol. 
Yn  awr,  y  mae  mynegiadau  daeareg,  mor  beU 
ag  y  gall  fyned,  yn  hohol  unol  a  mynegiadau 
Mo'Ses,  am  darddiad  byw}'d,  ac  am  drefn  ym- 
ddangosiad  pob  bywyd  ar  y  ddaear. 

H. — Perthynas  adroddiad  Moses  am  y  Gread- 
igaeth  a'r  Ddamcaniaeth  Ddadblygiadol. 

GeUir  dweyd  fod  Moses  a  Dadblygiad  yn  cyd- 
rmo  ar  ddau  beth,  a'r  ddau  hyny  yw  y  pwynt- 
iau  pwysicaf  O'  lawer,  sef  yn  gyntaf.  fod  bywyd 
wedi  tarddu  o  fywyd;  ac  yn  ail,  fod  bywyd  wedi 
tarddu  o  ryw  un  fifynonell  wreiddiol.  Addefìr 
na  ddygwyd  bywyd  i  fod  yn  yr  un  dull  a'r  gol- 
euni,  yr  awyr  a'r  cyrfî  nefol.  Pa  beth  bynag 
ydyw  bywyd,  y  mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  rhyw 
fath  o  ddirgelwch  hoUol  wahanol  i  ehenau  y 
greadigaeth  faterol. 

I.  Dysga  y  Beibl,  ac  addefa  pob  dosbarth  o 
wyddonwyr  yn  bresenol,  fod  bywyd   yn  tarddu 

0  fywyd.  Addeíìr  gan  y  Dadblygwyr,  a  hyny 
ar  ol  yr  arbrawíìon  manylaf,  fod  bywyd  vn 
tarddu  o  fywyd  yn  ddeddf  natur  mor  wirionedd- 

01  ag  y  mae  dysgyrchiad  yn  ddeddf  natur.  Ond 
pa  l^eth   y   mae  hyn    yn   ei    olygu?     Os  ydyw 


BYWYD  A  DADBLYGIAD.  69 

bvwvd  \\\  tarddu  o  fywyd.  rhaid  ei  fod  yn  goi- 
ygu  un  o  ddau  betli;  naill  ai  fod  bywyd  yn 
dragwyddol,  ei  fod  wedi  disgyn  i  lawr  atom  ni 
o  ddyfnderoedd  mynwes  y  gorphenol  ar  hyd 
Hinell  dragwyddol  o  rieni  a  hihogaeth,  neu 
vnte,  fod  ffynon  dragwyddol  o  fywyd  yn  bodoli, 
heb  dad,  heb  fam,  heb  ddechreu  dyddiau  na 
diwedd  einioes.  Pa  un  bynag  o'r  ddau  syniad 
yma  a  dderbyniwch,  rhaid  i  chwi  dderbyn  yr  un 
casgliad,  sef  fod  bywyd  yn  dragwyddol.  Fel 
mater  o  ítydd,  nid  yd}'w  }-n  anhawddach  credu 
fod  bywyd  wedi  disgyn  i  lawr  o'r  gorphenol 
trwy  Hnell  ddiddiwedd,  na  chredu  fod  ei  íîynon- 
ell  yn  dragAvyddoL  "Yr  wyf  yn  cadarnhau." 
medd  un  gwyddonydd,  nad  oes  ganddo  y  cyd- 
ymdeimlad  lleiaf  â  ^loses,  "na  fodola  y  rhithyn 
lleiaf  o  brawf  ymddiriedol  fod  l)ywyd  wedi 
tarddu  o  ddim  ond  bywyd  blaenorol."  "Xid 
wyf  yn  credu."  medd  un  arall  o'r  byd-\Mieuth- 
urwyr.  "yn  hunan-darddiad  bywyd."  "Xid  yw 
gwyboclaeth  yn  ei  sefyUfa  bresenol  vn  ein  cyn- 
ysgaedda  â'r  ddolen  gydiol  rnwng  yr  anfywydol 
a'r  bywydol."  Dyma  gasgliad  diameuol  gwydd- 
oniaeth — fod  byw}'d  wedi  tarddu  o  fywyd. 
Bvwvd  o  fvwvd.  a  dim  ond  bvwvd. 


70  CREFYDD  A  GWYDDOREG 

A  ydycli  yn  sylwi:     Dyma    wyddoniaeth  ar 
ìrìg   ei   llanw  uchaf   yn   cyhoeddi   fod   ffynonell 
bywyd,  fel  ffynoneh  gallu,  yn  dragwyddol.     Yn 
O'chr  y  cyhoeddiad  hwn  cyhoedda  hefyd  oddiar 
írig  yr  un  llanw,  y  bu  adeg  yn  hanes  y  ddaear 
pan   yr  oedd   yn  beríîaith    amddifad  o    fywyd. 
Nis  gallasai  bywyd     ymddangos     arni  pan   yn 
noíìo   yn   gwmwl   tanhyd.      O   ganlyniad,   yn   ol 
gosodiadau   gwyddoniaeth   ddiweddar,   os   ydyw 
áîynonell   bywyd  yn   dragwyddol,   nid   ydyw   yn 
meddu  hanfodiad  tragwyddol  ar  y   ddaear.     O 
ba    le    y  daeth  byw^yd  i  gyffyrddiad    â    mater? 
Nid  oes  gan  wyddoniaeth  un  math  o  eghirhad 
ar  y  dirgelwch  hwn.     Onid  yw^  byAvyd  yn  ffaith? 
eto  ni  fedd  un  egni  adnabyddus  ar  y  ddaear  allu 
i'w^  genedhi.     Gwyddom  fod  pob   corff  bywyd- 
ol   yn   gyfansoddedig   o   carbon,   oxygen,   nitro- 
gen,    hydrogen,    a'r    gweddih;    ac    yr    ydym    yn 
gwybod  mwy  na  hyn,  a  hyny  trwy  y  prawfion 
fíeryllol  manylaf,  sef  fod  yr  elfenau  hyn  yn  hoU- 
ol  anahuog,  naiU  ai  ar  wahan,  neu  yn  eu  hundeb 
a'u  gilydd,  i  roddi  bod  i'r  impyn  Ueiaf  o  fywvd. 
13yma.   fel   y  nodasoni,   yr  ail   wyrth  o   eiddo  y 
Duwdod;  creu  bywyd,   "Ti  yw   ffvnon  bvwvd," 
"'Ynddo  Ef  vr  oedd  bvwvd."     Dvo-wvd  bvwvd 


BríWD  A  DADBLYGIAD.  7  i 

a  inater  i  iindeb  a'u  g-ilydd,  yn  ol  Moses,  tr\vv  i'r 
Elohim  lefaru  wrth  Xatur,  g-an  ddywedyd, 
"Egined  y  ddaear  egin,  sef  llysiau  yn  hadu  had, 
a  phrenau  tfr\\'}-thlawn  yn  dwyn  ffrwyth  wrth 
eu  rhywogaeth,  ac  feUy  y  bu.  Duw  ]ief}xl  a 
ddywedodd,  Heigied  y  dyfroedd  ymlusgiaid 
byw.  ac  eheded  ehediaid  uwch  y  ddaear,  yn 
wyneb  ffurfafen  y  nefoedd.  A  Du\\'  a  greodd 
y  morfeirch  mawrion,  a  phob  ymlusgiaid  byw," 
&c.  Fel  hyn  y  mae  Dadblygiad  a'r  Beibl  yn 
cychwyn  gyda'r  un  syniad,  sef  fod  bywyd  wedi 
tarddu  o  ffynonell  dragwyddol.  Y  gwahaniaeth 
pwysicaf  rhyngddynt  ydyw,  mai  y  Beibl  yn  unig 
sydd  yn  tafiu  goleuni  ar  darddiad  bywyd,  er 
nad  ydyw  yn  esbonio  y  dirgelwch  o  fywyd  ei 
hun.  Y  mae  Bywydeg  yn  gosod  ei  gwialen,  yn 
llawn  o  almonau,  ger  bron  gorsedd  yr  Hwn 
svdd  yn  íîynonell  bywyd  yr  hoU  greadigaeth; 
ac  addefa  vn  ngeiriau  Paul,  am  bob  corff  bywyd- 
ol,  "Eithr  Duw  sydd  yn  rhoddi  iddo  goríî  fel  y 
mynodd  efe,  ac  i  bol^  hedyn  ei  goríìf  ei  hun." 
''Mvnu"  Duw,  a'i  ''roddi"  ydyw  tystiolaeth  y 
wyddoniaeth  fwyaf  profedig. 

2.   Sylwn  yn  olaf    fel  y   mae  y   Beibl  a  Dad- 
bh'giad  yn  cyduno  am  darddiad  y  rhywogaeth- 


72  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

au  bywydol.  Onid  yw  y  ddaear  yn  llawn  o 
fywyd;  bywyd  anymwybodol,  bywyd  ymwybod- 
ol,  a  bywyd  yn  gwybod  ei  fod  yn  ymwybodol. 
Addefa  gwyddoniaeth  nad  oes  un  gallu  ar  y 
ddaear;  nad  oes  cymaint  ag  un  o  egnion  natur, 
na'r  oU  o  honynt  yn  eu  hundeb  a'u  gilydd,  all 
gynyrchu  yr  arwydd  lleiaf  o  fywyd.  Addeíìr 
hefyd  nad  all  gwyddoniaeth  nodi  allan  y  ddolen 
gydiol  rhwng  y  gwahanol  fathau  hyn  o  fywyd. 
Mynir  genym  gredu  fod  y  bywyd  anifeilaidd 
wedi  tarddu  o'r  bywyd  hysieuol,  a'r  bywyd  uch- 
af  mewn  dyn,  wedi  tarddu  o'r  bywyd  anifeilaidd. 
Nis  gelHr  dal  dim  arall  heb  oUwng  ei  afael  yn 
hollol  yn  y  syniad  dadblygiadol.  Yn  awr,  gan 
fod  bywyd  yn  tarddu  o  fywyd;  a  chan  nad  elHr 
profi  bodolaeth  dolenau  cysylltiol  rhwng  y  gwa- 
hanol  fathau  o  fywyd,  dygir  \\\  mlaen  y  syniad 
mai  y  gallu  yr  hwn  sydd  yn  ffynonell  b}^wyd  yd- 
yw  y  ddolen  gydiol  rhwng  y  gwahanol  r}'wog- 
aetliau  bywydol.  Nis  gall  y  .  ddamcaniaeth 
ddadblygiadol  sefyll  heb  gael  syniad  uwchan- 
ianol  am  fodolaetli  rhyw  AUu  Anwybodadwy, 
Tragwyddol  ac  Anfeidrol  i'w  chynorthwyo. 
Yn  y  pen  draw,  rhaid  i  wyddoniaeth  ddiweddar 
gydnabod  bodolaeth  y     Gahu    bvwvdol  a  hoh- 


BrîWD  A  DADBLYGIAD. 


73 


bresenol  hwn  cyn  y  gall  roddi  cyfrif  am  fodol- 
aeth  y  rhywogaethau.  Ymyriad  y  Gallu  hwn 
ydyw  y  rlieswm  am  yr  amrywiaeth  diddiwedd 
sydd  yn  y  greadigaeth  fywydol.  Addefa  ìMr. 
Spencer  fod  dirgelwch  yr  ymweithiad  Dadblyg- 
iadol  yn  gorwedd  yn  mhresenoldeb  ac  yn  ym- 
yriad  gwastadol  y  (^^alhi  hwn,  pa  un  sydd  iddo 
ef  yn  lle  Duw\ 

Yr  ydym  wedi  gweled  fel  y  mae  yr  adrodd- 
iad  o'r  greadigaeth  gan  ^loses  yn  cyduno  a 
thystiolaeth  Daeareg.  Nid  oes  gwrthdarawiad 
chwaith  rhwng  adroddiad  Aloses  a'r  íîydd  new- 
ydd  am  darddiad  rhywogaethau.  Yn  ol  Moses, 
tarddodd  bywyd  ar  y  ddaear  mewn  ffurf  gyn- 
yddol.  Gwir  nad  ydyw  yn  nodi  y  bywyd  Uys- 
ieuol  boreuaf  a  dyfai  yn  ngwaelodion  y  moroedd 
C}'nes.  Eto  mynega  fod  Ysbryd  Duw  yn  sy- 
mud  ar  wyneb  y  dyfroedd.  a'r  prif  waith  a  bri- 
odohr  i'r  Ysbryd  liwn  ydyw  cynyrchu  bywyd 
yn  ogystal  ag  addurn  a  threfn.  Bu  Vjywyd  yn 
esgyn,  neu  yn  dadblygu,  yn  ol  y  Beibl,  am  oes- 
oedd  afrifed,  o'r  mor-chwyn  i  fyny  at  ddyn,  a 
hyny  trwy  ddau  fath  o  ddylanwadau,  sef  y 
dwyfol  a'r  naturiol.     Dygwyd  y  bywyd  hysieuol 

5 


74  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

i  fodolaeth  trwy  gyfrwng  achosion  naturioL 
"A  Duw  hefyd  a  ddywedodd,  Egined  y  ddaear 
egin,  sef  Uysiau  yn  hadu  liad,  a  phrenau  íîrwyth- 
lawn  yn  dwyn  íîfrwyth.  wTth  eu  rhywogaeth,  y 
rhai  y  mae  had  ynddynt  ar  y  ddaear,  ac  feUy  y 
bu."  Dytna,  gan  hyny,  fel  y  gwehvch,  y  bywyd 
llysieuol  yn  cael  ei  orchymyn  gan  Dduw  i  fod, 
nid  yn  uniongyrchol,  ond  trwy  weithrediad  ach- 
osion  naturiol.  y  rhai  oeddynt  yn  bodoh  yn 
flaenorol  i  ymddangosiad  bywyd.  Yr  un  modd 
am  darddiad  y  bywyd  anifeilaidd.  "Duw  hefyd 
a  ddywedodd,  Heigied  y  dyfroedd  ymhisgiaid 
byw.  "^'  '^'''  '''  A  Duw  a  greodd  y  mor-feirch 
mawrion,  a  phob  ymhisgiad  byw.  -^  >i^  -^  A 
gwelodd  Duw  mai  da  oedd.  A  Duw  a'u  ben- 
dithiodd  hwynt,  gan  ddywedyd,  Ffrwythwch  ac 
amlhewch,  a  Uenwch  y  dyfrocdd  yn  y  mor- 
oedd,  a  Uuosoged  yr  ehediaid  ar  y  ddaear." 
Cydnabyddir  gwTÌthrediad  yr  achosion  naturiol 
hyn,  hyd  yn  nod  yn  nghreadigaeth  dyn,  pan  y 
dywedir:  "A'r  Arghvydd  Dduw  a  hmiasai  y  dyn 
o  bridd  y  ddaear."  Dynia  goríî  dyn  yn  dyfod 
o'r  un  ddaear  ag  a  ddygodd  aUan  y  bywyd  Uys- 
ieuol  ac  anifeilaidd.  Yn  ol  adroddiad  Moses,  y 
mae  dvn,  o  un  ochr,  wedi  tarddu  o'r  un  gwreidd- 


Bri^rri)  a  dadblygiad. 


75 


yn  a'r  llysiau,  anifeiliaid  y  maes  ac  adar  y  nef- 
oedd.  P'el  hyn,  rhaid  i'r  bywyd  uchaf  gydna- 
bod  ei  berthynas  â'r  ddaear,  fel  y  bywyd  isaf. 

Ond  nid  yw  h}n  }'n  cynwys  mwy  na'r  elfen 
naturiol  yn  nghynyrchiad  bywyd,  tra  y  mae  y 
Beibl  yn  cydnabod  ehen  arah,  sef  "A  Duw  a 
ddywedodd."  Pa  le  bynag  a  roddir  i  aUuoedd 
naturiol  yn  nghynyrchiad  arddangosfa  fawr 
bywyd,  nid  yw  pob  íîurf  o  fy\vyd  yn  llai  gwyrth 
am  fod  y  Creawdwr  anfeidrol  yn  gweithio  yn 
barhaus  trw-y  ail  achosion.  Y  mae  y  hanw  eis- 
oes  yn  dechreu  dychwelyd  yn  ol,  a  dadblygiad 
peirianyddol  yn  enciHo  yn  raddol  o'r  fifordd  i 
roddi  lle  i  üdadblygiad  organaidd;  hyny  yw,  y 
Dadblygiadaeth  sydd  yn  rhoddi  ei  le  ei  hun  i 
Dduw  yn  ei  greadigaeth  ei  hun;  y  dadblyg- 
iadaeth  sydd  yn  edrych  ar  weithrediadau  yr 
Achosydd  Personol  hwn  fel  mynegiad  o  gyn- 
hun.  Yr  Achos  hw^n  sydd  yn  treiddio  trw^y  yr 
hoU  greadigaeth,  yn  fy\vyd  ei  holl  fywyd,  fel 
awyr  o'i  hamgylch,  a'r  hoU  greadigaeth  fel  cym- 
ylau  yn  noíio  ynddo.  Ac  nid  yn  unig  y  mae 
Eíe  o'i  hamgylch,  ond  y  mae  Efe  ynddi,  fel  y 
mae  v  goleimi  \\\  y  ííurfafen.  Efe  sydd  yn 
rhoddi  iddi  ei  hoU  ffuríìau,  ei  hoU  gynddehvau, 


76  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

fel  y  mae  y  cymylau  yn  clerbyn  eu  íîurf  gan  yr 
awyr  sydd  o'u  hanìgylch  ac  ynddynt.  Ar- 
ddengys  y  greadigaeth  fywydol  gynllun,  ac  am- 
can,  a  chyfaddasiad;  ac  nid  yw  cynllun  cyn  ei 
gyflawni  yn  ddim  ond  meddwl;  ac  y  mae  y  cyn- 
llun  wedi  ei  gyflaveni  yn  dadguddio  meddyHwr; 
ac  y  mae  meddyHwr  yn  berson.  "A  Duw  a 
ddyw^edodd,  Bvdded." 


M-l 

•^ 

^'c« 

'h^ 

^ 

03    O 

5  o- 

c/T 

G 

-i-> 

'rt 

^ 

e 

^ 

.9  4 

^ 

4-í    rO 

o 

1 

I-H     C/2 

c' 

_o 

0 

>. 

05 

í>^  ^ 

03   CC 

o3 

Û 

û 

Û 

û 

o 

U-5 

-t-î 

o 

O  ẅ 

r  j 

JA 

H 

1:1 

03 

A 

bjo 

C/3 

Q 

1     1 

-1-' 

S  ^' 

2 
'u" 

O 

Ö 

1     1 

b/) 

.>t^ 

03 

C/2 

Î3 

<ü  o; 

^  ^ 

h^          c/T 

o 

H 
H 

!/5     C/3 

>> 
0 

h2 

o 

e 

O 

Day — Expanse, 
waters,  from 

-M 

1;í     ^ 

1 
1 

H 

1 

CJ 

1 

03 

O 

Q 

-t-j 

13 

^ 

•-' 

M 

ro 

V 

o 

>^ 

'S 

u 

"t:!   ^" 

03 

o 

O   o 

^, 

*-> 

5-1     ^    -(-> 

O  1 

í 

Hg 

PREGETH  IV. 


CREADIGAETH  DYN  YN  NGOLEUNI  TYST- 
lOLAETH  Y  BEIBLA   GWYDDONIAETH. 

"A  Duw  hefyd  a  ddywedodd,  Gwnawn  ddyn  ar  ein 
delw>  ni,  wrth  ein  llun  ein  hunain;  ac  arglwyddiaeth- 
ant  ar  bysg  y  mor  ac  ar  ehediad  y  nefoedd,  ac  ar  yr  ani- 
fail,  ac  ar  yr  holl  ddaear,  ac  ar  bob  ymlusgiad  a  ym- 
lusgo  ar  y  ddaear." 

"Felly  Duw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  ddelw  ei  hun,  ar 
ddelw  Duw  y  creodd  efe  ef :  yn  wryw  ac  yn  fanyw  y 
creodd  efe  hwynt." — Genesis  1:26,  27, 

Crewyd  dyn  ar  brydnawn  y  chweched  dydd; 

ac  nid  ar  foreu  y  diwrnod,  nac  ar  linell  ei  gan- 

olddydd.     Buasai  hyny  yn  rliy  gynar  ar  hanes 

bywyd  y   ddaear.      Ni  chrewyd   ef  ychwaith  ar 

foreu   y   seithfed   dydd,   oblegid   buasai   yn   rhy 

ddiweddar,  ac   yn  rliedeg  i  mewn   i  orphwysfa 

Duw.      Crewyd   ef  ar   derfyn  wythnos   waith   y 

Duwdod.     Ni  l^uasai   neb  ond   ysgrifenydd  ys- 

brydoledig  yn  oes  Moses,  nac  am  oesoedd  law- 

er  ar  ol  hyny,  yn  meddwl  cyfleu  creadigaeth  dyn 

ar  yr  un  diwrnod  ag  anifeiliaid  y  maes.     Buasai 

pob  ysgrifenydd  anysbrydoledig  yn  cyfleu  ym- 

ddangosiad  yr  holl  rywogaethau  a'r  holl  Iwyth- 


CREA DIGAETH  DYN.  79 

au  anifeilaidd  ar  y  pumed  dydd,  gan  neiUduo 
dydd  Sadwrn  yn  ddiwrnod  ar  ei  ben  ei  hun  i 
greu  dyn,  arglwydd  y  greadig-aeth.  Ond  yr 
oedd  Ysbryd  Duw  yn  arwain  meddwl  Moses  i 
roddi  adroddiad  o  drefn  y  cread,  a  hwnw  yn 
gyson  â  Daeareg.  Ac  onid  yw  y  ffaith  ynddi 
ei  him,  fod  dyn  wedi  cael  ei  greu  ar  brydnawn 
y  cread,  yn  awgrymu  ddarfod  iddo  gael  ei  fwr- 
iadu  i  fod  yn  ddolen  gydiol  rhwng  cyfnod  byw- 
ydol  y  ddaear  a'r  cyfnod  ysbrydol,  yr  hwn  oedd 
yn  dyjyn  ar  y  seithfed  dydd?  Diau  genyf  ei  fod 
felly,  a  bod  bywyd  deublyg  dyn,  y  naturiol  a'r 
ysbrydol,  yn  ei  gyfaddasu  i  fwynhau  y  naiU  a'r 
llall. 

Yn  ol  Daeareg,  y  mae  y  chweched  dydd  yn 
cynwys  ynddo  ei  hun  ddau  gyfnod  pwysig  yn 
hanes  bywyd  y  ddaear.  Y  mae  1)oreu  y  diwrnod 
yn  cyfateb  i'r  Oes  Driyddol,  pan  y  dygwyd  i  fod, 
fel  y  mynegir  gan  Moses  yn  y  testyn,  dri  dos- 
barth  o  anifeiHaid,  sef  yr  anifail  (bcìicniah) — y 
llys-fwytawyr;  yr  ymlusgiaid  (rcincs),  a  bwystfìl 
y  ddaear  (cJiayyah),  sef  y  cig-fwytawyr.  Ar 
brydnaAvn  y  chweched  dydd  cymerodd  cyfnew- 
idiad  dirfawr  le  yn  hanes  bywyd  y  ddaear.  Y 
pryd    hwnAY   newidiodd    cvmeriad   llvsieuaeth   v 


8o  CREFYDD  A  GH  YDDORHG 

ddacar,  a  cliyineriad  yr  anifeiliaid  a  breswyl- 
ient  arni.  Ymddangosodd  y^  llysiau,  y  coed,  a'r 
anifeiliaid  a  lanwent  Eden,  pan  yr  agorodd  dyn 
ei  lygaid  arni  am  y  tro  cyntaf.  Gwisgai  }■  ddae- 
ar  wedd  newydd,  a'r  wedd  ddiweddaf.  Yr  oedd 
y  ddaear  yn  llawn  bywyd,  prydferthwch  a 
hawddgar\\xh  pan  y  crewyd  dyn.  Daeth  ef  i 
mewn  i  fyd  yn  orlawn  o  fywyd  anifeilaidd  a  Uys- 
ieuol;  oblegid  y  mae  pob  hysieuyn,  a  phob 
anifail,  yn  hawer  hŷn  nag  ef.  Gwasgarai  y 
blodau  eu  peraroglau  o'i  amgylch,  edrychai 
yr  anifeiHaid  doíìon,  hen  breswylwyr  Eden,  ar 
wyneb  newydd  eu  llywodraethwr,  ac  arllwysai 
adar  y  nefoedd  eu  cerddoriaeth  yn  ei  glywedig'- 
aeth.  Ond  yn  eu  canol  oll  Adda  oedd  y  dyn 
cyntaf,  y  prìmns  homo,  ac  nis  gall  Dosbarthiad 
Naturiol  roddi  cyfrif  am  ei  darddiad.  Xid  yw 
Darwiniaeth  yn  gorphwys  ar  sylfeini  gwyddon- 
ol,  vn  ol  y  Proiìf.  Mrchow.  Dyma  hefyd  yw 
barn  awdurdodau  mor  uchel  a  Syr  J.  W'.  Daw- 
son,  a'r  Profif.  Prestwich,  yr  awdurdod  uchaf  yn 
ein  hoes  ar  Ddaeareg.  "Evohition  belongs  to 
the  twiHght  of  conjecture,"  medd  TyndaU  ych- 
ydig  cyn  iddo  farw.  Addeíìr  yn  gyffredinol, 
erbvn  hvn,  fod  y  gagendor  rhwng  dyn  a'r  gre- 


CREADIGAETH  D  \  \\.  8  I 

acligaetli  anifeilaidd  yn  gyfryw  fel  nad  allai  dini 
ei  llanw  byth.  ond  act  oTeadig"ol  uniongyrchol. 
Efe  yd}'w  y  cydgrynhoad,  y  canlyniad  eithaf.  y 
nod  terfynol  i'r  holl  greadigaeth.  Yn  ei  gread- 
igaeth  ef  arweiniodd  yr  Elohim  i  mewn  y  cyfnod 
olaf — y  cyfnod  meddyhol — yn  hanes  y  ddaear. 
Yr  hwn  sydd  yn  gahii  dweyd  "Ydwyf "  a 
"Dyhvn,"  geiriau  mawrion  personohaeth,  ydyw 
gogoniant  y  greadigaeth.  Gall  ef  astudio  ar 
waith  ei  (^reawdwr,  ar  ei  fodolaeth  ei  hun,  ac 
ar  fodolaeth  a  natur  Duw.  Efe  y w  y  fferyllydd 
a'r  ofìfeiriad.  Ar  ol  ei  greu  ef  gorphwysodd 
y  galhi  creadigoh  ac  aeth  y  Creawdwr  i  mew'n 
i'w  orphwysfa,  fel  y  mae  y  ddaear  yn  awr  yn 
myned  trwy  y  seithfed  cyfnod  yn  ei  hanes. 
Hwn  ydyw  }'  cyfnod  meddyhol,  y  cyfnod  i 
weithio  allan  ^r  arfaethau  tragwyddol  am  fyw- 
yd  troseddwyr,  y  cyfnod  yr  ymgnawdolodd  y 
Tragwyddol  Eal),  a'r  cyfnod  i  adeiladu  yr  eg- 
hvys.  Daw  mawredd  dyn  i'r  gohvg  yn  y  testyn 
mewn  tri  goleuni,  sef  yn  ngoleuni  ei  uwchaf- 
iaeth  ar  y  greadigaeth  anifeilaidd,  yn  ngoleuni 
y  ffaith  ei  fod  wedi  ei  greu  ar  ddehv  Duw,  ac 
yn  ngoleuni  eangder  ei  lywodraeth.  Y  mae 
tuedd  gref  yn  ein  hoes  ni  i  ddarostwng  dyn  i'r 


Ö2  CREFYDD  A  GWYDDORECr. 

un  safle  a'r  anifeiliaicl  a  ddyfethir,  ond  fel  y 
mynegir  ar  gadair  y  dysgawdwr  mewn  Uwch- 
anianaeth  yn  Mhrifysgol  Edinburg: 

"On  earth  there  is  nothing  great  but  man, 
In  man  there  is  nothing  great  but  mind/' 
I.  Daw  ei  fawredd    i'r  golwg    yn     ngoleuni 
ei  uwchafìaeth  ar  y  greadigaeth  anifeilaidd. 

Yn  mha  le  y  saif  y  Ihnell  derfyn  rhwng  dyn  a'r 
anifail?  Mewn  trefn  i  ateb  y  cwestiwn  hw^i 
rhaid  gofyn  cwestiwn  arah,  sef,  P,a  betli  yw  y 
bywyd  anifeilaidd?  Yn  mha  le  y  mae  ei  derfyn- 
au?  Nis  gelHr  dweyd  dim  mwy  am  y  bywyd 
anifeilaidd  na'i  fod  yn  rhyw  fath  o  egni;  egni  yn 
effeithio  ar  fater;  yn  adeiladu  corfif  iddo  ei  hun 
O'  fater;  egni  yn  meddu  gallu  i  dyfu,  i  adgyn- 
yrchu  ei  hun  trwy  genedhad,  i  symud  ar  hyd 
wyneb  y  ddaear,  ac  i  deimlo.  Pa  fath  egni  yd- 
yw,  materol  ai  ysbrydol?  MeddyHa  rhai,  fel  y 
Proíìf.  Shedd,  nad  yw  y  bywyd  anifeilaidd  yn 
ddim  ond  gallu  materol,  yr  hwn  sydd  yn  disgyn 
i'r  ddaear.  Yn  ol  y  syniad  hwn,  rhaid  gwadu 
fod  yr  anifail  yn  ymwybodol,  neu  ynte,  briodoh' 
ymwybodolrwydd  i  fater.  A  phwy  sydd  yn  barod 
i  wneyd  hyn?  Tra  y  mae  egni  naturiol  yn 
gweithio',  o  angenrheidrwydd  yn  mhob  corff  or- 


CREADIGAETH  DYN.  83 

ganaidd,  eto   rhaid   cydnabod  fod  yno   rywbeth 
mwy,  sef  ymyriad  dwyfol. 

Y  mae  yn  haws  genyf  dderbyn  y  ddamcaniaeth 
arall  na  hon,  sef  y  gall  fod  yn  bodoH  yn  y  gread- 
igaeth  fwy  na  dau  sylwedd;  mwy  na  mater  ac 
vsbrvd,  hyny  yw,  math  o  drydydd  sylwedd  a  el- 
wir,  er  mwyn  cyfleusdra,  yn  enaid  anifeilaidd. 
Nis  gall  mater,  fel  y  gwyddoch,  deimlo  na  gwy- 
bod  am  dano  ei  hun;  nis  gwyr  ddim  am  boen  na 
phleser.  Yn  awr,  os  gall  teimlad  fodoH  ar  wa- 
han  i  bersonoHaeth;  os  gaU  dymuniad  ac  ewyH- 
ysiad  fodoH  heb  y  gaHu  i  ddewis  rhwng  dau  am- 
can ;  os  gah  y  pethau  hyn  fodoH  yn  eu  hundeb  a'u 
gilydd  mewn  creadur  ar  wahan  i  hunan-wybodol- 
rwydd,  credaf  eu  bod  yn  ansoddau  perthynol  i'r 
enaid  anifeilaidd,  yr  hwn  nid  ydyw  yn  fater  nac 
yn  ysbryd.  Gwahaniaetha  y  syhvedd  hwn  oddi- 
wrth  fater  am  ei  fod  yn  teimlo,  yn  meddwl,  yn 
gwybod,  yn  chwenychu  ac  yn  symud  yn  ol  ei 
gymeUion  greddfol.  Gwahaniaetha  oddiwrth 
ysbryd  am  nad  ydyw  yn  meddu  ymwybodol- 
rwydd,  neu  bersonoHaeth,  a  bod  ei  aUu  meddyl- 
iol  yn  gyfyngedig  i  gymeUion  greddfol,  ac  nid  i 
aUu  rheswm.  Credwyf  fod  y  ddamcaniaeth  hon 
am  drydydd  sylwedd  yn   y  greadigaeth,   sef  yr 


84  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

enaid  anifeilaidd,  yr  hwn  sydd  yn  anfarwol,  yn 
ol  Butler,  yn  rhoddi  cyfrif  niwy  boddhaol  am 
holl  arddangosion  y  bywyd  anifeilaidd,  na'r  dyb- 
iaeth  nad  yw  y  bywyd  hwnw  yn  ddim  ond  ym- 
weithiad  egni  materoi  yn  unig. 

Ond  y  cwestiwn  yw,  Yn  mha  beth  y  mae  dyn 
yn  rhagori  ar  yr  .anifail?  Ni  chaf  hamdden  i  ar- 
wain  eich  meddwl  i'r  manyhon  perthynol  i'r 
mater  hwn,  ond  gallaf  mewn  un  gair  daraw  ar 
ben.  y  pethau  pwysicaf.  Y  mae  prif  ragoriaeth 
dyn  ar  yr  anifail  yn  gwreiddio  yn  ei  ymwybodol- 
rwydd  ac  yn  ei  reswm.  Wrth  ymwybodolrwydd 
yr  wyf  yn  golygu,  gallu  yr  enaid  i  wybod  ei  fod 
yn  gwybod,  ac  i  feclawl  ar  ei  foddyHau  ei  hun. 
Gall  yr  anianydd  ddweyd,  a  hyny  yn  gywir,  fod 
yr  anifail  yn  meddwl,  ac  yn  gwybod;  ond  nis 
gall  ddw^eyd  ei  fod  yn  meddwl  xx  ei  feddyUau  ei 
hun,  nac  yn  gwybod  ei  fod  yn  gwybod.  Dyma 
i  chwi  gagendor  rhy  ddofn  i'w  chroesi, 
nac  i'w  rhychwantu,  rhw^ng  dyn  a'r  bywyd  anif- 
eilaidd.  Yr  ymwybodolrAvydd  dynol  ydyw  yr  el- 
fen  uchaf  a  berthyn  i'n  natur.  Yn  ei  ymwyl^od- 
olrwydd  y  gwreiddia  personohaeth  ac  anfarwol- 
deb  dyn,  fel  y  bodola  oxygen  a  hydrogen  mewn 
dwfr.     Nid  yw  personoliaeth  ond  enw  ar  gyfun- 


CREA  DIGAE TH  D  YX.  85 

iad  o  briodoleddau,  sef  byw^d.  deall,  ewyllys, 
&c.,  y  rhai  a  wreiddiant  yn  yr  }  nywvbodolrwydd. 
Bodola  pethau  difywyd,  fel  y  gareg;  pethau  byw- 
ydol,  fel  y  llysiau;  pethau  bywydol  yn  meddu 
ewyllys,  deall,  a  gwybodaeth,  f^l  yr  anifeihaid; 
eithr  ni  feddant  bersonohaeth,  am  y  rheswm  nad 
ydynt  yn  gwybod  eu  bod  yn  í^wybod,  nac  yn 
gahu  myfyrio  ar  eu  syniadau  cu  hunain.  Xid 
am  fod  dyn  yn  meddu  gwahanfodaeth,  ewyhys 
rydd  neu  gaeth,  y  gehvir  ef  yn  berson;  ond  am  y 
rheswm  ei  fod  ef  ei  hun  yn  ynr>vybodol  ei  fod  yn 
eu  meddu.  Pa  faint  bynag  }'docdd  uchder  y  cam 
a  gymerodd  Xatur  pan  yn  canrj  o  fater  i  fyw- 
yd:  neu  o'r  bywyd  llysieuol  i'r  bywyd  anifeilaidd, 
rhaid  addef  mai  ei  phrif  gam  ydyw  o'r  bywyd 
anifeilaidd  i'r  bywyd  ymwybodol  mewn  dyn,  yr 
hwn  sydd  ddigon  mawr  i  ail  feddwl  ei  feddyliau  . 
ei  hun,  ac  i  wybod  ei  fod  yn  gwybod.  Gall  dyn 
ddweyd  "^lyfi,"  am  ei  fod  yn  ymwybodol  o'i 
bersonoliaeth.  Dechreua  ei  anfarwoldeb  Ue  y 
dechreua  ei  ymwybodolrw}dd.  Parhad  o'i  ym- 
wvbodolrwydd  personol  fydd  ei  anfarwoldeb. 
Onid  yw  hyn  oll  yn  gynwysedig  yn  y  ddau  air 
a  ddefnyddir  gan  ^loses  yn  y  testyn?  **Duw 
hefvd  a  ddvwedodd,  Gwna\Mi  dd\n  ar  ein  delw 


S6  CREFYDD  A  GH'YDDOREG. 

ni,  wrth  ein  llun  ein  hunani.  '•'  *  '•'  Fellv 
Duw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  ddelw  ci  hun,  ar  ddelw 
Duw  y  creodd  efe  ef?"  Dynia  \-  trydydd  ymyr- 
iad  mawr — trydedd  gwyrth  fawr  y  Duwdod 
mewn  creadigaeth — creu  clyn.  '"^'r  Arglwydd 
Dduw  a  luniasai  y  dyn  o  bridd  v  ciclaear,  ac  a 
anadloidd  yn  ei  ffroenau  anadl  einioes"  (vn 
Uythyrenol,  "anadl  bywydau  ')  "a'r  dyn  a  aeth 
yn  enaid  byw."  Nid  ydym  i  olygu  fod  y  Duw 
Anfeidrol  fel  crochenydd,  mev  u  dull  celfyddyd- 
ol,  yn  casglu  â'i  ddwyla^N^  bridd  y  ddaear  i  lunio 
corff  dyn;  ac  wedi  iddo  ei  lunio  ei  fod  wedi  an- 
adlu  yn  llythyrenol  yn  ei  ttroenaii  anadl  bywyd- 
au,  mwy  nag  yr  ydym  i  ddeall  fod  y  Creawdwr 
yn  dweyd  "Bydded"  pan  yn  CiW}'n  i  fod  blyg 
newydd  yn  y  greadigaeth.  Ond  \'  meddwl  ydyw 
fod  dyn,  trwy  act  o  Hollalluawgrwydd  dwyfol 
wedi  codi  oV  pridd;  a'r  foment  yr  oedd  pridd  y 
ddaear  o  dan  ddylanwad  yr  ew\  llys  greadigol  yn 
cymeryd  fifurf  y  corff  dynol,  trciddiodd  bywyd 
dwyfol  trwy  yr  holl  íìfurf,  "a  daetli  dyn  yn  enaid 
byw."  Er  mai  yr  un  gair,  sef  "enaid  byw,"  a 
ddefnyddir  yma  i  osod  allan  v  bywyd  anifeil- 
aidd  a  bywycl  naturiol  dyn ;  eto  chwi  welwch  fod 
gwahaniaeth  dirfawr  yn  null  creadigaeth  y  naiU 


CREADIGAETH  D  YX  S  7 

rhagor  y  llall.  Daeth  yr  anifeihaid  i  fod  trwy  y 
"Bydded"  honaUuog  yn  fodau  cyflawn  ar  un- 
waith,  pob  un  yn  ''enaid  byw."  Yr  oedd  eu  nenaid 
a'u  cyríî  yn  neidioi  fod  ar  unwaith,a'renaidliwnw 
yn  ddim  ond  rhan  o'r  sylwedd  cyffredinol,  y 
trydydd  syhvedd  yn  y  greadigaeln,  fel  y  syhvais 
yn  flaenoroL  Ond  mynegir  yma  fod  dyn  wedi 
derbyn  ei  f}'wyd  trwy  act  ddwyfol  neiUduol  o 
anadhi  i  mewn  iddo  anadl  einioes.  A  chaniatau 
mai  at  ei  fywyd  naturiol  yn  unig  y  cyfeirir  yn  y 
gair.  "A  Duw  a  anadlodd  yn  ei  ffroenau  anadl 
einioes,"  a  bod  dyn  yn  rhan  o'r  greadigaeth  anif- 
eilaidd,  rhaid  i  ni,  ar  yr  un  pryd,  addef  fod  y  geir- 
iau,  "Fehy  Duw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  ddehv  ei 
hun,"  yn  cynwys  annhraethol  fwy.  Yr  oedd  ei 
fywyd  naturiol  ef  wedi  ei  gysyhtu  â  bywyd 
moesol  ac  ysbrydoh 

II.   Daw  mawredd  dyn  i'r  gohvg  oddiwrth  y 
ffaith  ei  fod  wedi  ei  greu  ar  hui  a  dehv  Duw. 

"Duw  hefyd  a  ddywedodd,  Gwnawn  ddyn  ar 
ein  dehv  ni,  wrth  ein  hun  ein  hunain.  *  *  '^' 
Fehy  Duw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  ddehv  ei  hun,  ar 
ddehv  Duw  y  creodd  efe  ef;  yn  wryw  ac  yn 
fanyw  y  creodd  efe  hwynt."  Dywedir  yma  dair 
gwaith  fod  Duw  wedi  creu  dyn  ar  ei  ddehv.     Ni 


88  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

cheir  geiriau  mwy  dyrchafedig  am  ddyn  vn  v 
Dadguddiad  Dwyfol  na'r  rhai  hyn,  hvd  nes  v 
dyferodd  y  geiriau  hyny  dros  wefusau  y  dysgybl 
anwyl:  "A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gna^^d  ac  a 
drigodd  yn  ein  phth  ni,  ac  ni  a  welsom  ei  ogon- 
iant  ef,  gogoniant  megys  yr  uniganedig  oddi- 
wrth  y  Tad,  yn  hawn  gras  a  gwirionedd."  Y 
mae  y  geiriau  "Gwnawn  ddyn  ar  ein  dehv  ni, 
ar  ein  Hun  ein  hunain,"  yn  mynegu  fod  yr 
Elohim  dwyfo'l,  megys  ar  ganol  ei  waith  wedi 
troi  i  lefaru  wrth  Berson  dwyfol  arah,  yr  hwn 
oedd  yn  gydweithiwr  ag  ef.  Hwn  oedd  yn  sy- 
mud  ar  wyneb  y  dyfroedd.  Hwn  oedd  av  dwr 
trefn  ac  addurnydd  pob  peth.  Tra  y  darhmir  yr 
Elo'him  yn  Hefaru,  gan  orchymyn  i'r  naiU  blyg  ar 
ol  y  han  ddyfod  i  fod  yn  y  greadigaeth,  yr  codd 
yr  Ysbryd  yn  cyflawni  ei  waith  mewn  dv^taw- 
rwydd.  Nid  oes  genym  gymaint  ag  un  gair,  drwy 
hoh  gorff  y  Dadguddiad  dwyfol,  wedi  ei  lctaru 
gan  yr  Ysbryd  Glan.  Xid  oes  angen  am  i  awd- 
wr  trefn,  ac  addurnydd  pethau  lefaru,  eithr  cyf- 
lawni  ei  waith  niewn  dystawrwydd.  Yn  y  testyn 
dym,a'r  Creawdwr  wedi  troi  i  ddweyd  gair  \^  rth 
yr  Addurnydd  am  y  tro  cyntaf  yn  hanes  y  gread- 
igaeth,  gan  ddywedyd,     "Gwnawn  ddyn  ar  '^'\\\ 


CREADIGAETH  D  \  W  89 

delw  ni."  Mynegir  yn  y  Testament  Newycld  íod 
y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd  yn  gynwyseclij^" 
yn  y  "Xi  yma,^ — "ein  delw  ni,"  "ein  llun  ein 
hunain,"  "oblegid  trwyddo  ef  y  gwnaethpwyd 
pob  peth."  Ceir  yma  gnewullyn  athrawiaeth  y 
Drindod.  Yn  wir,  penod  y  dechreuad  ydyw  hon. 
Fel  pe  dywedasai  y  Creawdwr  Dwyfol  wrth  yr 
Addurnydd,  "Heddyw,  ar  ol  i  ni  fod  yn  cvd- 
weithio  am  oesoedd  afrifed,  yr  ydym  wedi  dyîod 
at  y  weithred  greadigol  olaf,  y  benaf  o'n  holl 
weithredoedd;  gwneyd  dyn  ar  ein  delw.  \\\s\\ 
fydd  arglwydd  y  greadigaeth;  hwn  fydd  yr  off-- 
eiriad  trwy  yr  hwn  y  bydd  y  greadigaeth  yn 
dwyn  ei  hoffrymau  ar  fy  allor.  Byddaf  fì  yn  1:»ar- 
O'd  i  fyned  i  mewn  i'm  gorphwysfa  ar  ol  cyíiawni 
y  weithred  hon."  "Felly  Duw  a  greodd  y  dyn 
ar  ei  ddelw  ei  hun,  ar  ddelw  Duw  y  creodd  efc 
ef,  yn  wryw  ac  yn  fanyw."  Ond  er  fod  y  geirian 
yn  golygu  lluaws  o  bersonaLi,  eto  \r  un  hun,  yr 
un  ddelw  sydd  yn  perthyn  iddynt  oU — "Ein 
llun,  '  nid  ein  huniau ;  "ein  delw  ni;"  nid  ein 
delwau  a  ddywedir. 

Yn  awr,  pa  beth  a  olygir  wrth  y  ddehv  hon^ 
Perthyna  i'r  Tri  Pherson  fel  eu  gilydd,  a  myneg- 
6 


90  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ir  fod  dyn  wedi  ei  greu  ar  y  ddelw  hon,  ac  nid 
yn  y  ddelw.  Rhaid  mai  nid  y  ddelw  a  berthyn  i 
bob  un  o'r  Personau  dwyfol  ar  ei  ben  ei  hun  a 
olygir;  nid  y  nodwedd  hono  ag  sydd  yn  gwa- 
haniaetliu  y  naill  Berson  oddiwrth  y  llall  a  fea  i- 
yhr;  eithr  yn  hytrach  yr  hyn  a  berthyn  yn  lian- 
fodol  i  bob  un  o  honynt,  megys  ysbrydolrwydd 
eu  natur,  eu  hymwybodolrwydd  personol,  eu 
sancteiddrwydd,  eu  rhyddid.  Tra  y  mae  gan- 
ddynt  eu  nodweddau  personol  a  gwahaniaethol, 
fel  Personau  Dwyfol,  fel  y  mae  gwahanol  nod- 
weddau  yn  mysg  dynion  fel  personau  unigol, 
eto  y  mae  y  nodweddau  .a  nodwyd  yn  perthyn  yn 
gyíîredinol  i  bob  un  o  honynt.  A  dyma,  fel  y 
tybiaf,  yr  hyn  a  olygir  wrth  "ein  delw  ni,"  "cin 
llun  ein  hunain."  O  ganlyniad,  pan  y  dywedir 
fod  dyn  wedi  ei  greu  ar  ddelw  Duw,  golygir  mwy 
na'i  fod  yn  fod  sanctaidd,  yn  meddu  yr  un  C}'m- 
eriad  moesol  a  Duw.  Nid  cymcrìad  moesol  a 
olygir  yn  benaf  yn  y  gair  delw  Duw,  ond  natu>\ 
Y  mae  y  gair  delw  yn  ei  berthynas  a'r  chreadig- 
aeth  dyn  yn  sefyll  yn  wrthgyferbyniol  i'r  gair 
rhyw  yn  ei  berthynas  a  chreadigaeth  yr  ani'cil- 
iaid.  YmddangO'sai  yr  anifeihaid  yn  ol  eu  rhyw., 
ond  am  ddvn  crewvd  ef  ar  ddehv  Duw;  hvnv  vw. 


CREADIGAETH  DYX.  91 

y  mae  efe  yn  perthyn  i'r  rhywogaeth  hono  ?> 
bersonau  sydd  yn  meddu  natur  ysbrydol,  gallu- 
oedd  meddyhol,  ymwybodolrwydd,  cydwybod, 
rhyddid  moesol,  a  phurdeb  natur.  Dyma  üa- 
ellau  y  ddehv  yn  yr  hon  y  crewyd  dyn.  Yn  y 
ddehv  hon  y  gwreiddia  undod  y  ddynohaeth,  a'r 
posibilrwydd  i  ddyn  ddal  c}'mundeb  à  Duw,  a'i 
addoh.  Yn  nheml  ei  gorff  ef,  ar  un  haw,  cydgyf- 
erfydd  hoU  ragoriaethau  y  greadigaeth  faterol  a 
bywydol;  ac  yn  nheml  ei  ysbryd  ef,  ar  }'  haw  ar- 
ah,  cydgrynhoir  hoh  belyarau  a  goleuni  y  gre- 
adigaeth  ysbrydoL  Yn  y  ddehv  hon  y  gwreidd- 
ia  posibilrwydd  yr  ymgnawdohad.  Crewyd  }' 
•dyn  cyntaf  ar  "ffurf  yr  Un  oedd  ar  ddyfod,"  medd 
Paul,  sef  yr  Ail  Adda.  Gwreiddia  iypc  y  ddynol- 
îaeth  yn  natur  y  ddehv  hon  a  berthyn  yn  gyffred- 
înol  i'r  Drindod  sanctaidd.  Y  mae  y  ]\Iab  yn 
ddehv  y  Duw  anweledig,  ac  y  mae  d}-n  wedi  ei 
g-reu  ar  ddehv  y  ]\Iab.  Lluniwyd  yr  Adda  cyntaf 
ar  ddehv  yr  Ail  Adda.  Efe  ydyw  rhag-gynUun 
•dyn. 

Byddai  }"n  dda  i  ni  goíìo  nad  ydyw  dyn  trwy  y 
cwymp  wedi  cohi  y  ddehv  yn  yr  ystyr  hwn.  Xid 
ydyw  y  Beibl  yn  dysgu  y  syniad  hwn,  eithr  yn 
livtrach  dvwedir  vn  v  bumed  benod,  "Yn  v  dvdd 


92  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

y  creodcl  Duw  ddyn,  ar  lun  Duw  y  gwnaeth  efe 
ef;  yn  wryw  ac  yn  fanyw  y  creodd  efe  hwynt.  '^ 
*  '■'  Ac  a  alwodd  eu  henw  hwynt  Adda,  ar  y 
dydd  y  crewyd  hwynt.  Ac  Aaaa  a  genedlodd 
fab  ar  ei  hui  a'i  ddelw  ei  hun,  ac  a  alwodd  ei  enw 
ef  Seth;"  hyny  yw,  fel  y  crewyd  Adda  ar  lun  a 
delw  Duw,  daeth  Seth  trwy  genedhad  i  etifeddu 
yr  un  ddehv.  Ar  ol  y  dyhf  dywedodd  Duw  wrth 
Noah,  "A  dywahto  waed  dyn,  trwy  ddyn  y  tyw^- 
eUtir  ei  waed  yntau,  o  herwydd  ar  ddelw  Duw  j 
gwnaeth  efe  ddyn."  Y  rheswm  paham  y  gosod- 
ir  cymaint  O'  werth  ar  fywyd  dyn  ydyw  ei  fod 
wedi  ei  greu  ar  ddelw  Duw.  Os  ydyw  w^edi  coHl 
y  nodwedd  uchel  o  sancteiddrwydd  a  berthyna 
i'r  ddelw,  nid  yw  wedi  coHi  ei  ysbrydolrwydd,  ei 
ymwybyddiaeth,  ei  reswm,  a'i  ewyhys.  Yn  yr 
ystyr  hwn  y  mae  dehv  ei  Greaw^dwr  yn  aros  ar 
ddyn  yn  nyfnder  ei  drueni.  Ac  yn  ol  dysgeid- 
iaeth  yr  Apostol  Paul  cadarnheir  fod  sancteidd- 
rwydd  y  ddehv  hon  yn  cael  ei  adferu  yn  ol  trwr 
y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu.  "A 
gwisgo  y  dyn  newydd,  yr  hwn  a  adnewyddir 
mewn  gwybodaeth,  yn  ol  dehv  yr  hwn  a'i  cre- 
odd."  "A  gwisgO'  y  dyn  newydd,  yr  hwn  yn  ol 
T^uw  a  grewyd  mewn  gwybodaeth  a  gwir  sanct- 


CREADIGAETH  D  YN.  g 3 

eiddrwydd."  Creir  y  dyn  newydd  yn  "ol 
Duw,"  hyny  yw,  yn  ol  delw  Dnw,  fel  y  crewyd 
3'  dyn  cyntaf ;  a'r  rhan  o'r  ddelw  sydd  yn  cael  ei 
hadferu,  ydyw  gwybodaeth,  cyfiawnder  a  gwir 
sancteiddrwydd. 

III.  Mawredd  dyn  yn  ngoleuni  eangder  a 
gogoniant  y  Uywodraeth  a  dderbyniodd  gan 
Dduw. 

''Ac  arghvyddiaethant  ar  bysg  y  mor  ac  ar 
ehediad  y  nefoedd,  ac  ar  yr  anifail,  ac  ar  yr  holl 
ddaear,  ac  ar  bob  ymlusgiad  a  ymhisgo  ar  y 
ddaear."  Ceir  yr  un  gw^rionedd  yn  cael  ei  os- 
od  ahan  yn  brydferth  iawn  yn  yr  wythfed  Psalm, 
"Gwnaethost  ef  ychydig  is  na'r  angyhon,"  neu 
yn  ol  y  cyfìeithiad  mwyaf  llythyrenol,  "ychydig 
is  na  Duw,"  "ac  a'i  coronaist  ef  â  gogoniant  ac 
a  harddwxh.  Gwnaethost  iddo  argiwyddiaethu 
ar  weithredoedd  dy  ddwylaw;  gosodaist  bob  peth 
dan  ei  draed  ef."  Pa  beth  a  olygir  wrth  y  "pob 
peth"  a  ddarostyngwyd  o  dan  lywodraeth  dyn 
yn  ei  beríîeithrwydd?  Dyma  yr  atebiad: 
^'Defaid  ac  ychain  oU,  ac  anifeihlaid  y  maes  hef- 
yd;  ehediad  y  nefoedd  a  physg  y  mor,  ac  y 
sydd  yn  tramwyo  hwybrau  y  moroedd."  Eang- 
der  ei  awdurdod  ydoedd  defaid,  vchain  ac  anif- 


94 


CREFYDD  A  GWYDDOREG 


eiliaid;  uchder  ei  awciurdod  oedd  ehediad  yr 
aderyn;  a  dyfnder  ei  awdurdod  ydoedd  nofiad  y 
pysgodyn.  A  ydych  yn  sylwi  nad  ydyw  Moses 
yma,  nac  awdwr  yr  wythfed  Psalm,  yn  enwi 
bwystfil  y  ddaear,  neu  y  cig-fwytawyr,  yn  mysg 
yr  anifeiliaid  ag  yr  oedd  llywodraeth  dyn  yn  ym- 
estyn  drostynt?  Ac  yn  rhestr  yr  anifeiHaid  a 
ddygwyd  at  Adda  i  gael  eu  henwi,  nid  yw  y  cig- 
fwytawyr  yn  cael  eu  nodi  o  gwbl.  Onid  oes 
awgrym  yn  y  dystawrwydd  hwn,  yn  ein  cyfreith- 
loni  i  gasglu,  nad  oedd  yr  anifeihaid  rheibus, 
"bwystfil  y  ddaear,"  o  dan  lywodraeth  dyn  yn  ei 
berffeithrwydd?  Rhaid  fod  presenoldeb  y  cyf- 
ryw  yn  ehen  o  anhapusrwydd  iddo.  Y  mae  dyn 
wedi  ei  greu  i  lywodraethu.  Gosodwyd  teyrn- 
wialen  yn  ei  law,  a  choron  ar  ei  ben.  Yn  ol  bwr- 
iad  Duw  yr  oedd  i  estyn  ei  lywodraeth,  nid  yn 
unig  dros  y  gi-eadigaeth  anifeilaidd,  ond  dros  y 
byd  gweledig  ac  anweledig.  Er  nad  ydyw  dyn 
trwy  bechod  wedi  colH  y  hywodraeth  hon  yn 
hollol — efe  ydyw  y  brenin  ar  y  ddaear  o  hyd, 
er  iddo  ddefnyddio  ei  ryddid  moesol  i  ddinystrio 
ei  ddiniweidrwydd,  yn  ol  awdwr  y  Uythyr 
at  yr  Hebreaid,  llenwir  i  fyny  syniad  a  bwriad 
gwreiddiol  y  Duwdod  am  lywodraeth  dyn,  gan 


CREA DIGA ETH  D\ \V.  9 5 

y  dyn  a'r  Duwclod  ynddo  yn  trigo.  Yn  Ng'hrist 
dangosir  i  ni  beth  oedd  syniad  gwreidcUol  y  Cre- 
awdwr  doeth  am  lywodraeth  dyn.  Yn  Nghrist 
dangosir  i  ni  beth  a  feddyhr  pan  y  dywedir  fod 
dyn  wedi  ei  greii  ar  ddelw  Diiw.  Cododd  yr 
Arghvydd  lesu  goron  y  ddynohaeth  o'r  hwch.  a 
gwisgodd  hi  am  ei  ben  ei  hun.  Yn  Nghrist  y 
mae  y  natur  ddynol  wedi  ei  chodi  i  lywodraeth 
yr  holl  greadigaeth.  "Pob  peth  wedi  eu  daros- 
twng  iddo."  Ac  y  mae  y  saint  yn  cyd-deyrnasti 
ag  ef.  "Oni  wyddoch  chwi  y  barnwn  ni  angyl- 
ion?"  Byûdant  hwy  yn  sefyU  yn  nes  at  yr  or- 
seddfainc  na  cherubiaid  a  seraffiaid.  Btiasai  dyn 
pe  wedi  aros  yn  fod  sanctaidd,  yn  estyn  ei  lyw- 
odraeth  yn  raddol  dros  yr  hoh  greadigaeth.  yn 
weledig  ac  yn  anweleclig.  Xi  syhveddolodd  yr 
Adda  cyntaf  erioed  eangder  ei  lywodraeth,  na 
chyfoeth  ei  etifeddiaeth;  ond  gwnaeth  lesu  Grist 
fwy  nag  ach'eru  yr  hen  lywodraeth  wreidchol  i'r 
ddynohaeth.  "Eithr  yr  ydym  ni  yn  gweled  lesu, 
yr  hwn  a  wnaed  ychydig  yn  is  na'r  angyhon,  o 
herwydd  dyoddef  marwolaeth,  wech  ei  goroni  a 
gogoniant  ac  anrhydedd." 

Yn  awr,  wrth  derfynu,  dymunwn  i  chwi  gadw 
eich    meddwl    ar    ddau    wirionedd    neihchioh    fel 


9  6  CREFYDD  A  GW\  'DDOREG. 

casgliad  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedw}-d.  i.  Fod 
dyn  yn  íîrwyth  creadigaeth  neiHdnol  v  Dnwdod. 
Nid  codi  a  wnaeth  ef  ar  ei  draed  o'r  greadigaeth 
anifeilaidd,  trw^y  ddadblygiad  graddol;  eithr 
"Dnw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  Inn  a'i  ddehv  ei  hnn." 
Cyfranwyd  iddo  ef  rywbeth  oDdnw;  trwy  gyf- 
ranogiad  neilldnol,  daeth  dyn  yn  feddianol  ar 
fywyd  dwyfol. 

2.  Cofiwn  ei  fod  wedi  ei  gren  yn  fod  ysbrydol. 
Gofynir  weithian  yn  yr  oes  hon,  Yn  niha  le  y 
m,ae  mawredd  dyn  yn  gynwysedig?  Nid  ydyw  o 
ran  maint  a  phwysan  ond  megys  atom  yn  symnd 
yn  awyr  y  greadigaeth,  na'i  einioes  ar  y  ddaear 
yn  ddim  ond  gwagedd.  Os  diíîoddir  henhan  fel 
gwreichion  yn  yr  eangder;  os  ydyw  bydoedd  y 
greadigaeth  yn  trenho  en  hnnain  wrth  symnd, 
ac  yn  han  en  hadfeihad  yn  barhans  mewn  gwag- 
der,  gofynir  y  cwestiwn,  A  yw  yn  beth  rhesymol  i 
ni  feddwl  y  parha  dyn  i  hanfodi  yn  ddiddiwedd? 
Yn  ngwyneb  cwestiynan  o'r  fath,  dahwch  eich 
gafael  yn  mhersonohaeth  ysbrydol  dyn,  ac  efe  a 
saif  ger  eich  bron  y  gwrthrych  pwysicaf  yn  y 
greadigaeth  ond  Dnw  ei  hnn.  O  ddyn  cyfoeth- 
og,  anfarwol,  ac  amrywiol!  Ti  wyt  fab  dyn  ar 
nn  llaw,  ac  ar  v  haw  arah,  ti  wvt  fab  v  Brenin 


CREADIGAETH  D  YN  9  7 

tragwyddol  ac  anfarwol.  Tra  y  mae  dy  g-oríìf  fcl 
byd  bychan  cyflawn  a  hardd,  yn  meddu  ei  oleuni. 
ei  íìfenestri,  a'i  swn;  dy  synwyrau  yn  cario  yn- 
ddynt  eu  hunain  derfynau  boreu  a  hwyr,  a  dyfn- 
deroedd  asur;  dy  ymenydd  yn  mesur  hyd  a  lled, 
dyfnder  ac  uchder  dinas  Duw,  y  mae  dy 
galon  yn  meddu  oranu  i  g"aru,  i  addoh,  i  gym- 
deithasu  â'r  Duw  anweledig,  ac  yn  cynwys  ynddi 
ei  hun  ymerodraethau  eang  drwg  a  da.  Gelh  di 
nesau  at  orsedchainc  yr  hwn  sydd  yn  byw  yn  oes 
oesoedd,  a  dywedyd,  "Fy  Xhad;"  ac  wrth  yr 
hwn  sydd  yn  eistedd  yn  nghanol  yr  orseddfainc,. 
"Fy  Mrawd."  Byddwch  fyw  yn  deihvng  o'ch 
urddas,  o'ch  bonedd,  ac  o'ch  teuhi. 


PREGETH  V. 


DEDDF    PECHOD    A    MARWOLAETH   A 
DEDDF    NATUR. 

"Am  hyny,  megys  trwy  un  dyn  y  d  aeth  pechod  ir 
byd,  a  marwolaeth  trwy  bechod ;  ac  felly  yr  aeth  mar- 
wolaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o  bawb." — 
Rhufeiniaid  5: 12. 

Tra  yn  tynu  cyferbyniad  rhwng  Adda  a  Christ 

mewn  brawddegau  byrion  a  llwythog  o  feddwl, 

arweinir  ni  gan  yr  Apostol  yn  y  testyn,  ac,  yn 

wir,  hyd  ddiwedd  y  benod  hon,  i  olwg  ffynonell 

wreiddiol  pechod,  yn  nghyd  a'i  eíîeithiau  din- 

ystriol.    "Trwy  un  dyn,"  hyny  yw,  trwy  un  act  o 

eiddo  y  dyn  hwnw,  "y  daeth  pechod  i'r  byd,  a 

marwolaeth   trwy  bechod."      Cawn   y   Beibl   yn 

llefaru  llawer  am  becnod,  ac  yn  erbyn  pechod, 

a  hyny  O'  ddechreu  Genesis  hyd  ddiwedd  llyfr  y 

Dadguddiad;  ond  ni  welir  yn  yr  Hen  Destament 

ond  dau  grybwylHad  byr  am  Adda  a'i  bechod,  y 

tu  allan  i  hanes  y  cwymp  yn  y  drydedd  benod  o 

Genesis.     Nid  ydyw   lesu   Grist  yn   enwi  Adda 

gymaint  ag  unwaith,  nac  yn  cyfeirio  mewn  un 

modd  at  ei  weithred  bechadurtis,  trwy  yr  hon  y 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  NA  TUR.  99 

cochwd  y  llif-ddor  i'r  dylif  o  drueni  a  marwol- 
aeth  a  fodolai  eisoes  yn  y  byd  moesol,  efallai, 
er's  miloedd  o  flynyddoedd,  hfo  i  mewn  i'r  ddyn- 
ohaeth.  Dyma  ydyw  ein  tynged  alaethus.  I'r 
meddwl  ymchwilgar,  eHen  o  fwynhad  ydyw  ol- 
rhain  egwyddorion  a  ffeithiau  i  íîynoneh  eu 
tarddiad;  ond  nid  fehy  am  bechod.  Hon  yw  y 
íîynon,  dyfroedd  gwenwynig  pa  un  a  ddygodd 
boen  marw^olaeth  yn  ei  hoh  blygion,  ac  uffern 
hefyd  i  phiol  y  ddynohaeth.  Dyma  y  ffynon  a 
roddodd  fod  i  ddigofaint  Duw.  Y  mwg  gwen- 
wynig  a  gyfyd  o  ddyfroedd  hon  sydd  yn  dinystr- 
io  pob  bywyd  a  phrydferthwch,  a  buasai  wedi 
gwywo  dail  pren  y  bywyd  yn  Eden  oni  buasai 
ddarfod  i  Dduw  ei  symud  i'r  Ail  Baradwys. 

Nid  amcan  Paul  yma  ydoedd  traethu  ar  y 
pechod  gwreiddiol.  Ei  amcan  ef  ydoedd  dangos 
ac  eghiro  pa  fodd  y  mae  dynion  yn  cael  eu  liach- 
ub  oddiwrth  bechod  tnvy  un  dyn,  lesu  Grist. 
Wrth  eghiro  y  gwirionedd  hwn  dygir  enw  Adda 
i  mewn  gyda'r  bwriad,  nid  i  ddangos  y  gwrth- 
gyferbyniad  sydd  rhwng  dau  ben  y  ddynohaeth 
a'u  gilydd,  ond  i  ddangos  fod  ein  hoh  drueni,  yn 
ogystal  a'n  gwaredigaeth,  yn  gwreiddio  mewn 
undeb.     Undeb,  ac  undeb  yn  y  ffurf  o  gynrych- 


I OO  CREFYDD  A  G  M'l 'DDOREG. 

iolaeth,  sydd  yn  taflu  goleimi  ar  sefyllfa  bresenol 
dynoliaeth,  ac  ar    bosibilrwydd     cadwedigaeth. 
Undeb  ydyw  y  rheswm  fod  plant  yn  meirw;  un- 
deb  ydyw  y  rheswm  fod  pechaduriaid  ewyllysgar 
a  gweithredol  yn  cael  eu  cadw.    Nid  cyfres  o  un- 
igoHon  ydym,  a  phob  un  yn  annibynol  ar  y  llall, 
fel  goleuadau  y  nefoedd,  a  phob  mi  yn  rhydd- 
ewyllysydd  ac  yn  rhydd-weithredydd,  ei  rinwedd 
neu  ei  fai  yn  terfynu  ynddo  ef  ei  hun.     Un  coríìf 
3^dyw  y  ddynohaeth,  a  phob  un  yn  aelodau  i'w 
gilydd.     Pa  faint  bynag  o  amrywiaeth  ymddang- 
osiadol  sydd  rhwng  hwythau  a  chenedloedd  a'u 
gilydd,  y  maent    fel  y  tair     afon  yn  Eden  wedi 
tarddu  o'r  un  fifynon.     Os  ydyw  y  fifynon  wedi 
ei  llygru,  rhaid  fod  y  fifrydiau     yr     un    modd. 
Plant  yr  un  tad  ydym  ni  oll.    Ein  tad  a  fwytaodd 
rawnwin  surion,  fel  y  mynegir  yn  yr  hen  ddiareb 
luddewig,     "ac  ar  ddanedd  y     plant  y  mae  y 
dincod."     Dyma  y  berthynas  gyntaf — y  berthyn- 
as  naturiol  rhyngom  ag  Adda.     Ond  yn  ol  es- 
boniad  yr  Apostol  yma  ar  y  cwymp  a  threfn  >r 
adferiad,  nid  y  naturiol  ydyw  yr  unig  berthynas. 
Yr  oedd  Adda  yn  gynrychiolydd  ei  hoU  had  nat- 
uriol   fel   pen   cyfamodwr.      Dyma   y   berthynas 
foesol,  ac   o  herwydd   y  berthynas  hon   cyfrifir 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  XA  TUR.  i  o  I 

eiiogrwydd  pechod  Adda  yn  euogrwydd  i'w  had. 
Cyn  y  gallasai  lesu  Grist  fod  yn  W'aredwr  digon- 
ol  i  ni,  yr  oedd  yn  rhaid  iclcLO  ddyfod  i'r  berthvn- 
as  ddeublyg  hon  â  dynoHaeth — y  naturiol  a'r 
gyfamodoL  Y  ddau  fath  yma  o  undeb  sydd  }'n 
gwneyd  iachawdwriaeth  yn  l)eth  posibL  GeUir 
casglu  nad  oes  undeb  naturiol  trwy  genedhad, 
nac  undeb  cyfamodol  trwy  gynrychiolaeth.  vn 
bod  rhwng  yr  angyhon  a'u  gihdd,  oblegid  hyn 
nis  gallasai  efe  gymeryd  gafael  ar  angyhon  i'w 
cadw.  UnigoHon  heb  dad  ydynt  hwy ;  ond  v  mae 
dynion  yn  "Had:"  nld  yn  natur  yn  unig.  ond  vn 
hiHogaeth  trwy  genedhad.  Pe  buasai  dvn  vn 
fod  unigoL  fel  tywodyn  ar  lan  y  mor,  yn  gweith- 
redu  yn  annibynoL  heb  berthynas  rhyngddo  â 
neb,  ond  ei  hoh  weithrediad  da  neu  ddrwg  vn 
terfynu  ynddo  ef  ei  hun,  buasai  ei  iachawdwr- 
iaeth  yntau  yn  beth  anmhosibL  Xeu,  pe  buasai 
lesu  Grist  wedi  dyfod  i  undeb  a'n  natur,  ac  heb 
ddyfod  i  undeb  fel  cynrychiohvr  â  ni,  buasai  ei 
hoh  waith  yn  ei  fywyd  a'i  farwolaeth  hunanab- 
erthol  yn  sefyH  byth  wrtho  ei  hun  heb  ddal  c}'s- 
^htiad  â  neb,  na  sicrhau  iachawdwriaeth  neb. 
Yn  awr,  fel  y  mae  Adda  yn  sefyU  mewn  undeb 
deublyg  a'i   had — y   naturioL   trw}-      yr    hwn   ^- 


I  o  2  CREFYDD  A  G  W\  ^DDOREG. 

daetli  pechod  gwreiddiol  i'n  natur,  a'r  cyfamodol 
ar  sail  yr  hwn  y  cyfriíìr  euogrwydd  ei  bechod  yn 
ein  herbyn  ni;  felly  Crist  hefyd,  daeth  yntau  i 
undeb  deublyg  a'i  bobl.  Heb  yr  undeb  cyfam- 
odol,  anmhosibl  yw  esbonio  ystyr  ymadroddion 
fel  hyn:  ''Yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  lawn;" 
"Efe  yw  yr  lawn  dros  ein  pechodau  ni;"  ''Efe  a'i 
rhoddes  ei  hun  drosom;"  ''Efe  a  ddug  ein  pech- 
odau  ni  yn  ei  gorfî  ar  y  pren;"  ''A'r  Arghvydd 
a  roddes  arno  ef  ein  hanwiredd  ni  i  gyd."  Yr  un 
modd  am  ein  perthynas  ddeublyg  ag  Adda;  nis 
gelhr  esbonio  y  testyn  nac  ymresymiad  yr  Apos- 
tol  heb  olygu  y  ddwy  berthynas  a  nodwyd. 
Profa  yr  Apostol  fod  plant  dynion  yn  cael  eu 
condemnio  am  gamwedd  Adda  fel  hyn:  i.  Fod 
gosodiad  cosb  yn  profì  bodolaeth  cyfraith, 
"oblegid  ni  chyfrifìr  pechod  pryd  nad  oes  deddf  " 
(Adnod  13).  2.  Y  mae  y  fifaith  fod  pob  dyn  yn 
dyoddef  marwolaeth,  neu  ddrygau  cosbawl,  yn 
profi  fod  pob  dyn  yn  droseddwyr  o  gyfraith 
(Adnod  12).  3.  Nid  cyfraith  Moses  ydyw  hono, 
oblegid  bu  feirw  Uawer  cyn  rhoddi  y  gyfraith 
hono;  ac  nid  cyfraith  natur  mo  honi,  oblegid  y 
mae  babanod  yn  meirw,  y  rhai  na  throseddasant 
•erioed  gyfraith  natur  (Adnod  14).    4.  Gan  hyny. 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  XA  TUR.  103 

gan  iiad  oes  un  o'r  cyfreithiau  hyn  yn  cymeryd 
i  mewn  holl  ddeihaid  y  gosb,  rhaid  i  ni  gredu  fod 
dynion  wedi  eu  gwneyd  yn  ddarostyngedig  i  far- 
wolaeth  o  herwydd  eu  perthynas  ag  Adda. 
*'Trwy  im  dyn  y  daeth  pechod  i'r  byd,  a  marwol- 
aeth  trwy  bechod;"  "trwy  gamwedd  un  y  bu 
feirw  hawer;"  "y  farn  a  ddaeth  o  un  camwedd  i 
gondemniad;"  "canys  os  trwy  gamwedd  un  y 
teyrnasodd  marwolaeth  trwy  un;"  "trwy  gam- 
wedd  un  y  daeth  barn  ar  bob  dyn  i  gondem- 
niad;"  "oblegid  megys  trwy  anufudd-dod  un  dyn 
y  gwnaethpwyd  llawer  yn  bechaduriaid."  Fel 
hyn  yn  Adda  y  mae  pawb  yn  meirw.  nid  yn  un- 
ig  mewn  eíîaith.  ond  yn  haeddianol.  am  fod  ein 
perthynas  ni  ag  ef  nid  yn  natindol  yn  unig,  ond 
hefyd  yn  gyfreithiol. 

Y  mae  yn  amhvg  fod  yr  athrawiaeth  am  bech- 
od  Adda.  v  pechod  gwreiddioh  yn  ymranu  i 
ddwv  gangen.  y  rhai  a  darddant  o'r  undeb  deu- 
blvg  svdd  rhvno-om  ni  ag  ef.  sef  cyfrifìad  o  euog- 
rwvdd  ei  bechod,  hvny  yw.  nid  ei  hoU  bechod  ef, 
eithr  un  act  o  anufudd-dod  i  orchymyn  Duw; 
yn  ail.  y  Uwgr  a  ddaeth  i'n  natur  fel  canlyniad  ei 
bechod,  yr  hwn  svdd  yn  rhedeg  yn  ein  natur 
trwv  etifeddiad.  a'r  hwn  a  oh-sfir  vn  l^enaf  wrth 


I04  CREFYDD  A  GWYDDOREG 

y  "pechod  gwreicldiol."  Ond  deallwch  hyn. 
Nid  ar  gyfrif  llwgr  eiii  natiir  yn  unig  nac  yn 
benaf  y  cosbir  ni  â  marwolaeth ;  eithr  o  herwydd 
ein  perthynas  gyfamodol  ag  Adda.  Undeb,  neu 
gyiirychiolaeth  ydyw  sail  cyfrifiad,  sail  ein  heu- 
ogrwydd,  a  sail,  neu  y  rheswm,  dros  y  cosbau 
naturiol  a  moesol  a  ddyoddefwn. 

I.  Sylwn  fel  y  mae  cynrychiolaeth  yn  sail 
cosb. 

Dyma  ydyw  prif  wirionedd  y  testyn  hwn. 
"Trwy  un  dyn  y  daeth  pechod  i'r  byd  a  marwol- 
aeth  trwy  bechod."  Nid  ydyni  i  olygu  wrth  hyn 
fod  camwedd  Adda,  neu  fod  ei  bechod  ef  yn  cael 
ei  drosglwyddo  i  ni;  neu  ein  bod  ni  wedi  pechu 
yn  weithredol  ynddo  ef.  Pa  fodd  y  gall  neb 
bechu  cyn  ei  fod  yn  bodoh?  O  ganlyniad,  nis 
gallwn  fod  yn  euog  o'i  bechod  ef,  mwy  nag  y 
gall  baban  fod  yn  euog  o  bechodau  ei  dad.  Y 
mae  cyfansoddiad  ein  natur  yn  gyfryw,  a  chyf- 
ansoddiad  y  Hywodraeth  foesol  y  fath,  fel 
nas  gaU  fod  euogrwydd  heb  gyflawniad  o 
weithred  bechadurus.  Nis  gall  cydwybod  neb 
ei  gondemnio  am  bechod  un  arall,  na  theimlo  y 
radd  leiaf  o  euogrwydd  o'i  blegid.  Cysyhta 
Uywodraeth  foesol  Duw  yr  euogrwydd  a  chyd- 


DEDDF  PECHCD  A  DEDDF  XA  TUR.  I  05 

wybod  y  troseddwr.  Xid  ydyw  Duw  yn  ystyr- 
ied  ein  bod  ni  yn  euog  o  bechod  Adda,  niwy  nag 
yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  euog  o  bechodau 
ei  bobl,  am  hyny  ni  elwir  arnom  i  edifarhau  am 
ei  bechod  ef.  Peth  croes  i  gyfansoddiad  ein 
natur,  a  chroes  i  lywodaeth  Duw,  fyddai  haeru 
fod  dyn  yn  dyoddef  poen  a  hunan-gondemniad 
oblegid  pechod  dyn  arah.  Os  na  bydd  y  rhes- 
wm  wedi  dyrysu,  nis  gah  y  gydwybod  gyhoeddi 
y  fath  ddedfryd.  Drachefn,  os  dywedwch  chwi 
ein  bod  ni  yn  pechu  yn  weithredol  yn  Adda, 
cewch  eich  hunain  yn  nghanol  sylweddiaeth 
{Ycalìsm),  sef  damcaniaeth  athronwyr  y  Canol 
Oesau,  yn  nghyd  a  rhai  duwinyddion,  y  rhai  a 
ddahant  mai  syhvedd  [csscncc)  ydyw  y  natur 
ddynol,  ac  nad  ydyw  personau  unigol  yn  ddim 
ond  Huosogiad  o'r  syhvedd  hwnw  a  bechodd  yn 
Adda.  A  ydyw  y  syniad  hwn  yn  ghr  yn  eich 
medchvl  i  gychwyn  fod  yn  anmhosibl  i  neb  bechu 
cyn  iddo  gael  bodolaeth,  a  bod  mor  anmhosibl  a 
hyny  i  neb  fod  yn  euog  cyn  cyflawni  trosedd  ei 
hun  ? 

Ar  y  Haw  arah,  rhaid  ein  bod  mewn  rhyw  ys- 
tyr  yn  euog,  oblegid  cosbir  ni  â  marwolaeth.  a 


Io6  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

hyny  nid  am  ein  bod  wedi  pechu  ein  hunain. 
Dywed  yr  Apostol  yn  yr  ymresymiad  hwn  fod 
plant  yn  meirw.  Ac  nis  gelhr  bod  cosb  yn  Uyw- 
odraeth  Duw  Hollwybodol  heb  euogrwydd.  Pa 
lywodraeth  gyfiawn  sydd  yn  cosbi  heb  euog- 
rwydd,  os  na  bydd  yn  gwneyd  hyny  mewn  an- 
wybodaeth?  Y  rheswm  am  fod  marwolaeth,  a'r 
hoh  ddrygau  cosbawl  yn  syrthio  arnom  ni  ydyw 
fo'd  euogrwydd  pechod  Adda  yn  cael  ei  roddi  yn 
cin  herbyn  ni  mewn  cyfraith,  neu  ei  gyfrif  i  ni,  a 
hyny,  fel  y  nodais,  ar  sail  ein  hundeb  cyfamodol 
ag  ef.  Fel  hyn,  undeb  yn  mhob  cysyUtiad  yw 
sail  cyfrifiad — cyfrifiad  O'  bechod  Adda  i'w  had, 
cyfrifiad  o^  gyfiawnder  Crist  i  bechadur,  neu  gyf- 
rifiad  o  bechodau  ei  bobl  ar  Grist.  Cofiwch  mai 
peth  yn  cael  ei  roddi  yn  erbyn  neu  o  blaid  un 
ydyw  meddwl  y  gair  cyfrif.  Nid  yw  yn  golygu 
fod  y  rhai  y  cyfrifir  unrhyw  beth  iddynt  wedi 
cyflawni  y  peth  hwnw  eu  hunain.  Cyfrif  ydyw 
gwneuthur  peth  yn  eiddo  i  un  araU  nad  oedd  yn 
perthyn  iddo  yn  briodol ;  yn  ateb  yr  hoU  ddyben- 
ion  fel  pe  buasai  yn  eiddo^  iddo  heb  ei  gyfrif.  Yn 
yr  ystyr  hwn  y  dywedir  fod  pechod  Adda  yn  cael 
ei  gyfrif  i'w  hihogaeth.  Rhoddir  ei  weithred 
bechadurus  ef  vn  eu  herbyn  hwv,  a  chosbir  hwv 


DEDDF  PECHOD  A   DEDDF  NATCR. 


107 


îel  pe  buasent  wedi  ei  chyflawni   eii  hunain  yn 
bersonol. 

E^vyddor  gyíìfredinol  ac  addefedig  yn  llywod- 
raeth  Duw  ydyw  y  bydd  i  bob  un  ddwyn  canlvn- 
iadau  ei  bechod  ei  hun.  "Yr  enaid  a  becho 
hwnw  a  fydd  marw;"  eto  nid  oes  dim  yn  hyn  yn 
gwrthdaro  yn  erbyn  y  íîaith  fawr  ac  amlwg,  fod 
dynion,  naiU  ai  yn  cael  eu  cosbi  neu  eu  gwob- 
rwyo  o  herwydd  pechodau  neu  rinweddau  eraih. 
Mor  arwynebol  }'dyw  y  syniad  a  glywir  gan  rai, 
hyny  yw,  arwynebol  am  gyfansoddiad  cymdeith- 
as  a  threfn  rhaghmiaeth,  nad  ydym  ni  mewn  un 
ystyr  yn  gyfrifol  am  bechod  y  dyn  cyntaf,  am  y 
rheswm  nad  oedd  genym  law  yn  ei  ddewisiad  fel 
cynrychiolydd.  Onid  yw  y  wlad  hon  o  dan 
ddyled  wladol  cyn  eich  geni  chwi,  fel  nas  gaUai 
fod  genych  y  dewisiad  heiaf  yn  y  mater;  eto  fel 
dinasyddion,  yr  ydych  yn  gyfrifol  am  y  ddyled 
Avladol,  onid  ydych?  Wrth  sefydlu  cymdeithas, 
y  trefniacL  dwyfol  bob  amser,  ac  o  dan  bob  am- 
■gylchiad,  ydyw  ei  hunoli  mewn  g^vreiddyn  a 
chynrychiolydd.  Yn  y  trefniad  hwn  y  sicrheir 
imdod  y  ddynoliaeth.  TrAvy  y  trefniad  hwn  daw 
dynion  i  fod  mor  annibynol  ar  eu  dewisiad  eu 
hunain    ag  y     maent     am     eu      cynrychiolydd 


í  O  8  CREF  \  ^DD  A  GWYDD  OREG. 

gwreicldiol.  Y  fîaith  ydyw  fod  llywodraethau  y 
byd  hwn  a'u  deddfau  yn  gorphwws  ar  yr  eg- 
wyddor  hon,  ac  nis  gallant  ei  gochel.  Nid  yn 
unig  y  mae  anwiredd  y  dyn  cyntaf  wedi  dyfod 
yn  eiddo  i  ni,  ond  y  mae  anwiredd  y  cenedlaeth- 
au  blaenoro'l  wedi  dyfod  yn  etifeddiaeth  i'r  gen- 
edlaeth  hon,,  ac  nis  gelHr  ymryddhau  oddiwrtho 
heb  ddinystrio  trefn  y  llywodraeth  foesol.  Onid 
oes  rhai  o  deyrnasoedd  Ewro-p  yn  dyoddef  hedd- 
yw  O'ddiwrth  wastrafif  breninoedd  balch  a  thra- 
haus,  er  fod  eu  cyrff  yn  malurio'  yn  hwch  y  ddae- 
ar?  Onid  yw  yn  wirionedd  difrifol  fod  mihynau 
o  blant  yn  dyoddef  heddyw  o-  herwydd  pechodau 
eu  rhieni?  Ffrwyth  sylwadaeth  Job  ar  Raghm- 
iaeth  ydoedd  hyn: — "Pa  sawl  gwaith  y  diffydd 
canwyU  yr  annuwiol?  '^  ''''  Duw  a  guddia  ei  an- 
wiredd  ef  i'w  feibion,"  Job  21 :  17-19.  "Yr  wyt  yn 
tahi  anwiredd  y  tadau  i  fynwes  eu  meibion  ar  eu 
hol;"  Jeremiah  32:  18.  "Ein  tadau  a  bechasant', 
ninau  sydd  yn  dwyn  eu  cosb  hwynt;"  Galarnad 
5:  7.  Llabyddiwyd  plant  Achan  am  bechod  eu 
tad;  Jos.  7:  24.  Pan  y  pechodd  Gehazi,  nid  yn 
ünig  tarawyd  ef  â  gwahanghvyf,  ond  ei  hihog- 
aeth  hefyd  dros  byth ;  2  Bren.  5 :  2y.  Dengys  yr 
engreifftiau    hyn,   a   Uuaws   eraill   a   aUaswn    eu 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  NATi'R. 


109 


iiodi,  iiad  oes  dim  yn  anghyfìawn,  na  chroes  i 
natur  cosb,  mewn  bod  y  naiU  ddyn  }'n  d}oddef 
o  achos  pechodau  y  llaU,  neu  ynte,  ei  fod  yn  cael 
ei  wobrwyo  am  rinwedd  un  arah.  Yr  wyf  wedi 
cymeryd  hamdden  i  egluro  yr  eg'wyddor  bwysig 
hon,  am  y  rheswm  mai  ar  sail  hon  y  profa  yr 
Apostol  yn  y  testyn  fod  pob  dyn  yn  dyoddef  am 
bechod  un  dyn,  a  bod  yn  bosibl  i  bob  dyn  dder- 
byn  y  wobr  helaethaf,  a'r  gogoneddiad  uchaf,  ar 
sail  gweithredoedd  dyn  araU — yr  un  dyn  lesu 
Grist.  Undeb  a  chynrychiolaeth  ydyw  gwreidd- 
yn  hyn  oh.  Athrawiaeth  syml  yr  Apostol  yw, 
fod  cosbecUgaethau  yn  dyfod  ar  ddynion  yn 
flaenorol  i  un  trosedd  o'u  heiddo  hwy  eu  hunain, 
a  chan  fod  y  cosbau  hyn  yn  golygu  troseddiad  o 
ddeddf,  y  mae  yn  canlyn  fod  dynion  yn  cael  eu 
cosbi  fel  troseddwyr  ar  sail  anufudd-dod  un  arall. 

II. — Sylwn  niai  yr  enw  a  roddir  yn  y  }3eibl  ar 
yr  hoU  ddrygau  cosbawl  a  ddaethant  yn  etifedd- 
iaeth  i  ni  trwy  anufudd-dod  un  dyn,  ydyw  mar- 
wolaeth. 

"A  marwolaeth  trwy  bechod,  ac  fehy  yr  aeth 
marwolaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o 
bawb."  Y  term  a  ddefnyddir  yn  y  Beibl  am  yr 
hoU  ddrygau  a  ddaethant  i'n  rhan  trwy  l)echod 


I  lo  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ydyw  marwolaeth;  hyny  yw,  marwolaerh  yn  eí 
holl  blygion  fel  cosb  am  bechod — "Yn  y  dydd  y 
bwytei  di  o  hono,  gan  farw  y  byddi  farw;" 
"Cyíiog  pechod  yw  marwolaeth;"  "Canys  os  byw 
yr  ydych  yn  ol  y  cnawd,  meirw  fyddwch;" 
"Rhoddais  o'th  flaen  einioes  ac  angeu."  Yn  wir,  y 
mae  y  cyfeiriadau  at  hyn  yn  y  Beibl  yn  llawer  rhy 
luosog  i'w  dyfynu.  Saif  bywyd  a  manvolaeth 
yn  yr  ysgrythyr — y  naiU  am  gosb  pechod,  a'r 
llall  am  wobr  gras.  Amlwg  yw  fod  yr  Apostol 
yn  golygu  fod  marwolaeth  naturiol  yn  rhan  o'r 
gosb  am  bechod,  canys  dywed,  "Eithr  teyrnas- 
odd  marwolaeth  o  /\eida  hyd  Moses,  ie,  arnynt 
hwy  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyíîelybiaeth 
camwedd  Adda,  yr  hwn  yw  íìfurf  yr  un  oedd  ar 
ddyfod." 

I.  Marwolaeth  Naturiol. 

Gofynir  cwestiwn  yn  y  dyddiau  hyn,  Onid  yw 
gosodiad  yr  Apostol  yma  yn  dyfod  i  wrthdaraw- 
iad  uniongyrchol  ag  un  o  fynegiadau  amlycaf 
gwyddoniaeth?  Yn  ol  tystiolaeth  gwyddon- 
iaeth,  teyrnasai  marwolaeth  yn  y  byd  er's  miHyn- 
au  o  flynyddoedd  cyn  creu  dyn.  Dengys  Daear- 
eg  nad  ydyw  y  íîaith  o  farwolaeth  yn  dal  cys- 
ylhiad  hanesyddol  a  dyn  o  gwbl  yn  ei  gyflwr  o 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  NATL'R.  i  i  l 

sancteiddrwydd,  nac  yn  ei  gwymp.  Torodd 
gwawr  bwyd  moesol  y  ddaear  pan  yr  ymddang- 
osodd  dyn  ar  brydnawn  y  chweched  dydd;  ond 
nid  dyma  yr  adeg  y  daeth  marwolaeth  yn  natur- 
iol  nac  yn  foesol  i  fod.  MeddyHwch  am  yr  haen- 
au  a  gyfansoddant  grawen  y  ddaear.  Pa  beth 
ydynt?  Dim  ond  mynwentydd  i'r  cenedlaethau 
afrifed  o  fywyd  llysieuol  ac  anifeilaidd  a  fu  yn 
hanfodi  ar  y  ddaear.  Eto  dywed  yr  Apostol  yn 
y  testyn  mai  "Trwy  un  dyn  y  daeth  pechod  i'r 
byd,  a  marwolaeth  trwy  bechod."  A  yw  y  ddau 
osodiad  yn  gwrthdaro  eu  gilydd?  Rhaid  fod 
tystiolaeth  gwyddoniaeth  yn  gywir.  Deddf 
bywyd  a  marwolaeth  mewn  natur  ydyw,  fod 
marw'olaeth  yn  amod  parhad  bywyd;  yn  mhob 
cylch  gW'chr  y  rhieni  yn  meirw  i  roddi  he  i'r  hil- 
iogaeth.  Heblaw  hyn,  nid  yn  unig  rhaid  i  ni 
gredu  fod  marwolaeth  yn  teyrnasu  yn  y  byd  íìl- 
iynau  o  oesoedd  o  flaen  dyn,  ond  ei  bod  yn 
dreisiol  a  phoenus,  fel  yr  oedd  yr  ymdrech  am 
fodolaeth  yn  un  lem.  Yr  oedd  y  byd  }-n  hawn 
o  ddyoddef  cyn  i  bechod  ddyfod  iddo;  cochid  ei 
lanerchau  prydferth,  a'i  ddyfroedd  gloewon,  â 
gw^aed.  Yn  ngoleimi  dau  reswm  neillduol  gwel- 
wn  fod  dvn  o  ran  ei  gorff  o  dan  ddeddf  marwol- 


I  I  2  CREFYDD  A  G  lì  \ 'DDOREG . 

aeth  fel  y  greadigaeth  .anifeilaidd.  i.  Yr  oedd 
yn  rhaid  iddo  ymborthi  yn  barhaus  ar  gynyrch- 
ion  bywyd  i  ddiogelu  ei  fywyd  ei  hun.  Am  fod 
bywyd  naturiol  megys  tan  yn  difa  tanwydd,  ac 
yn  casglu  nerth  wrth  wneyd  hyny,  rhaid  iddo 
gael  adgyflenwad  parhaus,  onide  difodir  y  bywyd 
ei  hun  gan  ddeddf  adfeihad.  2.  Yr  oedd  dyn 
cyn  pechu  o  dan  yr  un  ddeddf  a'r  greadigaeth 
anifeilaidd,  i  "ffrwytho  ac  amlhau."  Y  rheswm 
am  y  lluosogiad  hwn  ydyw  .am  ei  fod  yn  hanfod- 
ol  angenrheidioltuag  at  barhad  yr  hil  ddynol  ar 
y  ddaear.  Gan  fod  pob  Dywyd  daearol  yn  ngaf- 
ael  dwy  ddeddf — deddf  tyfiant  a  fifrwythlondeb, 
hyd  nes  y  cyraedda  addfedrwydd,  a  deddf  adfeil- 
iad  a  gwywdra,  yn  awr,  dwy  ddarpariaeth  i  gyf- 
ateb  i'r  ddwy  ddeddf  a  nodwyd  ydyw  ymborth  a 
huosO'giad.  Hyd  yn  hyn  yr  ydym  yn  gweled 
fod  dyn  fel  rhan  o  natur  o  dan  yr  un  ddeddf  a 
phob  bywyd  arah  ag  oecid  yn  agored  i  farwolaeth 
a  phoen.  Nis  gaUwn  ar  y  tir  hwn  wneyd  dim 
ond  derbyn  trefniad  natur  fel  y  sefydlwyd  ef  gan 
y  Creawdwr,  a  chredu  ei  fod  yn  gweithredu  ar 
ddyn  cyn  pechu,  yr  un  modd  ag  wedi  iddo 
bechu. 

Heblaw  hyn,  addefir  gan  y  prif  esbonwyr  fod 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  XA  TUR.  I  I  3 

tystiolaeth  gwyddoniaeth  yn  hohol  gywir  am  far- 
woldeb  dyn  o  ran  ei  gorff  cyn  pechu,  a  dehr  gan 
Ahord,  Meyer,  Godet,  Hatch.  T.  C.  Edwards,  a 
rhai  oV  hen  awduron,  mai  dyma  yw  meddwl  y 
geiriau  hyny,  "Y  dyn  cyntaf  o'r  ddaear  yn  ddae- 
arol;  yr  ail  ddyn,  yr  Arghyydd  o'r  nef.  Fel  y 
mae  y  daearol,  fehy  y  mae  y  rhai  daearol  hefyd; 
ac  fel  y  mae  y  nefol,  fehy  y  mae  y  rhai  nefol 
hefyd.  Ac  megys  y  dygasom  ddehv  y  daearol, 
ni  a  ddygAvn  hefyd  ddehv  y  nefoh  Eithr  hyn, 
meddaf,  O  frodyr,  ni  ddichon  cig  a  gwaed  etif- 
eddu  teyrnas  Dduw;  ac  nid  yw  hygredigaeth  yn 
etifeddu  anhygredigaeth;"  i  Cor.  15:  47-50. 
Dywed  yr  awduron  enwog  hyn  fod  dyn,  yn  ol 
eghurhad  yr  Apostol  yn  y  geiriau  hyn,  o  ran  ei 
gorfìf  yn  farwol  cyn  pechu.  Dyw^d  T.  C.  Ed- 
Avards,  D.  D.,  fod  dyn  yn  ei  gyflwr  dibechod  yn 
agored  i  farw.  ''Y  mae  Philo  fel  Pauh"  meddai, 
"'yn  gosO'd  ahan  y  dyn  daearol  yn  naturiol  yn 
farwol  o  ran  ei  gorff.  Yr  un  modd  Awstin." 
Os  ydyw^  yr  esboniad  hwn  yn  gywir,  fod  dyn  yn 
ei  greadigaeth  yn  farwoh  nid  oes  gwrthdarawiad 
rhwmg  y  Beibl  a  gwyddoniaeth  ar  y  mater. 

Yr  un  pryd  tystiolaeth  y  Beibl  ydyw  fod  hyd 
yn  nod  marwolaeth  naturiol  yn  gyflog  pechod. 


114  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Er  fod  dyn  o  ran  ei  gorfif  yn  ddarostyngedig  i 
ddeddf  natur,  eto  nid  yw  hyny  yn  golygu  fod  yn 
rhaid  iddo  o  dan  bob  amgylchiad  a  phob  amser 
farw.  Rhaid  i  chwi  gofio  gwirionedd  arall,  a 
gwirioiiedd  a  anwybyddir  gan  wyddonwyr,  sef 
fod  dyn  yn  perthyn  i  Dduw,  ac  ar  gyfrif  y  berth- 
ynas  hou  yn  meddu  uwchafiaeth  ar  Natur,  ac 
addewid  a  phosibilrwydd  yn  ei  gyfansoddiad  ei 
hun  O'  anfarwoldeb,  goríî  ac  ysbryd.  Nis  gall 
gwyddoniaeth,  mewn  Fferylhaeth  a  Bywydeg, 
daflu  un  math  o  oleuni,  ond  ar  natur  anianyddol 
dyn.  Am  ei  ymwybyddiaeth  bersonol,  ei  ymwy- 
byddiaeth  o'i  bechod,  ei  euogrAvydd,  ei  ddyeithr- 
wch  i  Dduw,  neu  ei  gymundeb  ag  ef,  nid  oes 
gan  wyddoniaeth  air  i'w  ddweyd.  Pe  na  buasai 
dim  mwy  mewn  dyn  nag  a  ganfyddir  gan  Ffer- 
ylhaeth  a  Bywydeg,  ni  buasai  ganddo  y  syniad 
Heiaf  am  fodolaeth  Duw,  deddf  a  Uywodraeth 
foesol.  Ac  ni  buasai  gwyddoreg  mewn  Fferyh- 
iaeth  a  Bywydeg  mewn  bod  pe  na  buasai  dyn  yn 
ddim  mwy  na  bod  naturiol,  mwy  nag  y  buasai 
materohaeth  mewn  l)od  heb  feddwd.  Pe  buasai 
dyn  wedi  parhau  yn  sanctaidd  nid  oedd  yn  mwr- 
iad  Duw  iddo  farw;  buasai  yn  cael  ei  wneyd  yn 
anfarwol  trwv  un  act  ddwvfol;     ac  vr  vdym  yn 


DEDDF    PECHOD  A  DEDDF  XATUR.  l  15 

casglu  oddiwrth  Genesis  3:  22  fod  bwyta  o  breii 
y  bywyd  wedi  ei  ordeinio  yn  sacrament  o'i  an- 
farwoldeb — gorfí  ac  enaid,  tra  y  mae  pren  gwy- 
bodaeth  da  a  drwg  yn  arddangosiad  o  farwol- 
aeth,  yn  naturiol  a  moesol.  Caniatewch  deyrn- 
asiad  cyíìfrechnol  marwolaeth,  nid  ydyw  hyny  yn 
cau  ahan  y  posibilrwydd  i'r  Creawdwr  wneyd 
eithriad  i'r  ddeddf  gyffredinol  gyda  gohvg  ar 
greadur  a  grewyd  ar  ei  ddehv  sanctaidd  ef.  Ac 
yn  ol  tystiolaeth  y  Beibl,  dewisodd  Duw  wneyd 
eithriad  gyda  gohvg  ar  ddyn;  ac  arddangosiad 
o  hyny  ydoedd  pren  y  bywyd.  Buasai  yn  cael  ei 
drawsnewid,  heb  chwalu  y  gwahanol  ranau  a 
gyfansoddent  ei  berson,  o  fod  yn  goríî  anianol  i 
fod  yn  gorfif  ysbrydoL  Ond  pan  y  pechodd,  tor- 
wyd  ei  gymundeb  a  phren  y  bywyd.  a  goUyng- 
wyd  ef  i  afael  gweithrediad  naturiol  deddf  adfeil- 
iad  a  marwolaeth.  Yn  y  goleuni  hwn,  chwi  a 
wehvch  fod  afìechydon,  poenau  ac  arteithiau 
coríîorol,  yn  nghyd  a  marwolaeth,  yn  ganlyn- 
iadau  camw'Cdd  un  dyn.  Daw  cywirdeb  y  syniad 
hwn  i'r  gohvg  yn  y  goleuni  a  deflir  ar  fater  araU, 
sef  fod  marwolaeth  naturiol  yn  gosb  ar  y  dyn 
Crist  lesu.  Gan  ei  fod  ef  yn  sanctaidd,  nid  oedd 
marwolaeth  vn  beth  ororfodol  iddo.  er  ei  fod  vn 


1  I  6  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

mecldii  coríìf  materol  fel  ninau ;  ac  fel  yr  oedd  efe 
3^1  ddwyfol  yn  gystal  ag  yn  ddibechod,  yr  oedd 
marw  yn  beth  anmhosibi  iddo  heb  act  wirfoddol 
o  ddodi  ei  einioes  i  lawr.  O  ddwyfol  ymostyng- 
iad!  Nid  yn  unig  ymostyngodd  i  holl  amodau 
bywyd  dynol,  ond  ymostyngodd  i'r  ffurf  hono  o 
farwolaeth  a  ddygodd  pechod  i'r  byd — marwol- 
aeth  fel  cosb. 

2.  Y  farwolaeth  foesol  ac  ysbrydol. 

Hyd  yn  liyn  nid  wyf  wedi  cyíîwrdd  ond  meg- 
ys  ag  ymyl  gwisg  marwolaeth  fel  cosb  am  bech- 
od.  Nid  yw  y  drygau  a'r  penydiau  naturiol,  fel 
heintiau,  afiechydon,  poenau  a  marwolaeth  nat- 
uriol,  yn  ddim  mewn  cyferbyniad  i'r  farwolaeth 
íoesol  ag  sydd  wedi  gafael  yn  ysbryd  dyn.  Y 
mae  dyn,  fel  y  sylwyd,  ar  gyfrif  ei  natur  foesol 
ac  anfarwol,  yn  alluog  i  ddal  cymundeb  â'r  Duw 
Anfeidrol,  ei  garu  ac  ymddigrifo  ynddo,  ond 
trwy  bechod  torwyd  y  cymundeb  rhyngddo  ef  a 
íîynonell  ei  fywyd  ysbrydol.  Dyma  y  farwolaeth 
foesol.  Collodd  dyn  y  cymundeb  a  fodolai 
rhwng  ei  ysbryd  a  phob  peth  ysbrydol,  megys 
bywyd  ysbrydol,  dylanwadau  ysbrydol,  dyddan- 
wch  ysbrydol.  Gwirionedd  dwfn  ydyw  yr  hyn  a 
îynegir  gan  y  gwyddonydd  pan  y  dywed  fod  pob 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  XA  TUR.  I  I  7 

corff  organaidd  yn  fyw  tra  mewn  cymundeb  a'r 
liyn  sydd  oddiallan  iddo  (ei  enyironments).  A 
gwirionedd  pellach  yd}\v  fod  pob  peth  byw  yn 
dal  cymnndeb  a'r  hyn  sydd  o'r  tu  allan  iddo.  yn 
ol  ei  natur  a'i  aUu  mewnol  ei  hun.  GaU  y  Uys- 
ieuyn  gyfranogi  yn  ffrwyth  y  tir,  heithder  a  gol- 
euni  y  nefoedd,  ond  yn  beríîaith  farw  i'r  bywyd 
teimladwy.  GaU  bywyd  teimladwy  yr  anifeil- 
iaid  gyfranogi  o  bethau  sydd  mewn  cylch  uwch 
na'r  bywyd  llysieuol,  ond  y  mae  yn  farw  i'r  byw- 
yd  deahol.  Fel  hyn.  nid  yw  y  byd  ahanol  i  bob 
creadur  yn  ddim  mwy  na'i  aUu  mewnol  ef  i'w 
fwynhau.  Yr  un  modd  am  ddyn.  Gan  ei  fod  wedi 
ei  greu  o  bridd  y  ddaear.y  mae  yn  fyw  tra  y  parha 
mewn  cymimdeb  a  bywyd  naturiol  y  ddaear,  a 
marwolaeth  yw  toriad  }•  cymundeb  hwn.  Dra- 
chefn,  gan  fod  dyn  yn  meddu  ysbryd  anfarwol, 
wedi  ei  greu  ar  ddelw  Duw,  dibyna  l^ywyd  ei 
ysbryd  ar  ei  fod  mewn  cymundeb  parhaus  à 
Duw  ei  hun.  Torer  y  cymundeb  nwn.  a  dyna 
farwolaeth  foesol  yn  gafael  yn  yr  ysbryd,  vr  hon 
sydd  yn  amlygu  ei  hun  mewn  difaterwch,  dideim- 
ladrwydd,  anghrediniaeth,  cnawdolrwydd  a  gel- 
yniaeth  at  Dduw.  Dyma  y  rhes\\'m  paham  v 
dvwedir  fod  v  dvn  anianol  vn  hoUol  anaUuoe  i 


1 1  8  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

ddirnad  pethau  ysbrydol.  Xi  fedd  y  gallu  angen- 
rheidiol  yn  ei  ysbryd  i  ddyfod  i  gyffyrddiad  â 
chylch  y  bywyd  ysbrydol.  "Y  dyn  anianol  nid 
yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw; 
canys  fifolineb  ydynt  ganddo  ef;  ac  nis  gall  eu 
gwybod,  oblegid  yn  ysbryaol  y  bernir  hw}nt. 
Ond  yr  hwn  sydd  yn  ysbrydol  sydd  yn  barnu 
(canfod)  pob  peth,"  i  Cor.  2:  14,  15.  Profodd 
ein  Gwaredwr  chwerwder  y  farwolaeth  ysbryd- 
ol  yn  gwahanu  ei  ysbryd  ef  oddiwrth  ei  Dad. 
Dyoddefodd  boenau  y  farwolaeth  naturiol,  poen- 
au  y  drain,  yr  hoeUon,  a'r  waewíîon  yn  gwahanu 
ei  gorff  ,a'i  enaid,  heb  gwyno;  ond  pan  aeth  y 
farwolaeth  ysbrydol  i  dori  y  cymundeb  trag- 
wyddol  oedd  rhyngddo  a'i  Dad,  trodd  i  gwyno, 
'*Fy  Nuw,  fy  Xuw^,  paham  y'm  gadewaist?"  Y 
Tragwyddol  Fab  wedi  colU  ei  "environments!" 
Y  Tragwyddol  Fab  wedi  colh  ei  afael  ar  ei  Dad! 
Profodd  yn  ei  enaid  chwerwder  y  gwpan,  yr 
hon  yw  rhan  y  rhai  a  syrthiant  i  uíîern.  Dyma 
ddyfnder  ein  trueni — y  farwolaeth  foesol,  a'r 
unig  íîordd  }'  gehir  ein  gwaredu  oddiwrth  ei 
dylanwad  ydyw  trwy  ein  huno  â  Christ  fel  ffynon 
y  bywyd  ysbrydol.  Crist  yw  Pren  y  Bywyd  i 
bechadur  marw,  a  thrwv  undeb  ag  ef  vn  unis:  v 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  NA  TUR.  I  1 9 

o-ellir  clyfod  vn  feddianol  ar  v  bvwvd  \sbrvdol 

o  -  -  .  .  .  ~  ^ 

hwn.  Dyma  y  bywyd  a  elwir  yn  y  Beibl  yn 
fywyd  tragwyddol,  a  hyny  ani  ei  fod  yn  fywyd 
ysbryd  anfarwol,  ac  ani  mai  pethan  ysbrydol  a 
thragwyddol  ydynt  ei  "environments."  Nis  gaU 
angen  v  corff  gyffwrdd  â  hwn.  A  gwàrionedd 
gogoneddns  ydyw^  fod  pob  nn  sydd  mewn  nndeb 
â  Christ  yn  meddn  y  b}'wyd  hwn  yn  awr.  Nid 
gwobr  i'w  dysgwyl  yn  \  dyfodol  ydyw  teyrnasn 
mewn  bywyd  trwy  nn,  lesn  Grist;  ond  meddiant 
presenol  plant  Dnw.  I'r  graddan  y  períîeithir 
ein  cymnndeb  ni  â  Dnw,  ac  â'i  Fab  ef,  y  perffeith- 
ir  nerth  y  bywyd  ysbrydoL  Yr  nn  modd,  pa 
beth  bynag  ydyw  trneni  alaethns  y  gosbedigaeth 
sydd  yn  aros  }t  annfndd  a'r  troseddwr  yn  y  byd  a 
ddaw,  nid  ydyw^  ond  parhad  o'r  farwolaeth  sydd 
yn  gweithio  yr  awrhon  yn  ei  ysbryd  ef. 

Wrth  derfynn,  yr  wyf  yn  awyddns  i  ahv  eich 
syhv  at  un  mater  ag  sydd  yn  dyfod  atom  o  dir 
gwyddoniaeth  ddiweddar,  }-r  hwn  a  ddeil  gysyht- 
iad  agos  a  deddf  pechod  a  marwolaeth. 

Gochehvn  rhag  syrthio  i'r  amryfnsedd  o  fedd- 
\vl  fod  euogrwydd  yn  beth  etifeddol.  Yr  ydym 
yn  clywed  yn  fynych  focl  dyn  yn  ngafael  chdan- 
wad  nerthol  a  chyíîredinol,  yr  hyn  a  elwir  gan 


I  2  O  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

wyddoniaeth  ddiweddar  yn  "Ddeddf  Etifeddiad" 
(Law  of  Heredity) ;  hyny  yw,  fod  y  plant  fel  cyn- 
yrch  naturiol  eu  rhieni  yn  etifeddu  eu  tueddiad- 
au  yn  naturiol  a  moesol.  Rhaid  cydnabod  fod 
gwirionedd  dwfn  yn  gorwedd  yn  y  ddeddf  hon, 
ac  yn  y  Beibl  y  mae,  nid  yn  wirionedd  newydd, 
wedi  ei  ddarganfod  yn  ddiweddar,  ond  yn  hen 
wirionedd.  "Mewn  anwiredd  y'm  lluniwyd.'' 
Ond  nid  ydyw  euogrwydd  yn  etifeddol.  Yn  ol 
cyfansoddiad  naturiol  dyn,  nis  gall  etifeddu 
euogrwydd  dyn  arall,  mwy  nag  y  gall  etifeddu 
cyfiawnder  un  arah.  Os  ydyw  \x  hiHogaeth  yn 
etifeddu  naiU  ai  gwendidau  neu  nerth  corfìforol 
eu  rhieni,  eu  tymerau,  a'u  tueddiadau  yn  dda  neu 
yn  ddrwg,  a  thrwy  hyny  yn  eu  dwyn  i  ddyoddef 
neu  i  fwynhau  ar  gyfrif  eu  cysylltiad  a'u  rhieni, 
eto  nid  ydyw  hyn  yn  penderfynu  eu  tynged.  Nid 
yw  rhieni  dyn  yn  cyfansoddi  ei  dynged,  fel  yr 
liaera  yr  athronydd  anianol.  Er  bod  yn  ngafael 
deddf  etifeddiad,  eto  fel  bod  rhydd  a  moesol, 
hunan-ymwybodol,  ac  un  yn  meddu  ymwybydd- 
iaeth  o  ddeddf  foesol  ynddo  ei  hun,  un  yn  meddu 
ewyllys  rydd  i  ffurfio  ei  benderfyniadau  ei  hun, 
y  mae  efe  uwchlaw  i'r  ddeddf  hon,  ac  yn  ddigon 
mawr  i  fîurfio  ei  gymeriad  a'i  gyfrifoldeb  ei  hun. 
Nid  ydyw  etifeddiad  yn  íîurfio  tynged  neb.     Nid 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  NA  TUR.  121 

tyngedfeniaeth  foesol  ydyw,     Cwynai  yr  luddew- 

on  }n  Babilon  eu  bod  yn  dyoddef  ar  gyfrif  pech- 

odau  eu  tadau,  a'u  hoif  ddiareb  oedd:  "Y  tadau 

a   fw}tasant   rawnwin    surion,   ac   ar   ddanedd   y 

plant  y  mae  y  dincod,"     Jer.  31:  29,     GaL  5:  7, 

Ezeciel    18:   2.      Xid  oeddynt     }"n    ewyllysgar  i 

addef  eu  bod  yn  dyoddef  ar  gyfrif  eu  pechodau 

eu  hunain:  mynent  fod  eu  holl  ddyoddeíìadau  yn 

ganlyniad   pechodau    eu    hynatiaiti.      Teimlai   yr 

íuddew  y  pryd  hwn  anhawsder  i  esbonio  Deddf 

Etifeddiad,  ac  yr  oedd  ei  esboniad  arni  yn  deb}"g, 

yn  ol  y  ddiareb  hon,  i  esboniad  Tyngedfenwyr  yr 

oes  hon.     Haerant  eu  bod  hwy  yn  dyoddef  am 

bechodau   nad   oeddynt  yn   gyfrifol   am   danynt. 

Ond  dyma  atebiad  yr  Arghvydd  trwy  y  proffwyd 

"Fel  y  mae  byw  fi,  medd  yr  Arghvydd  Dduw, 

ni  bydd   i   chwi  arfer  y   ddiareb   hon   yn   IsraeL 

Wele,  yr  hoh  eneidiau  eiddo  fi  ydynt:  fel  enaid 

y  tad  fehy  hefyd  enaid  y  mab,  eiddo  fì  ydynt;  a'r 

enaid  a  Decho  hwnw  a  fydd  marw,"  Ezeciel  18: 

3.  4.     Gan  fod  pob  enaid  yn  perthyn  i  Dduw  fel 

}'  mae  yn  perthyn  i'w  dad  naturiol:  a  chan  fod 

pob  un  yn  awr  dan  gosbedigaeth  ei  bechod  ei 

hun,   nid  yw   etifeddiad   yn    dynged   foesol.      Xi 

ddcmnir  neb,   ac   ni   ddamniwyd   neb,   ar   gyfrif 

l^echod  neb,  ond  ei  bechod  ei  hun. 
8 


PREGETH   VI. 


V     BEDWAREDD     WYRTH,      SEE    YR     YM- 
GNAWDOLIAD    A     GWYDDOREG. 

"A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn 
ein  plith  ni  (ac  ni  a  welsom  ei  ogoniant  Et,  gogoniant 
megys  yr  Unig-anedig  oddiwrth  y  Tad)  yn  llawn  gras  a 
gwirionedd." — loan  1:14. 

Y  mae  yr  iaith  yma  yn  eglur,  a'r  gosodiad  yn 
syml  ac  adnabyddus;  eto,  pwy  all  fesur  ei  ddyfn- 
der?  "A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd."  Gel- 
wir  ef  yn  Air  (Logos)  am  mai  efe  sydd  yn  dad- 
guddio  meddyHau  y  Duwdod,  ac  yn  cyfranu 
gwybodaeth.  Nid  oes  ameuaeth  nad  am  y  rhes- 
wm  ei  fod  ef  fel  person  yn  rhinwedd  ei  swydd, 
yn  ddadguddiwr  o'r  Anfeidrol  a'r  Anmhenodol, 
y  cymwysir  ato  yr  enw  hwn.  Pwy  yw  y  Gair  a 
wnaethpwyd  yn  gnawd?  Pa  beth  a  wnaeth  efe? 
Pa  beth  yw  ei  haiies  ef?  Yn  atebiad  i'r  cwest- 
iynau  hyn  cawn  bedwar  gosodiad  gan  loan  am 
dano.  (a)  ''Yn  y  dechreuad  yr  oedd  y  Gair." 
Nid  yw  y  gair  "dechreuad"  yma  yn  golygti  dech- 
reuad  y  greadigaeth,  neu  ddechreuad  yr  oesoedd 
creadigol;   eithr  gair  anmhenodol   ydyw.      Cyf- 


Y  BEDiVAREDD  WYRTIL  123 

eiria  at  ddechreuad  pa  bryd  bynag,  neu  pa  le 
bynag-  y  gallai  gymeryd  lle.  Yn  y  dechreuad 
yr  "oedd."  Xid  yn  y  dechreuad  y  dechreuodd 
efe  fodoh,  oblegid  yr  oedd  efe  yn  bodoU  eisoes. 
Nis  gehir  defnyddio  dull  cryfach  i  fynegu  ei  fod 
3"n  dragwyddol  ddiddechreu.  (b)  A'r  Gair  oedd 
gyda  Duw.  Gan  hyny  nid  dylanwad  ac  nid  duU 
o  weithredu  ydoedd  y  Gair,  ond  Person  yn 
bodoH  ynddo  ac  o  hono  ei  hun,  ac  mewn  cym- 
deithas  bresenol  a  Duw.  (c)  "A  Duw  oedd  y 
Gair."  Y  mae  y  gosodiad.au  hyn  mor  eglur  a 
S}'ml,  er  eu  bod  yn  cynwys  y  g'AYÌrioneddau  uch- 
af  a  dyfnaf,  fel  nad  oes  angen  eu  hegluro.  "A 
Duw  oedd  y  Gair;"  nid  Duw  israddol,  fel  yr 
haera  yr  Undodiaid  yn  y  dyddiau  hyn,  ond  Un 
yn  gyd-dragwyddol  a  gogyfuwch  â  Duw;  "gwir 
Dduw  o  wir  Dduw."  (ch)  Y  mae  y  Gair  yn  Gre- 
awdwr  pob  peth;  yn  ffynoneU  bywyd  pob  peth; 
yn  rhoddi  goleuni  i  bob  dyn  ar  sydd  yn  dyfod 
i'r  byd.  A  ydych  chwi  yn  sylwi  fel  y  mae  loan 
yn  pentyru  meddyhau  ar  eu  gilydd  mewn  ych- 
}'dig  frawddegau  wrth  ddweyd  pwy  ydyw  y  Gair 
a  wnaethpwyd  yn  gnawd?  Yma  chwi  a  gewch 
ei  BersonoHaeth,  ei  Dragwyddoldeb,  ei  Dduw- 
(dod,  a'Ì  waith  fel  Creawdwr  pob  peth. 


12  4  CREF YDD  A  GWYDDO REG. 

Y  Person  hwn  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a 
drigodd  yn  ein  pHth  ni.  Yn  y  testyn  y  mae  loan 
vn  cyraedd  yr  eithafnod  yn  ei  hanes,  seí  yr  am- 
lygiad  personol  a  wnaeth  o  hono  ei  hnn  yn  y 
natiir  ddynol.  Ar  ol  dangos  ei  fod  yn  Ddnw,  a 
bod  pob  peth  wedi  eu  gwneuthur  trwyddo  ef„ 
dangosir  yma  yr  hyn  y  gwnaethpwyd  ef  ei  hun,, 
sef  yn  gn.awd.  Hyny  yw,  daeth  i  undeB  â'r  natur 
ddynol  yn  gyflawn.  Dyma  bwynt  uchaf  y 
gweithrediadaii  dwyfol  trwy  holl  hanes  y  gread- 
igaeth — ymgnawdoHad  y  Tragwyddol  Fab. 
Hon  yw  y  bedwaredd  wyrth,  a'r  olaf,  o  eiddo  y 
Duwdod  am  byth.  Nis  gehir  myned  tu  draw  î 
hon  yn  hoH  hanes  y  dyfodoL 

Ar  ol  y  sylwadau  hyn,  dyhvn  ddweyd  nad  wyf 
yn  meddwl  sylwi  yn  uniongyrchol  ar  yr  ym- 
gnawdoHad  ynddo  ei  hun.  Fy  amcan  ydyw 
dangos  hyn :  Ar  ol  sefydhi  ein  crediniaetli  ar 
syHaen  wyddonol  yn  y  tair  gwyrth  y  gehvais  eich 
sylw  atynt  yn  flaenorol,  neu  ar  y  tri  ymyriad 
dwyfol,  y  mae  genym  syHaen  eang  a  chadarn  i'n 
crediniaeth  yn  ngwyrth  fawr  yr  efengyl,  sef  yr 
ymgnawdoHad.  Os  yw  y  wyddoniaeth  fwyaf 
vmddiriedol,  ie,  a  hyd  yn  nod  y  ddamcaniaeth 
fwvaf  anvmddiriedol,  fel  Agnosticiaeth,  yn  gor- 


Y  BEDWAREDD  WYRTH.  125 

tod  addef  fod  \\\  rhaid  cael  ymyriad  d\v\fol  i 
ddwyn  y  bydysawd  i  fod  o  ddim:  ac  yn  mhell- 
ach,  os  ydyw  yn  gorfod  addef  mai  trwy  ^myriad 
yr  un  gallii  }•  trowyd  y  fynwent  faterol  hon  yn 
gyfaneddle  byw}d,  y  gwisgwyd  hi  à  gogoniant 
trwy  adgyfodiad,  ac  y  llanwyd  hi  â  phreswylwyr; 
neu  os  ydyw  yn  gorfod  addef  fod  yn  rhaid  cael 
ym^TÌad  dwyfol  i  rychwantu  }■  gagendor  rhwng 
yr  anifail  a  d}"n.  ar  ba  dir  y  geUir  gwrthod  y 
syniad  nad  aUai  yr  im  gallu  anfeidrol  ymyryd 
\\\  wyrthiol  }"  bedwaredd  waith.  drwy  ymgnawd- 
oHad  y  Tragwyddol  Fab.  i  adferu  trefn  a  dwyn 
bywyd  newydd  i  fod  yn  y  byd  moesol  a  syrthiodd 
i  annhrefn  trwy  bechod?  A  ddywedwch  chwi 
íod  hyn  yn  ddirgelwch  annirnadwy?  FeUy  hef- 
yd  y  mae  y  tair  gwyrth  gyntaf — creu  o  ddim, 
creu  bywyd.  creu  dyn — yn  ddyfnderoedd  yn 
galw  ar  ddyfnderoedd.  C)  ganlyniad.  nis  gehir 
mewn  un  modd  wrthod  yr  ymyriad  olaf.  am  ei 
fod  yn  ddirgehvch.  Os  yw  yr  anianydd  yn  cael 
ei  ddal  gan  syndod  wrth  syhvi  ar  y  trefniadati 
manwh  y  cyfaddasiadau  cywrain.  a  wehr  yn  myd 
y  bywyd  anianyddoh  a  hyny  ttiag  at  ei  wehh.ati 
a'i  ddyrchafu.  paham  y  try  ei  syndod  yn  ameti- 
aeth  wrth  weled  moddion   neihdtiol  vn   cael   ett 


120  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

cyfaddasu  tiiag  at  ddyrchafu  y  byd  moesol  mewn 
gwirionedd,  purdeb  a  heddwch?  I  hyn  yr  ym- 
ddangosodd  Mab  Duw.  Dyma  oedd  amcan  yr 
ymgnawdohad.  Yn  ngoleuni  yr  amcan  hwn  yn 
unig  y  gallwn  esbonio  ymyriad  y  fath  Weithred- 
ydd  Dwyfol  a  hanes  y  ddynoliaeth.  Daeth  yma 
i  eghiro  calon  Duw,  ei  Dad.  Nid  ei  briodol- 
iaethau  naturiol;  yr  oedd  cyfundraethau  afrifed  o 
fydoedd,  heuhau  uwch  heuhau,  y  rhai  a  neid- 
iasant  i  fod  am  y  cyntaf  o  dan  ddylanwad  y 
wyrth  gyntaf,  yn  dadguddio  y  rhai  hyn.  Nid 
míawredd  ei  doethineb  fel  saerniydd  y  greadig- 
aeth;  yr  oedd  yr  ail  wyrth,  yn  nhrefniad  y  bywyd 
llysieuol  ac  anifeilaidd,  yn  dadguddio  hon.  Nid 
ei  ddeall  ac  ysbrydolrwydd  ei  natur  yn  unig, 
oblegid  yr  oedd  y  drydedd  wyrth,  sef  creu  dyn 
ar  ei  lun  a'i  ddelw,  yn  amlygu  ei  briodohaethau 
moesol.  Gall  y  nefoedd  ddatgan  gogoniant 
Duw,  a'r  fifurfafen  fynegu  gwaith  ei  ddwylaw  ef; 
ond  dyn  yn  unig  fel  y  mae  yn  berson  a  ahai  roddi 
dadguddiad  o'i  briodoleddau  moesol.  Priodol- 
edd  person,  ac  nid  pethau,  ydyw  y  moesol.  Dyn 
yn  unig  a  allasai  roddi  dadguddiad  moesol. 
Daeth  y  Gair,  y  Person  Dwyfol  hwn,  i  undeb  a 
dynohaeth  i'r  dyben  o  ddadguddio  calon  Duw  i'r 


Y  BEDWARHDD  U'YRTH.  127 

byd.  Dywed  y  gwyddonydd  mai  hanfod  bywyd 
yd}'w  gAvres.  Gallaf  finau  ddweyd  fod  Mab 
Dnw  wedi  dyfod  mor  agos  at  y  dd}noliaeth  trwy 
yr  ymgnawdoHad,  ei  fywyd  hunan-aberthol,  a'i 
farwolaeth  lawnol,  fel  y  gall  deimlo  gwres  cariad 
y  fynwes  ddwyfol  tuag  ati.  Mor  resymol  yw  hyn 
oU!  Mor  ardderchog  ydyw  yr  ymyriadau  dwyf- 
ol  hyn!  Pedair  gwyrth  fawr  y  Duwdod — 
gwyrthiau  olynol,  y  rhai  sydd  yn  ymddyrchafu 
y  naill  ar  sail  y  han  fel  ystafelloedd  mewn  teml 
fawreddog.  Os  ydym  yn  credu  fod  Natur  a'i 
deddfau ;  os  ydym  yn  credu  yn  modolaeth  y  byw- 
yd  sydd  yn  bywhau  rhan  o  fater;  os  }'dym  yn 
credu  fod  dyn,  yr  hwn  sydd  yn  meddu  deall,  ym- 
wybyddiaeth  ac  anfarwoldeb;  os  ydym  yn 
credu  y  pethau  hyn  oll,  yma  yr  ydym  yn  cael  ein 
cau  i  mewn  i  gredu  yn  ngwyrth  olaf  Duw,  sef 
A'mgnawdohad,  trwy  yr  hwn  y  dadguddir  trugar- 
edd  a  gras  at  fyd  gwrthryfelgar. 

I. — Perthynas  yr  ymgnawdoHad  â  natur  yn 
gyíîredinol. 

"Y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a  drig- 
odd  yn  ein  pHth  ni."  Trwy  ymgnawdoHad  y 
Gair  nan\\yd  y  gagendor  oedd  rhwng  Duw  a'r 
greadigaeth,  a  hyny  yn  ei  hoH  adranau,  yn  wel- 


128  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

edig  ac  yn  anweledig,  yn  faterol  ac  yn  ysbrydol. 
Onid  oes  yma  ddyeithrwch!  Tragwyddol  Fab 
Duw  vn  fab  }"  dyn ;  ac  o  ochr  ei  fam  yn  rhan  o'r 
greadigaeth.  Llanwodd  ef  ei  hun  }'  gagendor 
oedd  yn  bodoh  yn  y  dechreuad  rhwng  mater  a 
bywyd,  canys  "ynddo  ef  yr  oedd  bywyd;  ac  efe 
hefyd  a  lanwodd  y  gagendor  ddofn  oedd  rhwng 
y  bywyd  anifeilaidd  a'r  bywyd  deaUol.  rhesymol 
a  moesol  mewn  dyn.  Yn  awr,  wele  y  gagendor  a 
fodolai  rhwng  y  Creawdwr  a'r  greadigaeth  yn 
cael  ei  llenwi  i  fyny.  Tra  yr  ydym  ni  vn  sefyll 
mewn  syndod  addolgar  uwchben  ffaith  fawr  yr 
ymgnawTÌohad  yn  ei  pherthynas  ag  achos  y 
ddynohaeth  syrthiedig,  llefara  y  Beibl  am  y 
ffaith  hoii  mewn  cysyUtiad  Uawer  eangach. 
''Gwedi  iddo  hysbysu  i  ni  ddirgelwch  ei  ewyUys, 
yn  ol  ei  foddlonrwydd  ei  hun,  yr  hon  a  arfaeth- 
asai  efe  ynddo  ei  hun;  fel  yn  ngoruchwyhaeth 
cyílawnder  yr  amseroedd  y  gaUai  grynhoi  yn 
nghyd  yn  Nghrist  yr  hoU  bethau  sydd  yn  }•  nef- 
oedd  ac  ar  y  ddaear,  ynddo  ef ;"  Eph.  1:9,10. 
Meddwl  y  gair  "crynhoi  yn  nghyd  yn  Xghrist" 
yma  ydyw  s}-mio  i  fyny;  a  chwi  a  wehvch  fod  y 
gair  vn  cael  ei  ddefnyddio  yma  yn  yr  ystyr  eang- 
af,  i  olygu  undeb  y  Duw-ddyn  a'r  hoU  greadig- 


} '  BED WA REDD  WYRTH.  129 

aeth.  Ynddo  ef  y  mae  yr  hoU  g-readigaeth  yn 
cvraedd  ei  hunoHaeth.  Efe  ydyw  c\vhvm  ei 
hundel).  a  chanoh)wynt  ei  gydgyfarfyddiad.  Pa 
l3eth  svdd  niewn  gwyddoniaeth  ddiweddar  ar 
undod  y  g'readigaeth.  nad  ydyw  yn  cael  ei  f}n- 
egu  yn  y  gosodiad  hwn?  Yn  nghanol  hifeiriant 
cyfnewidiol  Xatur,  mynega  yr  Apostol  fod  }t 
oh,  yn  ol  yr  arfaeth  dragwyddol,  )n  tueddu  at 
ei  ganollíwynt  yn  y  "Gair  a  wnaethpwyd  yn 
gnawd."  Fel  yr  oedd  y  tabernacl  a  adeiladwyd 
yn  yr  aniahvch  o'r  greadigaeth  yma.  ei  goed,  ei 
leni,  ei  arian  a'i  aur — pob  peth  oddieithr  yr  ar- 
w}-ddhm  dwyfol  hwnw  a  enynai  yn  l^arhaus  ar 
w}-neb  y  drugareddfa ;  fehy  hefyd  am  y  tal^ernacl 
yn  yr  nwn  y  preswyh  y  Gair.  O  ran  ei  gorff,  o 
ran  ei  fywyd  naturioh  ac  o  ran  ei  ysbryd  anfar- 
wol — pob  peth  ond  y  Person  Dwyfol,  y  mae  efe 
yn  rhan  o'r  greadigaeth.  Xis  gall  y  Duwdod 
mawr  ddinystrio  hyd  yn  nod  mater  y  greadig- 
aeth  mwy  heb  ddinystrio  corlî  yr  lesu.  Fel  hvn, 
mewn  undeb  a'i  Berson  ef  ymddengys  ^'^atur 
mewn  goleuni  newydd,  a  chynydda  dyddordeb 
yr  }mchwihad  a  wneir  i'w  rhyfeddodau.  Er  i 
Avyddoreg  naturiol  drefnu  ei  dosraniadau  a'i 
chvferbvniadau,  a  hunio  vn  fanwl  ei  darnodiad- 


T30  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

au  o  ddeddfau,  egnion,  a  bywyd,  eto  syrth  yn 
llawn  mor  fyr  i  egluro  gwirioneddau  uchaf  Nat- 
ur  ag  y  gwna  duwinyddiaeth  gyfundraethol  i 
fynegu  y  ddoethineb  ddofn,  a'r  cariad  Dwyfol 
a  ddadguddir  yn  nysgeidiaeth  Mab  y  dyn. 

Yn  awr,  teifl  hyn,  sef  perthynas  y  Duw-ddyn 
a'r  holl  greadigaeth,  oleuni  newydd  ar  rai  ymad- 
roddion  yn  y  Testament  Newydd.  Efe,  ie,  yn 
sefyllfa  ei  ddarostyngiad,  ydyw  y  Person  mawr 
''trwy  yr  hwn  y  gwnaeth  efe  y  bydoedd;"  ''ac 
sydd  yn  cynal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth ;"  "heb- 
ddo  ef  ni  wnaethpwyd  dim  ar  a  wnaethpwyd;'' 
''ac  ynado  ef  y  mae  pob  peth  yn  cyd-sefyll."  O 
dan  ei  law  ef  y  fìfuríìwyd  yr  oesoedd  creadigol,  y 
rhai  a  gynyddant  mewn  gogoniant  o  gyfnod  î 
gyfnod.  Yno  yr  ymddangosodd  bywyd  yn  eî 
wahano'l  raddau,  gan  addurno  mynwent  marwol- 
aeth,  a'i  llenwi  a  phlant  byw  a  chwareus.  Ar 
derfynau  yr  oesau  hyny  ymddangosodd  dyn,  "yr 
hwn  a  wnaed  ychydig  yn  is  na'r  angyHon;"  ond 
yn  nghyflawnder  yr  amser  dyma  y  dirgelwch 
oedd  guddiedig  er  dechreuad  y  byd,  y  dirgelwch 
oedd  yn  gweithio  yn  barhaus  y  tu  ol  i  ddrama 
fawr  Natur,  wedi  ei  ddadguddio.  "Yn  ddiddadl, 
mawr  yw    dirgelwch     duwioldeb,     Duw  a  ym- 


V  BED  WAREDD  U  'YÁ'  TH.  I  3  I 

ddangosodd  yn  y  cnawd."  Yn  ngwraidd  y  bri- 
odas  hon  rhwng  Person  y  Gair  a  natur  greadigoh 
y  niae  syh'aen  yr  hoU  wyrthiau  ysbrydol  a  gy- 
merant  le  yn  nghyfnewidiad  natur  elynol  pech- 
adur  i  fod  yn  blentyn  i  Dduw.  Xid  wyf  \\\ 
meddwl  fy  mod  yn  honi  gormod  wrth  ddweyd 
fod  yr  oes  hon  yn  deah  yr  ymadroddion  byrion 
a  Uwythog  a  gofîhawycl,  am  berthynas  y  Duw- 
ddyn  a'r  greadigaeth.  yn  weU  na'r  oesoedd 
blaenoroL  Fel  yr  ydym  yn  treicldio  i  hanes  y 
greadigaeth  yn  ei  pherthynas  â  dyn,  ac  yn  eí 
pherthynas  â  ]\Iab  y  dyn.  yr  ydym  yn  gweled  focl 
esboniad  yr  Oes  Apostolaidd  yn  Uawnach  ac  yn 
gyfoethocach  ar  y  ffeithiau  hyn  fel  yr  ydym  ni 
yn  cynyddu  mewn  gwybodaeth.  Pe  Uwyddai  y 
Dadblygwyr  i  broh  rywbryd  yn  y  dyfodol  nacl 
yw  dyn  yn  dcUm  oncl  cynyrch  Xatur:  pe  geUid 
proíì  rywbryd  mai  nid  trwy  act  uniongyrchol  y 
Uuniwyd  ei  goríî  ef,  ond  fod  hyny  wedi  cymervd 
Ue  trwy  ddadblygiad  graddol  am  oesoedd  afrifed. 
yna  byddai  i  wyddoreg  ddangos  perthynas  im- 
iongyrchol  dyn  a  X'atur.  a  thrwy  hyny  ddangos 
perthynas  hoU  Xatur  a'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn 
gnawd. 

Cvn  gadael  v  mater  hwn.  eadewch  i  ni  wnev  î 


132  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

un  sylw  yn  mhellach,  sef  fod  yr  ymgnawdohad 
yn  uno  ynddo  ei  hun  y  gwrthgyferbyniadau 
dyeithraf  a  phellaf  oddiwrth  eu  gilycid.  Yn  ol 
cyfansoddiad  ein  natur  y  mae  genym  syniad  am 
dri  gwrthrych — ein  hunain,  y  byd,  a  Duw,  ac  y 
mae  y  tri  hyn  wedi  rhoddi  bodolaeth  i'r  cyfun- 
draethau  mwyaf  dyrys  a  phehaf  oddiwrtli  eu  gil- 
ydd,  fel  y  mae  hanes  crefyddau  }'  byd  yn  y  gor- 
phenol  yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  gyda'r  cwest- 
iynau  a  gyfodant  oddiwrth  y  rhai  hyn.  Meddyl- 
iwch  (i)  ani  y  cyferbyniad  sydd  rhwng  mater  ac 
ysbryd,  am  uwchafiaeth  hoHol  yr  ysbrydol  ar  y 
materol,  yn  nghyd  aV  anmhosibilrwydd  i  ddwyn 
yr  ysbrydol  o  dan  yr  un  deddfau  a'r  materol.  Y 
gwrthgyferbyniad  sydd  rhwng  y  rhai  hyn  a 
roddodd  fodolaeth  i'r  Deuaeth,  yr  hon  sydd  yn 
nodweddu  yr  hoU  grefyddau  Dwyreiniol,  ac  o'r 
gwrthgyferbyniad  hwn  y  deiUiodd  y  syniad  íod 
drwg  yn  etifeddol  mewn  mater.  IMeddyhwch 
(2)  am  y  cyferbyniad  sydd  rhwng  y  mewnol  a'r 
gwrthrychol,  neu  y  s}-ni.ad  fod  Duw  yn  mhob 
peth,  neu  ei  fod  uwchlaw  pob  peth.  Efifaith  y 
syniad  cyntaf  ydyw  OU-dduwiaeth,  ac  effaith  yr 
ail  ydyw  Deistiaeth.  IMeddyhwch  eto  (3Ì  am  y 
cvferbvniad  svdd  rhwno-  v  meidrol  a'r  anfeidrol. 


V  BEDU 'A REDD  1 1 ' YR TH.  133 

vr  hvn  a  roddodd  fodolaeth  i'r  syniad  o  hanfod- 
iad  cadwen  faith  o  gyfryngau  rhwng  Duw  a  dyn. 
Yn  awr  y  mae  yr  ymgnawdohad  \\\  uno  yr  hoh 
wrthgyferbyniadau  hyn  mewn  cwhvm  o  undeb 
annatodoL  Yn  ymgnawdohad  y  Gair  unwyd  y 
materol  a'r  ysbrydoh  y  mewnol  a'r  gwrthrychoL 
y  meidrol  a'r  anfeidroL  Xid  y  naturioL  fel  y 
myn  rhai/''  yw  mesur  yr  ysbrydoL  oblegid  ni 
byddai  hyny  yn  ddim  ond  gwneyd  y  heiaf  yn 
fesur  y  mwyaf.  Fel  hyn,  y  mae  dirgehvch  new- 
ydd  o  ymgnawdohad  y  ]\Iab.  yr  hwn  yw  syhaen 
cldofn  Cristionogaeth,  yn  cynwys  ynddo  ei  hun 
ehenau  goreu  hoh  ddamcanion  meibion  dynion. 
II. — Perthvnas  v  Gair  a'r  ddvnohaeth. 


*Fel  mai  yr  hyn  a  gyfranodd  gwyddoreg  i  grefydd  ydyw  am- 
ddiffyn  naturioldeb  y  goruwch  nattiriol,  medd  Proffeswr  Drtim- 
mond,  felly,  rhodd  crefydd  i  wyddoreg  ydyw  dangos  gortiwch 
naturioldeb  y  naturiol."  iNatûral  Law  in  the  Spiritua!  World — 
tudal.  22.)  Àmddiffyn  y  syniad  cyntaf,  set  naturioldeb  y  gor- 
uwch  naturiol,  ydyw  amcan  Drummond  yn  ei  lyfr:  ond  yr  olaf 
ydyw  amcan  y  Beibl.  sef  dangos  fod  y  naturiol  yn  oruwch  na- 
turiol,  neu  mewn  geiriau  eraill  fod  pob  deddf  naturiol  yn  foesol, 
ac  yn  rhan  o  undod  moesol.  Y  mae  ef  yn  dysgwyl  gweled  v 
diwrnod  yn  gwawrio  pan  y  bydd  dynion  yn  cydnabod  yn  mhob 
man  yn  awdurdod  anmhersonol  deddf  yn  aw'durdod  Duw.  Yr 
wyf  yn  anghydweled  a  rhesymeg  Proffeswr  Drummond,  a  rhaì 
svdd  yn  ei  ddylyn.  Dywed,  "Y  mwyaf  yn  mysg  deddfau  duw- 
inyddol  ydyw'dêddfau' natur  mewn  fhith-ymd'dangosiad;"  ond  yr 
wyf  lì  yii  d'al  mai  y  deddfau  mwyaf  yn  mysgdeddfau  natur  ydy'w 
de'ddfau  duwinyd'dol;  ac  nid  gwahaniaeth  geiriol  ydyw  'hŵn. 
Haera  yn  mhellach,  fod  deddfau  natur  yn  parhau  trwy  y  cylch 
ysbrydol,  heb  newid  mewn  un  modd  i  gyfarfod  amgylchiadau 
newyddion,  ond  eu  bod  yn  parhau  yr  un.  Yn  hytrach,  iaith  y 
Beibl  ydyw  fod  deddfau"  ysbrydol,  '''  Mì/nn  Duil\"  y'n  rhedeg  ac  yn 
treidd'io  'trwv  y  byd  naturiol,  ác  hebddynt  ni  byddai  un  ystyr  i 
natur  o  gwbl.  '  Dywed  ef,  "Y  gwirionedd  fel  y  mae  mewn  nátur 
sydd  yn  esbonio  y  dadguddiad  i  ni;"'  ond  yn  oì  y  Beibl  y  gwirion- 
edd  fel  y  mae  yn  yr  lesu  sydd  yn  egluro  yn  unig  i  ni  undod 
uatur  a'i  deddf'au.  '  Xid  yw  y  dda'ear  "ond  c'ysgod  y  nefoedd," 


134  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

"A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,"  nen  vn 

hytrach,  "A'r  Gair  a  ddaeth  yn  ddyn."     Nid  dyn 

mewn  ymddangosiad,     ond  gwir     ddyn,  un  yn 

meddu  ymwybodolrwydd   personol  o   bob  peth 

ag  sydd  ddynol,  fel  y  mae  yn  meddu  ymwybod- 

olrwydd  o  bob  peth  sydd  yn  ddwyfol.     Dyma  y 

Person,  yr  hwn  a  greodd  ddyn  ar  ei  ddelw,  yn 

ymddangO'S  ei  hun  ar  ddelw  dyn:  "Yr  hoh  afon- 

ydd  a  redant  i'r  mor,"  medd  Solomon;  "O'r  lle 

daeth  yr  afonydd,     yno  y  dychwelant  eilwaith." 

Y  math  o  gylch  fel  hyn  ydyw  holl  Natur.    Y  mae 

y  gwynt  yn  myned  yn  ei  gwmpasoedd.     Yr  un 

modd  am  fywyd  dynol;  math  o  gylch  ydyw  }n- 

tau.     Yr  anadl  a  oUyngir  ahan  ydyw  yr  anadl  a 

dynir  i  mewn,  a'r  anadl  a  dynir  i  mewn  ydyw  yr 

un  a  oüyngir  ahan.     Ond     yma,    pan  ddaeth  y 

Gair  yn  ddyn,  dyma  afon  bywyd,  yr  hon  oedd 

yn  ffynonellu  yn  mherson  y  Tragwyddol  Fab  fel 

Duw,  ac  yn  rhedeg  i  fywhau  pob  peth  byw  yn  y 

greadigaeth,  yn  troi  yn  ol  i  fywhau  ei  ddynol- 

iaeth  ef  ei  hun.     "Mawr  yw  dirgelwch  duwiol- 

deb,  Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd."      Dy- 

wedwch,  os  mynwch  chwi,  fod  tuedd  yn  mhob 

Ysbryd  i  ymuno^  â  chorfif,  neu  mai  terfyniad  eith- 

af  y  drychfeddyliau  dwyfol  ydyw  ymgorfforiad, 


r  BEDll'AREDD  WYRTH. 


135 


a  hyny  yn  y  fath  fodd  fel  nad  yw  hoU  arddangos- 
ion  Xatur  yn  ddim  ond  drychfeddyhau  }-sbr}dol 
wedi  eu  gwisgo  mewn  coríî;  eto  nid  yw  hyn  yn 
tafiu  goleuni  ar  yr  ymgnawdohad,   oblegid  nid 
drychfeddwl  sydd  yma     wedi     ymwisgo    mewn 
corff,  ond  ]\Iab  Duw,  yr  Ail  Berson  yn  yr  han- 
fod  ddwyfol,  wedi  dytod  yn  ddyn.     Dyma  y  Di- 
derfyn   o    fewn   terfynau   creadur;    ei   feddwî,   ei 
deimlad,  ei  brofiad,   ei  serch     a'i     ewyUys,    yn 
gweithredu  o  fewn  terfynau  fel  dyn.     Ar  un  Uaw 
daeth  ei  gorff  yn  ddarostyngedig  i  hoH  ddeddfau 
natur  fel  pob  coríî  arah,  hyd  nes  y  trawsnewid- 
iwyd  ef  yn  ei  adgyfodiad  o  feirw;  yr  un  modd 
am  ei  feddwl.  ymagorai  yn     raddol  yn  unol    a 
deddfau  pob  meddwl  meidrol,  fel  y  daeth  i  dde- 
aU  yn  raddol  ei  fod  yn  Dduw-ddyn.     Yr  oeddwn 
yn  meddwl  gwneyd  dau  syhv  yn  y  fan  hon. 

I.  Xid  oedd  ei  ymgnawdohad  ef  yn  efîaith  yr 
hvn  a  ehvir  yn  ddecldf  etifeddiad  (law  of  hered- 
itv),  ar  yr  hon  y  rhoddir  cymaint  o  bwys  yn  y 
dyddiau  hyn. 

XI  fvnem  ddweyd  nad  yw  y  ddeddf  hon  yn 
meddu  dylanwad  pwysig  yn  hanes  y  greadigaeth 
fywydoL  Y  drindod  bwysig  sydd  yn  perthyn  i 
ddvn  vdvw  Personohaeth,  Etifeddiad     ac    Am- 


136  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

gylchiadaii.  Xid  oes  un  o'r  tri  hvn  yn  annibynol 
ar  y  llaU  yn  meddu  dylanwad  hohaUuog.  GaU 
nerth  y  duedd  etifeddol  gael  ei  cJiymedroh  a'i 
gorchfygu  gan  amgylchiadau ;  a  gall  etifeddiad 
ac  amgylchiadau  gael  eu  Uywodraethu  gan  nerth 
personohaeth  neu  aUu  yr  ewyllys.  Heb  hyn,  ni 
buasai  dyn,  fel  y  gwyddoch,  ond  creadur  yn 
ngafael  tynged,  a'r  dynged  hono  wedi  ei  phen- 
derfynu  cyn  iddo  wneyd  ei  ymddangosiad  ar  y 
ddaear.  Ond  y  mae  gan  bob  dyn  ewyhys  o'r 
eiddo  ei  hun  i  benderfynu  ei  dynged.  Er  iddo 
ddyfod  i'r  byd  yn  etifedd  ar  dueddiadau,  }'  rhai 
sydd  yn  ei  erbyn,  a  chael  ei  daflu  i  noíìo  ar  íîrwd 
amgylchiadau,  eto,  o  herwydd  nerth  ei  e\vyl!ys 
gall  ddyfod  yn  rhywbeth  hohol  wahanol  i'r  hyn 
fuasai  o  dan  ddylanwad  deddf  etifeddiad  ac  am- 
gylchiadau.  Ond  pa  faint  bynag  o  ddylanwad 
sydd  gan  etifeddiad  ac  amgylcliiadau  ar  ddyn, 
cyn  ac  wedi  ei  ddyfodiad  i'r  byd,  y  niae  ym- 
gnawdohad  Crist  yn  dyrysu  y  ddeddf  lion  yn 
hohoL  Xid  yw  dyn  yn  meddu  rhan  }-n  y  weith- 
red  fwyaf  a  gymerodd  le  )'n  hywodraeth  Duw, 
ond  y  mae  y  ferch  yn  meddu  rhan  ynddi.  Xis 
gahwn  esbo'uio  yr  ymgnawdohad,  na  bywyd 
Crist,   yn   ngoleuni   deddf  etifeddiad.      X'id  cyn- 


r  BEDIÌAREDD    WYRrH.  I37 

yrch  o  natur  a  bywyd  yr  Inddew  }doedd  eíe ;  ac 
nid  cynyrch  yr  amgyLhiadan  y  magwyd  ef  yn- 
ddynt;  ond  rhywl^etli  annhraethol  {\\\.  Ym- 
ddangosodd  mewn  byd  hawn  o  ddeddfau,  ac 
mewn  teuhi  ag  y  mac  eu  dyfodiad  i'r  byd  yn  cael 
ei  lywodraetnu  gan  un  ddeddf  íawr,  ond  y  mae 
ei  ymddangosiad  ef  yn  eithriad,  a'r  unig  eithriad, 
i'r  ddeddf  hon.  Yr  unig  esboniad  ar  y  weithred 
fawr  hon  ydyw  gair  yr  angel  wrth  ]\Iair,  "Yr  Ys- 
bryd  Glan  a  ddaw  arnat  ti,  a  nerth  \  Goruchaf 
a'th  gysgoda  di;  am  hyny  hefyd  y  peth  sanctaidd 
a  aner  o  honot  ti  a  elwir  yn  Fab  Duw."  "Ac 
wele,  ti  a  gei  feichiogi  yn  dy  groth,  ac  a  esgori 
ar  fab,  ac  a  elwi  ei  enw  ef  lesu.  Hwn  fydd  mawr, 
ac  a  ehvir  yn  fab  y  Goruchaf,"  Luc  i:  31,  35. 
Fel  hyn,  trwy  weithrediad  yr  Ysbryd  Glan,  a 
hyny  heb  gyfranu  dim  o'i  hanfod  ei  hun,  cym- 
wyswyd  dynohaeth  y  Gwaredwr  yn  y  l)ru,  yn 
dd}'nohaeth  gyflawn,  a  glan  oddiwrth  hvgr 
pechod,  a  gehvir  ef  yn  y  ddynohaeth  hono  yn 
Fab  Duw,  megys  yr  oedd  efe  cyn  hyny.  "Y  Gair 
a  ddaeth  yn  ddyn,"  a  hyny  o'i  ewyhys  ei  hun. 
Y  mae  dyn  yn  dyfod  i  mewn  i'w  etifeddiaeth,  yn 
dda  ac  yn  ddrwg,  yn  hohol  annibynol  ar  ei  ddew- 
9 


-138  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

isiad  ei  hun,  a  thu  ahan  i\v  ymwybodolrwydd. 
(jenir  ef  mewn  cartref,  dygir  ef  i  íyny  gan  deulu, 
amgylchynir  ef  a  dylanwadau  naturiol  a  moesol, 
a'r  oll  yn  annÌDynol  ar  ei  ewyllys  ef.  Yn  radd- 
ol  y  mae  yn  dyfod  i  ddeall  fod  ei  natur  yn  hŷn 
na'i  berson,  a  bod  y  natur  hono  yn  liygredig,  yn 
ngafael  llwgr,  yr  hyn  a  eilw  y  duwinydd  yn 
"bechod  gwreiddiol,"  a'r  anianydd  yn  "ddeddf 
etifeddiad,"  a'r  athronydd  "yn  ddeddf  parhad." 
Gelhr  dweyd  fod  y  tri  hyn  yn  cynwys  yr  un  eg- 
wyddor,  a  hono  ydyw,  teyrnasiad  deddf  mewn 
natur  ac  mewn  dyn;  bod  y  presenol  yn  codi  o'r 
gorphenol;  a  bod  y  dylanwadau  sydd  yn  effeith- 
io'  ar  ddyn  yn  hŷn  na'i  berson  ef.  Ond  daeth 
Mab  Duw  i'r  cnawd  o'i  ddewisiad  ei  hun,  ym- 
ddangosodd  mewn  teuhi,  ac  mewn  sefyllfa  neih- 
duol,  am  ei  fod  yn  ewyllysio  hyny.  Ac  uwchlaw 
hyn  oh,  ymddangosodd  yn  berffaith  annibynol 
ar  ddeddf  hwgr  moesol  trwy  etifeddiad.  "Y  petli 
sanctaidd  a  enir  O'  hoiiot  ti  a  elwir  yn  Fab  Duw." 
Dyma  syniad  newydd  i'r  byd — dyn  períîaith  lan 
oddiwrtli  Iwgr  pechod!  Ni  ddarfu  i'r  byd  pag- 
anaidd  freuddwydio  erioed  am  y  posibilrwydd  i 
ddyn  períìfaith  sanctaidd  ymddangos  yn  mysg 
meibion  clvnion. 


]'  BEDWAREDD  U'YRrH.  139 

2.  Dirgelwch  uiicleb  y  ddwy  natur  yn  Aíher- 
son  y  Gair. 

Xid  wyf  vn  meddwl  y  geUir  dweyd  dim  newydd 
ar  y  dirgehvch  mawr  hwn;  oblegid  y  mae  prif 
feddyhvyr  y  byd  wedi  bod  yn  myfyrio  uwch  ei 
ben  behach  er's  dros  bymtheg  cant  o  flynydd- 
oedd,  o  ddyddiau  Atlianasius  hyd  yn  awr.  Ac 
yr  wyf  yn  meddwl,  ar  ol  darhen  damcaniaeth 
Eutyches,  yr  hwn  oedd  yn  cymysgu  y  Xatur 
Ddwyfol  a'r  Ddynol;  a  damcaniaeth  wrthwyn- 
ebol  X'estorius  yn  gynar  yn  y  bumed  ganrif,  yr 
hwn  oedd  yn  dal  fod  y  Gair  nid  yn  unig  yn 
meddu  corff,  enaid  ac  ysbryd,  ond  hefyd  person 
dynol — y  gehir  crynhoi  hoh  wybodaeth  sicr  a 
diameuol  yr  eghvys  ar  y  pwnc  hwn  o  fewn  cvlch 
dwy  frawddeg  neu  dair.  A  dyna  ydynt.  "Y 
mae  yr  Arghvydd  lesu  o  ran  ei  berson  vn  wir 
Dduw  o'r  un  syhvedd  a'r  Tad,  ac  }  n  wir  ddyn  o'r 
un  syhvedd  a  ninau.  Y  mae  y  ddwy  natur  wedi 
eu  liuno  yn  ei  Berson;  eu  huno  heb  eu  cyfnewid, 
eu  huno  heb  eu  cymysgu,  a'u  huno  heb  y  pos- 
îbilrwydd  o'u  gwahanu."  Dyma  swm  gwybod- 
aeth  yr  eghvys  ar  y  mater  hwn. 

Y  mae  yn  wir  fod  athrawiaeth  yr  "Ymwaghad" 
Avedi   cael   syhv   rhai   o'r   prif   dduwinyddion    yn 


Í40  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yr  haner  caiirif  diweddaf.  Gair  yw  hwn  a  ddef- 
nyddir  gan  Paul  pan  yn  llefaru  am  ddarostyng- 
iad  Crist.  "Eithr  efe  a'i  dibrisiodd  (a'i  gwag- 
haodd — (ekenose)  ei  hun,  gan  gymeryd  arno  ag- 
wedd  gwas  ac  a  wnaed  mewn  cyffelybiaeth  dyn- 
ion;  a'igael  mewn  dull  fel  dyn,"  Phil.  2:7.  Ceir 
athrawiaeth  yr  ymwaghad  mewn  gwahanol  fifurf- 
iau,  ond  y  maent  oll  yn  golygu  fod  y  Mab,  y  Myâ 
Dwyfol,  wedi  diosg  ei  briodoliaethau  dwyfol  pan 
y  daeth  "mewn  duU  fel  dyn."  Chwi  a  wyddoch 
mai  syniad  yr  eglwys  yn  gyffredinol  ar  hyn  yd- 
yw,  na  ddarfu  i'r  Tragwyddol  Fab  waghau  ei 
hun  o'i  ymwybodolrwydd  fel  Person  Dwyfol,. 
nac  o'i  briodoliaethau,  ond  ddarfod  iddo'  ych- 
wanegu  ymwybodolrwydd  a  phroíìad  bywyd 
dynol,  yn  ei  hoU  derfynau,  at  ei  ymwybodol- 
rwydd  fel  Persoii  Dwyfol.  Yr  un  person  ydyw 
canolbwynt  y  ddwy  natur,  yr  hwn  sydd  yn 
meddu  ymwybodolrwydd  fel  Duw-ddyn;  a  thra 
na  pheidio'dd  a  gweithredu  fel  Duw  am  foment,. 
dechreuodd  weithredu  fel  dyn.  Yr  oedd  efe  yn 
Dduw,  ac  efe  a  barhaodd  fehy;  ond  daeth  yn 
ddyn.  Dyma,  meddaf,  ydyw  crediniaeth  yr  eg- 
Iwys  Gristioiiogo-1  fel  y  saif  yn  gyferbyniol  í 
athrawiaeth  yr  ymwaghad. 


y  BEDWAREDD  U'YRTH.  141 

Ym  tyb  i.  nid  ydyw  yr  hyn  a  elwir  athrawiaeth 
yr  ymwaghad  ^hcnosìs)  yn  ddim  ond  damcan- 
iaeth  esboniadoL  yn  yr  hon  y  ceisir  esbonio  dir- 
gelwch  anesboniadwy  yr  ymgnawdohad.  Peryg^l 
rhai  meddyhyyr  ydyw  }-mh}-fhau  trwy  f}-ned  vn 
ddoethach  na'r  hyn  a  ysgrifenwyd.  A  ohaniat- 
au  fod  y  Trag'wyddol  P^ab  wedi  ymwaghau  o'i 
"briodoHaethau  dwyfoh  pa  beth  a  ddaeth  o'r  rhai 
hyny  tra  yr  ydoedd  ar  y  ddaear?  A  dderbyniodd 
efe  hwynt  yn  ol  ar  derfyn  ei  fywyd  daearol]^  Pa 
fodd  y  gaU  person  a'i  briodohaethau  fodoh  am 
foment  ar  wahan?  Pe  buasai  yn  bosil)!  i  Ber- 
son  y  Gair  ymryddhau  oddiwrth.  neu  ymddiosg 
o'i  briodoHaethau  dwyfol.  onid  dynol  hohol  fu- 
asai  ei  ymddangosiad  a'i  fywyd  ar  y  ddaear? 
Ond  yr  oedd  ei  ddysgybhon  yn  gweled  ynddo 
ryw  un  Anfeidrol  fwy  na  dyn.  D}n.  a  dvn  per- 
ítaith.  mae  yn  wir.  ond  dyn  a'r  Duwdod  ynddo 
yn  trigo:  a'r  Duwdod  yn  amlygu  ei  him  tnvy  y 
dyn.  Dyma  yw  tystiolaeth  loan  yn  v  testyn, 
*'Xi  a  welsom  ei  ogoniant  ef.  gogoniant  megys 
yr  L  niganedig  oddiwrth  y  Tad."  "A'r  bywyd 
tragwyddoh  yr  hwn  oedd  gyda'r  Tad  ac  a  eghir- 
hawyd  i  ni."  i  loan  i :  2.  Xi  feddyhodd  Paul 
am  fvnvd  fod  atahad  wedi  cvmervd  lle  ar  weitli- 


I  4  2  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

garwch  Mab  Duw  pan  mewn  diiU  fel  dyn;  yn 
hytrach  dywed  ei  fod  yn  "cynal  pob  peth  trwy 
air  ei  nerth,"  "ac  mai  ynddo  ef  y  mae  pob  peth 
yn  cydsefyll."  Syniad  Paul  ydyw  fod  yr  un 
gallu  dwyfol  a  fu  yn  creu,  ac  yn  cynal  y  greadig- 
aeth  am  oesau,  yn  nerthol  weithredu  ynddo  tra 
yn  preswyho  yn  ein  phth  ni.  Mewn  gair,  trwy  yr 
ymgnawdohad,  ychwanegodd  y  Mab  ymwybod- 
olrwydd  a  phrofiad  o  dlodi,  gofidiau,  ofn,  pryd- 
er  un  cylch  o  fywyd,  at  ei  ymwybodolrwydd  fel 
Person  Dwyfol.  A  thra  yr  oedd  íîurf  ei  deim- 
lad,  ei  weithredoedd,  a'i  feddwl,  yn  ddynol,  eto 
yr  oeddynt  o  ran  eu  cynwysiad  yn  uwch-ddynol. 
Er  fod  íîurf  ddynol  ar  ei  wybodaeth,  yr  un  pryd,, 
y  mae  yn  amhvg  eu  bod  yn  gwreiddio  yn  ffynon- 
eU  ei  ymwybO'dolrwydd  fel  Person  Dwyfol.  Tra 
y  mae  ein  bywyd  ni  yn  hawn  o'r  cehyddydol,  ac 
nid  y  naturiol,  ein  gwybodaeth  yn  ffrwyth  pen- 
derfyniad  ein  hewyllysiau,  yn  sylfaenedig  ar  laf- 
ur  deallol,  ac  ar  brofiad,  yr  oedd  ei  wybodaeth 
ef  yn  tarddu  o  undeb  y  dynol  a'r  dwyfol.  Dyma 
y  rheswni  nad  ydyw  ef  yn  amlygu  cynydd  yn  ei 
wyl)odaeth.  Yr  oedd  mor  ddofn  a  chyflawn  yn 
nechreu  ei  weinidogaeth  ag  yn  ei  diwedd.  Nid 
vdvw  ei  feddvhau     vn    arddanofos    eu     bod  vn 


Y  BEDIVAREDD  WYRTH. 


143 


íîrwyth  astudiaeth  cldofn.  neu  nertli  cof  a  dy?g- 
eidiaeth,  ond  y  maent  yn  tarddu  o'^  feddwl  mor 
naturiol  a  phrydferth  a  thoriad  y  dail  yn  y  gwan- 
wyn, 

^^nddo  ef  y  cyraecldodd  y  ddynohaeth  ei  pher- 
fifeithrwydd.  Ynddo  ef  y  hanwyd  y  drychfeddwl 
dwyfol  am  ddyn  yn  gyflawn.  Ynddo  ef  y  cy- 
ffyrddodd  y  ddynohaeth  ag  uchelderau  y  natur 
ddwyfoL  Ynddo  ef  y  cyffyrddodd  y  natur 
ddwyfol  ag  ymylon  dyoddefiadau.  Dywedai  yr 
hen  athronydd  paganaidd  Portagoras,  "]\Iae  dyn 
yn  mesur  pob  peth."  Xis  gah  hyn  fod  yn  wir- 
ionedd  am  ddyn  fel  person  imigol,  ond  am  y 
dyn  períîaith  a  chyffredinol,  neu  y  ddynoliaeth 
fel  y  mae  yn  ^lab  y  dyn.  Yr  oedd  pobl  oes  yr  lesu 
ei  hun  yn  teimlo  ei  fod  yn  un  o  honynt  hwy,  ac 
y  mae  pobl  pob  oes,  yn  mysg  pob  Hwyth,  iaith  a 
chenedl  byth  ar  ol  hyny  yn  teimlo  fod  yr  lesu  yn 
cyffwrdd  â  hwy,  ac  yn  un  o  honynt.  ^Meddyl- 
iw'ch  am  fynyd  mor  amlochrog-  ydoedd  bvwyd  v 
Person  hwn.  Cyfunid  yn  ei  fywyd  ef  nerth  Duw 
a  thangnefedd  dyn  perffaith;  y  cydymdeimlad 
dyfnaf  a  dynion,  a  hyny  heb  ddysgwyl  eu  mawl: 
brenin  heb  ei  falchder:  tlodi  heb  ei  waradwydd: 
awdurdod  heb  drahausder:  aberth  heb  ei  Ìudw. 


144  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Dyma  y  Person  mawr  a  ddaeth  trwy  ddwfr  a 
gwaed.  Y  mae  hwn  yn  un  o'n  teuUi  ni.  Efe  yw 
ein  brawd  hynaf,  y  cyntafanedig  yn  mvsg  brod- 
yr  -awer.  Fe  rodd  ei  fywyd  drosom. 
III. — Ei  berthynas  a  Duw  Dad. 
Y  gair  sydd  yn  gosod  aUan  y  berthynas  hon  yw, 
"yr  Uniganedig  Fab."  Ac  fe  ddywed  loan  eu 
bod  wedi  gweled  gogoniant  yr  Uniganeaig  Fab. 
''Ni  a  welsom  ei  ogoniant  ef."  Fel  yr  üedd  pres- 
enoldeb  y  Duwdod  yn  cael  ei  amhgu  gan  y 
Shecinah ;  fehy  hefyd  yr  oedd  y  gogoniant  a  ym- 
weithiai  i'r  golwg  o  dan  len  dynouaeth  yr  lesu 
yn  dadguddio  ei  Dduwdod  ef.  Wrth  ddadgudd- 
io  ei  Dduwdod  ei  hun  yr  oedd  yn  dadguddio  y 
Tad.  Ei  undod  ef  aV  Duwdod,  nid  niewn  ys- 
bryd,  ond  o  ran  ei  Berson  ydyw  sail  eífeithiol- 
rwydd  yr  efengyl.  Baich  dysgeidiaeth  ysgrif- 
enwyr  y  Testament  Newydd  ydoedd  ei  fod  ef 
yn  Dduw  wech  ymddangos  yn  y  cnawd.  Yn 
raddol  y  gorfodwyd  yr  eglwys  i  amddiíîyn  yr 
athrawiaeth  fawr  hon  yn  erbyn  athroniaeth  y 
byd  paganaidd.  Yr  ydym  yn  g'weled  ohon  o'r 
athrouiaeth  hono  yn  yr  adnodau  blaenorol.  Er 
nad  oedd  yr  eglwys  Apostolaidd  yn  gaUu  rhoddi 
egUirUad  atUronyddol  ar  bertUynas  vr  Unigan- 


DEDDF  PECHOD  A  DEDDF  NA  TUR.  I  45 

edig  â'r  Tad,  a'i  l)erthynas  â  Xatur,  ac  â  dyn, 
eto  ni  \vvrodd  oddiwrth  }'  s^niad  ei  fod  yn 
Dduw-ddyn — yn  Fod  newydd,  hel)  nel^  tebyg 
iddo  yn  hanes  meibion  dynion.  Y  mae  y  gwir- 
ionedd  hwn  yn  wirionedd  dadguddiedig,  uwch- 
law  prawfion  gwyddonol  a  rhesymau  philoso- 
phyddion.  Yr  un  pryd,  tra  nas  gall  athroniaeth 
na  gwyddoniaeth  gyraedd  at  uchelderau  ei  ber- 
son,  eto  y  mae  Cristionogaeth  yn  disgyn  i  ganol 
y  maes  a  hawhr  gan  athroniaeth  a  gwyddoreg 
fel  yr  eiddynt  hwy,  trwy  ddangos  undeb  y  Gair 
ymgnawdoledig  â  hoh  Xatur,  yn  ei  hoh  adran- 
iadau,  gan  roddi  ystyr  newydd  i'w  fifeithiau. 

Wrth  derfynu  cymeUa  un  o  brif  gwestiynau  ein 
hoes  ei  hun  i  fy  meddwl,  yr  hwn  sydd  vn  codi  o 
gylchoedd  gwyddonol,  a'r  hwn  sydd  yn  dal  cys- 
yhtiad  a'r  mater  o  dan  sylw.  Dyna'r  cwestiwn, 
A  ydym  i  feddwl  fod  }-  fath  fawredd  a  gwerth  yn 
perthyn  i  ddyn  fel  ag  i  gyfreithloni  i  Fab  Duw 
ddiosg  gwisgoedd  ei  ogoniant,  gadael  ei  orsedd- 
fainc,  tabernachi  mewn  corfif  dynol,  byw  mewn 
cyflwr  o  ddarostyngiad,  a  marw  yn  aberth  o'i 
fodd  dros  yr  annuwiol?  Rhaid  addef  fod  dveithr- 
wch  neillduol  yn  pertnyn  i  hyn.  A  phan  v  cof- 
iwn  nad  vw  v  ddaear  vr  ^mddang-osodd  efe  arni 


146  CREF\  'DD  A  G  WYDDOREG. 

yn  ddim  ond  megys  un  o  fân  Iwch  y  clorianau 
yn  nofio  mewn  awyr,  o'i  chymharu  a  bydoedd  er- 
aill  yn  y  greadigaeth ;  pan  y  cofiwn  nad  yw  y 
gyfundrefn  y  perthyna  y  ddaear  iddi  yn  ddim 
ond  un  o'r  rhai  lleiaf  yn  mysg  miloedd  a  mil- 
iynau  o  gyfundraethau  eraill;  pan  y  meddyUwn 
na  welodd  Uygad,  trwy  gymorth  yr  oíterynau 
cryfaf  a  mwyaf  efîeithiol,  ac  na  chlywodd  clust 
fod  terfyn  byth  na  glan  i  greadigaeth  ein  lor  ni; 
pan  y  meûdyliwn  am  gadernid  ei  fraich  gynaHol, 
a  mawredd  annhraethadwy  ei  ofal,  rhaid  i  ni 
.addef  fod  y  syniad  ddarfod  i'r  Alpha  a'r  Omega 
ymddangos  yn  y  cnawd,  a  thabernachi  yn  ein 
pHth  ni,  yn  myned  yn  fwy  rhyfedd  a  dyeithr. 
Eto,  yr  un  pryd,  pan  y  deil  gwyddoreg  ei  lamp 
yn  ei  Uaw  i'n  harwain  ar  hyd  Hwybrau  cudd  ac 
anghofiedig  y  gorphenol,  gan  hrchio  pelydrau  o 
oleuni  gwan  ar  y  moav.l  y  bu  y  Duw^dod  mawr  yn 
gweHhau  arno  ei  hun  mewn  amynedd  dwyfol,  yn 
hanes  bywyd  y  greadigaeth,  hyd  nes  cyraedd 
dyn,  yr  ydym  yn  gweled  nad  yw  hyn  yn  beth 
anmhosibl.  Heblaw  hyn,  nid  wrth  roddi  bodol- 
aeth  i  fydoedd  materol  mawrion  y  daw  prif  fedd- 
yHau  y  Duw^dod  i'r  golwg.  Pa  beth  mewn  mawr- 
edd  a  gogoniant  oedd  creu  myrddiynau  o  heul- 


Y  BEDWAREDD  WYRTH.  147 

iau,  i  greu  pen  dyn?  Y  niae  pen  dyn  yn  fwy 
na'r  holl  greadigaeth  faterol,  ac  nn  pelydryn 
l)yw  a  gloew  o  lygaid  plent^n  1)ach  }n  fw\-  go- 
goneddus  na  holl  belydrau  ser  y  goleuni.  Y  pen 
dynol  ydyw  cywreinwaith  benaf  y  Creawdwr. 
Trwy  ystafeUoedd  hwn  crwydra  y  meddyhau 
puraf.  a'r  gweledigaethau  dyeithraf.  Yma.  yn  ol 
y  syniad  cyffredin,  y  preswyha  yr  ysbryd  anfar- 
wol:  ac  oddiyma  y  mae  yn  anfon  ahan  ei  fedd- 
yhau  fel  archangyhon  yn  ngwisgoedd  y  wawr.  a 
gwhth  y  boreu  ar  eu  gwisgoedd.  Yn  wir.  }-n 
ngoleuni  dysgeidiaeth  y  Beibl  nid  oes  dim  ond 
Duw  ei  hun  yn  sefyh  yn  uwch  na  dyn.  "Crewyd 
ef  "ychydig  yn  is  na'r  angyhon,"  neu  fel  y  dar- 
hena  y  Cyíìeithiad  Diwygiedig.  "Ti  a'i  gwnaeth- 
ost  ef  ond  ychydig  yn  is  na  Duw"  (EloJiiìu)  Ps. 
8-'  3-5-  Gwnaeth  ]\Iab  Duw  y  dyn  cyntaf  mor 
debyg  iddo  ei  hun.  yn  mhosibilrwydd  ei  natur 
a'i  alluoedd,  ag  oedd  yn  ddichonadwy.  Daros- 
tyngwyd  pob  peth  o  dan  ei  draed  ef.  Efe  }-d}-w 
canolbwynt  y  greadigaeth.  Xid  un  o  ddodrefn 
y  greadigaeth  ydyw  ef.  nid  y  creadur  uchaf  ar 
raddfa  bodolaeth  creaduriaid  y  ddaear,  ond  ei 
harglwydd:  rhaid  cyfrif  gwerth  ac  vstyryr  hauh 
a'r  heuad,  a  hoh  ser  y  goleuni,  oddiwrth  y  ber- 


148  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

thynas  y  maent  yn  ei  ddal  a  dyn.  Dywedir  fod 
''awyddfryd  y  creadur  yn  dysgwyl  am  ddydd 
dadguddiad  meibion  Duw,"  a  bod  angylion  y  nef 
yn  ysbrydion  gwasanaethgar  i  ddyn.  Wrth  ys- 
tyried  yr  hoU  bethau  hyn  nid  wyf  yn  meddwl  na 
bydd  i'r  ymgnawdohad,  a  darostyngiad  Mab 
Duw%  er  niwyn  achub  dyn,  ddwyn  mwy  o  ogon- 
iant  iddo  na'r  holl  greadigaeth  yn  nghyd. 


PREGETH  VIL 


PERTHYNAS     YR     ARGLWYDB     lESU    A' R 
GREADIGAETH. 

"Canys  trwyddo  ef  y  crewyd  pob  dim  ag  sydd  yn  y 
nefoedd,  ac  sydd  ar  y  ddaear,  yn  weledig,  ac  yn  anwel- 
edig,  pa  un  bynag  ai  thronau,  ai  arglwyddiaethau,  ai 
tywysogaethau,  ai  meddianau ;  pob  dim  a  grewyd 
trwyddo  ef  ac  erddo  ef ;  ac  y  mae  efe  cyn  pob  peth,  ac 
ynddo  ef  y  mae  pob  peth  yn  cyd-sefyll," — Colossiaid 
i:  i6,  17. 

Y  inae  y  geiriaii  hyn  yn  rhan  o  g-read-ddysg 
y  Testament  Newydd,  ar  berthynas  yr  Arghvydd 
lesti  a'r  greadigaeth,  cyn  iddo  ymddangos  yn  y 
cnaAvd.  Y  greadigaeth  ydyw  y  dadgtiddiad  cyn- 
taf  a  syhaenol  o  Dduw,  o  herwydd  paham  yr 
oedd  \-\\  bwysig  i  ni  wybod  a  oedd  rliyw  berthyn- 
as  rhwng  y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd  a'r 
dadgnddiad  hwn.  Os  oes  cysyhtiad  rhyngddo 
a'r  greadigaeth,  pa  fath  gysyUtiad  ydyw?  Yn  yr 
oes  hon  vr  ydym  yn  gwybod  mwy  o  hanes  y  gre- 
adigaeth  nag  a  wybttwyd  gan  yr  oesati  a  fu  g}'d- 
a'u  gilydd.  A  gelhr  dweyd  ein  bod  yn  adnabod 
V  Duw-ddyn  yn  weü,  fel  yr  oedd  yn  nyddiau  ei 
gnawd,  nag  yr  adnabuwyd  ef  gan  yr  eghvys  er 


150  CREFYDD  A  GW  YDDOREG . 

dydcliau  yr  Apostolion.     Trwy  yr  ymdrech  ddi- 
orphwys  a  wneir  yn  y  dyddiau  hyn  i  geisio  dar- 
llen  y  greadigaeth  yn  ngoleuni  ei  hanes  ei  hun, 
yr  ydym  yn  meddu  gwybodaeth  gyflawnach  am 
ei  liynafiaeth,   ei   heangder,   ei   deddfau  a'i  hoH 
egnion,  nag  a  wybuwyd  gan  yr  oesoedd  eraih. 
Trwy  yr  un  math  o  ymchwihad,  sef  yr  ymdrech 
a  wneir  i  ddarUen  Person  y  Duw-ddyn  yn  ngol- 
euni  ei  hanes  ef  ei  hun,  ei  eiriau,  a'i  weithred- 
oedd,  yr  ydym  wedi  dyfod  i'r  un  agosrwydd  yn 
feddyhol  ag  ef  ag  yr  oedd  yr  Apostohon.     Nid 
yw  yr  oes  hon  yn  barod     i    dderbyn    dim  fel 
gwyddoreg  gywir   oddieithr   yr  hanes   a   ddyry 
unrhyw  beth  am  dano  ei  hun,  yn  yr  hyn  ydyw 
ynddo   ei  hun,  ac  yn  ei  gysyUtiadau.     Trwy  y 
duh   hwn   o   ymchwihad   ysgubwyd  ymaith   ran 
bwysig  o'n  credo'  am  y  duU  y  dygwyd  y  gread- 
igaeth,  yn  weledig  ac  yn  anweledig,  i   fod,  yn 
nghyd  a'i  hynafiaeth.     Y  mae  y  chwe  mil  o  flyn- 
ydrlau  er  dyddiau  y  greadigaeth  wedi  myned  yn 
chwech  o  gyfnodau  mawrion,  ac  o  feithder  an- 
mhcnodoh     Yr  un  niodd    am    dduwinyddiaeth. 
Yn  he  myned  at  y  Duw-ddyn  trwy  dduwinydd- 
iactî;  yr  eghvys,  myn  yr  oes  hon  ddyfod  oddiwrth 
Y  Duw-ddvn  at  dduwiuYddiaeth.     A  rhaid  i  ni 


YR  lESU  A'R  GREADIGAETH.  15  i 

addef  fod  rhai  rhanau  o'n  duwinyddiaeth  yn 
d}'fod  yn  f\v}'  synil;  yn  llai  peirianol,  ond  yr  un 
pryd  yn  fwy  dwyfol.  X  mae  y  testyn  hwn  }'n 
mynegu  gwirionedd  na  aUesid  ei  ddeah  heb 
ddadguddiad,  a  hwnw  yn  ddadguddiad  nid  am 
un  Duw  fel  Creawdwr  pob  peth,  ond  am  l^er- 
thynas  uniongyrchol  y  Gair  a  wnaethpwyd  yn 
gnawd  â'r  hoU  greadigaeth.  Yr  ydych  wedi 
sylwi,  efallai.  fod  tuedd  gref  mewn  rhai  duwin- 
yddion  i  dori  pob  cysylltiad  rhwng  y  Duw-dd}'n 
a  Xatur,  a  hyny  gyda'r  bwriad  tybiedig  i  geisio 
dyrchafu  Cristionogaeth  i  safle  fwy  ysbrydol  a 
dwyfoL  Ar  un  Uaw,  ceir  rhai  o  wyddonwyr 
ameus  ein  hoes  na  fynant  gydnabod  fod  un  math 
o  gysylltiad  rhwng  y  Duw-ddyn,  Gwaredwr  y 
byd,  â  Xatur;  ar  y  llaw  arah,  ceir  rhai  duwin- 
yddion  na  fynant  gydnabod  fod  perthynas  un- 
iongyrchol  rhwng  Cristionogaeth  a  Xatur,  rhag 
ofn  iddynt  leihau  ei  ysbrydolrwydd  a'i  ddwyfol- 
deb  fel  trefn  i  achub.  Y  mae  y  naill  ddosbarth 
mor  beh  a'r  HaH  oddiwrth  ddysgeidiaeth  y  Beibl. 
Os  deuwch  chwi  at  hanes  y  greadigaeth — hoU 
derfynau  X'atur — trwy  yr  hanes  a  geir  yn  y 
Beibl  o  fywyd  y  Tragwyddol  Fab,  ymddengys 
y  greadigaeth  yn  y  goleuni  mwyaf  gogoneddus. 


152  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Pan  yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  myned  i  Jeru- 
salem  y  tro  diweddaf  i  farw,  chwi  a  gofiwch  fod 
plant  y  ddinas  wedi  ei  gyfarfod  yn  y  porth,  ac  yn 
ei  ddylyn  ar  hyd  yr  heolydd,  gan  ganu  yn  orfol- 
eddus,  "Hosana  yn  y  goruchafion,  bendigedig 
yw  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd." 
Dylasai  "Hosana"  y  plant  y  diwrnod  hwnw  gael 
pob  rhyddid,  ac  heb  ei  wahardd,  i  esgyn  i  fyny, 
ar  adenydd  eu  dychymyg  hyd  y  drydedd  nef. 
Nid  oedd  perygl  iddynt  ddyrchafu  gormod  ar  y 
Person  mawr  oedd  yn  myned  trwy  y  porth  i'r 
ddinas.  Ond  pe  buasech  chwi  yn  tori  y  cys- 
ylltiad  oedd  rhwng  dychymyg  y  plant  am  lesu 
Grist  a'u  teimlad  ar  y  pryd,  buasech  yn  tori  ei 
adenydd,  yn  peri  iddo  syrtho  fel  coríî  marw  i'r 
ddaear,  wedi  cohi  ei  hoU  ogoniant.  Torwch  y 
cysyhtiad  sydd  rhwng  y  greadigaeth  a'r  íîaith  ei 
bod  wedi  ei  chreu,  ei  threfnu,  a'i  chynal,  gan  yr 
hwn  a  wnaethpwyd  o  wraig,  ac  a  fu  farw  yn  ein 
lle,  cyh  ei  dymunoldeb,  ei  thynerwch,  ac  addurn 
ei  gogoniant.  Neu,  torwch  y  cysyUtiad  rhwng 
Cristionogaeth  a'r  greadigaeth,  ac  fe  gyll  ei  hel- 
fenau  mwyaf  dwyfol. 

Yr  lesu,  yr  hwn  a  anwyd  yn  y  preseb,  a  fag- 
wvd  vn  Nazareth,  a  fedvddiwvd  vn  vr  lorddon- 


YR  lESL'  A'R  GREADIGAETH.  153 

en,  a  laddwyd  g'an  yr  eglwys  luddewig,  a  adgyf- 
ododd  y  trydydd  dydd,  a  esgynodd  i'r  nef;  yr 
lesu,  yr  hwn  sydd  wedi  cario  y  dylanwad  dyfnaf 
ar  wareiddiad  }'  ddaear;  }n  enw  yr  hwn  yr  ydym 
yn  anfon  ein  gweddiau  at  orsedd  Duw,  ac  yn 
haeddiant  anfeidrol  lawn  }t  hwn  }'r  ydyni  yn 
■dysgwyl  cael  ein  gwrando,  "Efe  yw  delw  y  Duw 
anwelcdig,  cyntafanedig  pob  creadur.  Canys 
yndflo  ef  y  crewyd  pob  dim  a'r  sydd  yn  y  nef- 
oedd,  ac  sydd  ar  y  ddaear,  yn  weledig  ac  yn  an- 
weledig,  pa  un  bynag  ai  thronau,  ai  arglwydd- 
iaetlTau,  ai  tywysogaethau,  ai  meddianau,  pob 
dim  a  grewyd  trwyddo  ef,  ac  erddo  ef.  Ac  y 
mae  efe  cyn  pob  peth,  ac  ynddo  ef  y  mae  pob 
peth  yn  cydsefyll.  Ac  efe  yw  pen  corfif  yr  eg- 
Iwys;  efe,  yr  hwn  yw^  y  dechreuad,  y  cyntafaned- 
ig  oddiwrth  y  meirw ;  fel  y  l^yddai  efe  yn  l^laenori 
yn  mhob  peth.  Oblegid  rhyngodd  bodd  i'r  Tad 
drigo  o  bob  cyflawnder  ynddo  ef.  Ac  wedi  iddo 
wneuthur  hedciwch  trwy  waed  ei  groes  ef, 
trwyddo  ef  gymodi  pob  peth  ag  ef  ei  hun, 
trwrddo  ef.  meddaf.  pa  un  bynag  ai  pethau  ar  y 
ddaear  ai  pethau  yn  y  nefoedd." 
Yn  y  geiriau  gogoneddus  hyn.  gosodir  allan  y 


1 5  4  CREFYDD  A  GW  YDD  OREG. 

Duw-ddyn  mewn  tair  perthynas,  sef  ei  berthyn- 
as  â  Duw  Dad,  ei  berthynas  â'r  gre.adigaeth,  a'i 
berthynas  â'r  eglwys,  "yr  hon  a  bwrcasodd  efe 
â'i  briod  waed."  Yn  y  ddwy  berthynas  gyntaf, 
saif  fel  person  dwyfol  yn  unig,  ac  yn  y  drydedd, 
fel  Duw  wedi  ymddangos  yn  y  cnawd.  Yn  ei 
berthynas  a'r  Tad,  gelwir  ef  yn  "ddelw  y  Duw 
anweledig."  "Yr  hwn  yw  delw  y  Duw  anweled- 
ig."  Cynwysa  y  gair  delw  ddau  syniad  dwfn, 
sef  fod  y  Mab  o^  ran  ei  Berson  o  gyd-dragwyddol 
a  gogyfuwch  a'r  Tad  mewn  natur  a  phriodol- 
iaethau,  ac  mai  efe  hefyd  yw  cyfrwng  pob  dad- 
guddiad  o'r  Duw  anwieledig.  Yr  olaf,  fel  y  mae 
yn  ddiameuol  genyf,  yw  y  prif  syniad  sydd  yn  y 
gair  deiw  yn  y  fan  hon.  Yn  y  fîaith  fod  y  Mab 
yn  ddelw  y  Duw  anweledig  y  fifynoneUa  y  pos- 
ibilrwydd  o'r  greadigaeth,  yn  nghyd  a  phob  dad- 
guddiad  o  Dduw.  Yn  y  fifaith  ei  fod  ef  yn  ddehv 
y  Duw  anweledig  y  gwreiddia  y  posibilrAyydd  o'i 
ymgnawdohad.  Nid  wyf  yn  sicr  nad  oes  cys- 
yUtiad  agos  rhwng  y  syniad  sydd  yn  gorwedd  yn 
y  íîaith  fod  y  Mab  yn  ddeKv  y  Duw  anweledig 
a'r  syniad  o'i  ymgnawdohad.  Yr  ydych  wedi 
sylwi,  efallai,  nad  ydyw  \t  Ysbryd  Glan  byth 
yn  cael  ei  alw  vn  ddehv  Duw,  ac  ni  ddvwedir  fod 


} 'R  lES U  A'R  GREADIGAETH.  155 

\T  angylion  wecli  eu  creu  ar  lun  a  delw  Duw. 
Am  yr  Arglwydd  lesu,  ac  am  ddyn — dyn  yn  ei 
greadigaeth,  a  dyn  yn  Xghrist,  y  dywedir  ei  fod 
ar  ddehv  Duw.  A'r  gwahaniaeth.  rhwng  yr  Ar- 
^hyydd  lesu  a  dyn  }-n  hyn  ydyAv,  ei  fod  ef  wédi 
derbyn  y  ddehv  hon  trwy  genedhad,,  fel  y  mae 
plentyn  }-n  derbyn  dehv  ei  rieni.  a  bod  dyn  yn  ei 
derbyn  trwy  drosghvyddiad.  Yn  y  ddehv  hon  y 
gorphwys  y  drychfeddwl  gwreiddioham  ddyn,  a 
phosibilrwydd  yr  ymgnawdohad. 

Yr  ail  berthynas  y  saif  y  ]^Iab  ynddi  }'dyw  ei 
berthynas  a'r  greadigaeth.  Ceir  yma  bedwar 
gosodiad,  yn  y  rhai  }'  cyflwynir  hoU  berthynas  y 
TragAvyddol  Fab  a'r  greadigaeth.  Y  gosodiad 
cyntaf  ydyw,  "Canys  trwyddo  ef  y  crewyd  pob 
chm  a'r  sydd  yn  y  nefoedch  ac  sydcl  ar  y  dclaear 
yn  weledig  ac  yn  anweledig,  pa  un  bynag  ai  ar- 
ghvyddiaethau,  ai  tywysogaethau,  ai  meddian- 
•au,"  neu,  fel  y  darilena  y  Cyfìeithiad  Diwygied- 
ig.  fel  y  dyhd  darilen,  "Canys  ynddo  ef,  ac  nid 
fn^'yddo  ef.  y  crewyd  pob  dim."  Y  mae  y  gwa- 
lianiaeth  hwn  yn  bwysig;  ac  ni  ddylai  "yn"  y 
gwreidchol  gael  byth  ymyrycl  ag  ef.  ''Trw}'dclo 
ef,"  mae  vn  wir  "v  crewyd  pob  clim,"  fel  yr  hys- 
l3vsir  vn  niwedd  vr  adnod:  ond  v  mae  vnddo  ef 


156  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yn  cynwys  llawer  mwy.  Ynddo  ef  fel  Duw- 
ddyn  y  trowyd  holl  gyflawnder  y  Duwdod,  yr 
hwn  sydd  yn  preswyho  yn  gorfforol  ynddo  ef, 
yn  haeddiant  anfeidrol  i  achub.  "Yn  Nghrist"  y 
mae  Duw  yn  cyniodi  y  byd  ag  ef  ei  hun,  ac  yn 
creu  O'  newydd  yn  Nghrist  lesu.  Yr  un  modd, 
ynddo  ef  y  crewyd  pob  dim.  Onid  yw  hyn  yn 
gosod  ahan  mewn  modd  effeithiol  anfeidroldeb 
ei  Berson  ef  fel  Creawdwr  ac  fel  Pryniawdwr? 
Ynddo  ef  y  trowyd  meddyhau  y  Duwdod  yn 
fydoedd,  ac  nid  oes  yr  un  o  honynt  yn  hanfodi  y 
tu  allan  i'w  bresenoldeb  ef.  Yr  ail  osodiad  yd- 
yw,  "Pob  dim  a  grewyd  trwyddo  ef,"  nid  fel 
O'íîeryn,  ond  fel  cyd-achos.  Y  trydydd  gosodiad 
ydyw,  "Ac  erddo  ef ;"  hyny  yw,  er  ei  ogoniant  ef. 
Efe  yw  y  rheswm  paham  y  boidola  y  greadig- 
aeth  o  gwbl,  a  phaham  y  bodola  fel  y  mae. 
Efe  yw  yr  achos  effeithiol  o^  honi,  a'r  achos  ter- 
fynol.  Y  pedwerydd  gosodiad  ydyw,  "Ac  y 
mae  efe  cyn  pob  peth,  ac  ynddo  ef  y  mac  pol3 
peth  yn  cydsefyh;"  hyny  yw,  nid  yn  unig  gal- 
wyd  pob  peth  i  fod  o  ddim  ynddo  a  thrwyddo  ef, 
ond  ynddo  ef  y  cynehr  pob  peth  yn  eu  ffurf  bres- 
enol.  Y  mae  Mab  Duw  yn  Greawdwr  ac  yn 
GynaHwr.     Yn  ngoleuni  y  pedwar  gosodiad  uch- 


YR  lES U  A'R  GREA DIGAETH.  i  5  7 

od  ni  a  gawn  olwg'  ar  hanes  y  j\Ial3  yn  ei  ber- 
thynas  a'r  greadigaeth,  yn  ei  íîynonell  gychwyn- 
ol,  yn  ei  chynydd,  yn  ei  dyben,  ac  yn  ei  hunol- 
iaeth, 

I. — Perthynas  y  Tragwyddol  Fab  a  chynhun 
y  greadigaeth. 

"Canys  ynddo  ef  y  crewyd  pob  dim  ar  sydd  yn 
y  nefoedd,  ac  sydd  ar  y  ddaear,  yn  weledig  ac 
yn  anweledig,  pa  un  bynag  ai  thronau,  ai  ar- 
ghyyddiaethau,  ai  tywysogaethau,  ai  meddian- 
au."  O  ran  ei  drefn  a'i  eiriad,  saif  y  gosodiad 
hwn  yn  berffaith  gysoii  â  thystiolaeth  gwyddon- 
iaeth  ddiweddar.  Y  gweledig  ydoedd  y  cyn- 
yrch  creadigol  cyntaf;  mater  a  ddygwyd  i  fod 
gyntaf;  yna  yr  anweledig,  megys  egnion  natur- 
iol,  bywyd  yn  ei  holl  raddau,  ac  yn  olaf,  ysbryd- 
ion  sanctaidd,  angylaidd  a  dynol.  Xid  oes  neb 
3'n  meddwl  adeiladu  ty  i'w  breswyho  heb  syl- 
faen.  Y  gweledig  yn  mhob  cysyUtiad  ydyw  sail 
yr  anweledig  mewn  creadigaeth,  er  fod  y  gread- 
igaeth  ei  hun  yn  gorphwys  ar  yr  anweledig  a'r 
tragwyddol.  Ond  y  syniad  cyntaf  sydd  yn  cael 
ei  gyflwyno  i'n  meddwl  gan  y  frawddeg,  "Canys 
ynddo  ef  y  crewyd  pob  dim"  ydyw  hyn,  mai  yn 
meddwl  y  Tragwyddol  Fal3  y  tynw}-d  holl  gyn~ 


158  CREF YDD  A  GW\ 'DD OREG . 

llun  y  greadigaeth.  Fel  y  bu  Moses  yn  cario  y 
poirtread  a  dynodd  Duw  o'r  tabernacl  ar  ei  fedd- 
wl  ar  fynycld  Sinai  cyn  iddo  ddechreu  ei  lunio^ 
felly  hefyd  y  bu  y  Mab  yn  cario  ynddo  ei  hun 
holl  gynddelwau  (antctyỳcs)  y  greadigaeth,  y 
rhai  a  dynwyd  ar  ei  feddwl  gan  Dduw  Dad  yn 
nystawrwydd  tragwyddoldeb,  cyn  dechreu  creu. 
Y  Mab  ydoedd  canolbwynt  y  drychfeddyhau 
dwyfol,  a  fifynonell  fawr  yr  hoU  weithrediadau 
dwyfol,  "Canys  ynddo^  ef  y  crewyd  pob  dim." 
Wrth  greu,  trodd  y  Mab  y  cynhuniau  yn  syl- 
weddau,  fel  y  trodd  Moses  y  cynhun  a  dynwyd 
gan  Dduw  yn  ei  feddwl,  yn  dabernacl,  yn  gys- 
egroedd,  ac  yn  ddodrefn.  "Gwel,"  medd  y  Tad 
wrth  y  Mab,  pan  yr  oedd  ar  ddechreu  creu,  "ar 
wneuthur  o  honot  bob  peth  yn  ol  y  portread." 

A  ydych  chwi  wedi  syhvi  ar  hanes  bywyd  y 
Gwaredwr  pan  ar  y  ddaear,  mai  ei  arfer  ef  oedd 
troi  yr  argrafhadau  dwyfol  a  dderbyniai  ar  ei 
feddwl  yn  weithredoedd.  Pan  y  derbyniodd  ar- 
graffiadau  dwyfol  ar  ei  feddwl  }'n  ei  fedydd,  ei 
fod  yn  Fab  Duw,  pan  y  disgynodd  yr  Ysbryd 
Glan  arno  mewn  ffurf  colomen,  ac  y  daeth  llef 
o'r  nef  yn  dywedyd,  "Hwn  yw  fy  anwyl  Fab," 
a  phan  yr  arweiniwyd  ef  gan  yr  Ysbryd  i'r  an- 


) -R  lES U  A'R  GREA DIGA E TH.  I  5  9 

ialwch  i'w  demtio  gan  ddiafol,  daeth  oddiyno, 
a  throdd  yr  argraffiadaii  hyn,  o  gymeradwyaeth 
€Ì  Dad  i'w  Fabolaeth,  a  phrawf  tanhyd  ei  dem- 
tasiynan,  yn  weithredoedd.  O'r  lorddonen,  ac 
o'r  aniahvch,  daeth  i  GaHlea,  "A  phregethn  ef- 
engyl  y  deyrnas,  ac  iachan  pob  clefyd  a  phob 
afiechyd  yn  mysg  y  bobL  *  *  '•'  A  hwy  a 
ddygasant  ato  yr  holl  rai  drwg  en  hwyl,  a'r  rhai 
yr  oedd  amryw  glefydan  a  chnofeydd  yn  en 
dala:  a'r  rhai  cythrenhg,  a'r  rhai  Uoerig,  a'r 
rhai  yr  oedd  y  parlys  arnynt,  ac  efe  a'n  hiach- 
aodd  hwynt,"  ]\Iatth.  4:  24.  Gwnaed  argraffiad- 
an  dyfnion  ar  ei  feddwl,  yn  ei  ddyoddefaint  olaf, 
ond  fe  drowyd  yr  argraffiadan  hyny  }'n  lawn 
anfeidrol.  Yr  nn  modd,  trodd  y  cynddehveddan 
a  dynwyd  ar  ei  feddwl  yn  nystawrwydd  trag- 
wyddoldeb  yn  greadigaeth.  "Canys  ynddo  ef  y 
crewyd  pob  dim  a'r  sydd  yn  y  nefoedd,  ac  svdd 
ar  y  ddaear,  yn  weledig  ac  yn  anweledig."  Fel 
yr  oedd  hnn  cernbiaid  wedi  en  tynn  ar  leni 
mewnol  y  cysegr  yn  yr  aniahvch,  fehy  hefyd,  fe 
dynwyd  Hnn  cernbiaid,  seraffiaid,  a  dyn,  ar  leni 
meddwl  y  Tragwyddol  Fab.  Ac  fe'n  crewyd  yn 
berffaith  yn   ol  y   cynhnnian:   "pa  nn   bynag   ai 


1 6 O  CREF\ 'DD  A  G  WYDDOREG. 

thronau,  ai  arglwyddiaethau,  ai  tywysogaethau, 
ai  meddianau." 

I.  Chwi  a  welwch  y  gwirionedd  hwn  yn  eg- 
lurach  yn  ngoleuni  y  íîaith  fawr  fod  y  greadig- 
aeth  yn  cyflwyno  ei  hun  i'n  meddwl  ni  fel 
ffrwyth  meddwl  anfeidrol. 

Onid  yw  pob  gwyddor  naturiol  yn  sylfaenedig 
ar  y  íìfaith  fod  y  greadigaeth  yn  arddangosiad  o 
gynllun,  ac  o  ganlyniad  o  feddyhwr?  GeUir 
symioi  i  fyny  fîrwyth  yr  ymchwihad  gwyddoreg- 
ol  i'r  greadigaeth  i  hyn:  Yn  nghanol  y  dirgel- 
ion  sydd  yn  ein  hamgylchu  nid  0€s  dim  sicrach 
na'n  bod  byth  yn  mhresenoldeb  Gahu  Trag- 
wyddol  ac  Anfeidrol,  o'r  hwn  y  tarddodd  pob 
peth.  Y  mae  yn  sicr  hefyd  fod  y  Gahu  hwn  yn 
un,  ac  nid  yn  Hawer;  yr  un  yn  yr  haul  peUaf  ag 
ydyw  ar  y  ddaear.  Y  ma€  yr  un  mor  sicr  fod  y 
Gallu  hwn  yn  allu  deallol,  am  y  rheswm  ei  fod  yn 
greadigaeth,  ar  ei  gwyneb,  ac  ynddi,  yn  amlyg- 
iad  diameuol  o  feddwl.  Ni  raid  i  grefydd  mwy 
ymresymu  y  pwnc  o  fodolaeth  Duw  fel  Creawd- 
wr,  oblegid  y  mae  gwyddoniaeth  yn  cadarnhau 
hyn.  Y  mae  hyd  yn  nod  Agnosticiaeth  ein  hoes 
wedi  diwreiddio  ei  hannuwiaeth  trwy  ddar- 
ganfod  Gahu  anfeidrol  fel  achos  yr  hoh  greadig- 


3 'R  lES U  A'R  GRHA DIGA ETH.  1  6  I 

aeth,  a  hwnw  yn  aUu  deahoL  Os  syhvch  chwi 
yn  fanylach,  chwi  a  gewch  fod  nodwedd  medd- 
wl  V  CynUnnydd  Dwyfol  hwn  yn  hoUol  yr  un 
fath  a  meddwl  dyn.  Dyma  HneUau  y  ddehv. 
Dvma  sydd  yn  cynyrchu  y  dyddordeb  mewn 
ymchw'iHadau  gwyddonoL  Pan  y  dosrenir  mat- 
er  gan  y  gwyddonydd  i'r  gronynau  Ueiaf  sydd 
yn  bosibL  ac  wedi  iddo  benderfynu  eu  hansodd- 
au  gwreiddioL  gwel  ynddynt  brawf  mor  anUwg 
o  rag-gynUun  doeth  ag  y  mae  yn  ei  ganfod  yn 
ng^vrthrychau  mwyaf  dyrys  Xatur.  Canys  nid 
yw  ansoddau  gwreiddiol  defnydd  yn  ddim  ond 
eUenau  cyfansoddiadol  deddfau  cyffredinol  y 
cread,  ac  agweddau  terfynol  pob  peth  a  weUr. 
Os  ydyw^  }'  cynUuniau  cyffredinol  a  weHr  'yn 
nghyfansoddiad  y  bydysawd,  fel  yr  ymddengys 
i  ni  wedi  ei  orphen.  yn  brawf  o  Luniwr  dwyfol, 
rhaid  fod  yr  un  amcan  a  ganfyddir  yn  nghyf- 
ansoddad  eUenol  defnydd  ar  yr  un  tir  yn  union 
yn  brawf  o  Luniwr,  ac  o  rag-gynUun.  Onid  yw 
imdod  y  greadigaeth  yn  eghir  ddangos  ei  bod  yn 
waith  yr  un  meddwl?  GweHr  ynddi  undod — 
tri  undod  mawr — undod  galhi,  undod  ffurf,  neu 
deuHi,  ac  undod  cyfansoddiad,  a  pho1)  undod 
wedi  bod  vn  srorwedd  vn  eu  rhao"-SfvnUuniau  vn 


102  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

meddwl  yr  Arglwydd  lesu  "cyn  taenu  y  gog- 
ledd  ar  y  gwagle." 

2.  Fel  hyn,  wrth  olrhain  hanes  bywyd  yr  hwn 
a  ymddango«odd  yn  y  cnawd,  teflir  goleuni  new- 
ydd  ar  hanes  y  greadigaeth. 

Methai  yr  hen  esbonwyr  luddewig  ddeall  pa- 
ham  y  defnyddid  enw  y  Creawdwr  yn  y  rhif  lu- 
oso'g  yn  nghread-ddysg  Moses;  paham  y  gehvid 
ef  yn  Dduwiau  (Elohiui),  ac  nid  Duw.  Llefara 
y  Creawdwr  yno  yn  y  rhif  hiosog;  "Gwnawn 
ddyn  ar  ein  hun  a'n  delw  ni."  Ond  wrth  ddweyd 
hanes  yr  hwn  a  wnaethpwyd  o-  wraig,  ac  a  fu 
farw  mewn  pryd  dro«  yr  annuwiol,  yr  ydym  yn 
gweled  yn  ngoleuni  y  Testament  Newydd,  ei  fod 
ef  yn  un  o'r  Tri  a  fu  yn  cydweithio  i  ddwyn  y 
cread  i  fod.  Pa  beth  yw  yr  hyn  a  ehvir  yn 
Ddadblygiad?  Dim  ond  ymdrech  i  fyned  i 
mewn  i'r  hanes  a  ddyry  y  greadigaeth  am  dani 
ei  hun.  Ac  os  byddwn  yn  sicr  ein  bod  wedi  cael 
yr  hanes  yn  gywir  am  ryw  ran  o  honi,  gelwir 
hyny  yn  wybodaeth  wyddoregoL  Os  cymerwn 
yr  un  duh  i  chwiho  i  mewn  hanes  bywyd  lesu 
Grist,  ni  a  gawn  nad  oedd  ei  fywyd  ar  y  ddae- 
ar  yn  ddim  ond  un  benod  fer  yn  ei  hanes.  Fel 
V  mae  saith  s"vfnod  vn  hanes  v  ereadieaeth  ean 


YR  JËSU  A'R  GREADIGAETH.  163 

Mo'ses,  sef  creu  mater,  creu  goleuni,  creu  íturf- 
afen,  ffuríìo  perthynas  oleu  rhwng  y  dclaear  a'r 
cyrff  nefol,  creu  bywyd,  creu  dyn,  a  gOTphwys- 
fa  y  Creawdwr  ar  ol  gorphen  ei  waith;  felly  am 
lesu  Grist.  Ceir  saith  o  benodau  mawrion  yn 
ei  hanes,  sef  ei  hanfodiad  yn  y  tragwyddoldeb 
diddechreu,  cyfnod  perffeithiad  y  greadigaeth, 
goruchwyheth  y  cysgodau  a'r  rhagbarotoadau, 
ei  ymgnawdohad  a'i  farwolaeth,  ei  waith  yn  }■ 
nei  lei  eiriohvr,  dydd  y  farn,  pan  y  cesghr 
ffrw^yth  ei  angeu  i  ddiogelwch,  ,a'i  breswyhad 
tragwyddol  gyda'r  saint  yn  y  nef,  Nis  gaU  y 
ddamcaniaeth  Ddadblygiadol  roddi  un  math  o 
oleuni  ar  ddechreuad  y  greadigaeth,  dechreuad 
bywyd,  creadigaeth  dyn,  yr  ymwybodolrwydd 
dynol,  ac  ymgnawdoliad  y  Mab.  Ond  wrth  ol- 
rhain  hanes  bywyd  lesu  Grist,  chwi  a  gewch  ol- 
euni  ar  ddechreuad  y  greadigaeth,  "Ac,  tydi  yn 
y  dechreuad,  Arghvydd,  a  sylfaenaist  y  ddaear, 
a  gwaith  dy  ddwylaw  di  yw  y  nefoedd,"  Heb.  i : 
10.  Yn  ei  hanes  ef  cewch  yr  ail  belydr  o  oleuni 
dysglaer  ar  darddiad  bywyd;  "Ac  ynddo  ef  yr 
oedd  bywyd."  Yn  eì  hanes  ef  Uewyrcha  y  tryd- 
ydd  pelydr  o^  oleuni  ar  greadigaeth  dyn;  "Duw 
hefvd  a  ddvwedodd,  Gwnawn  ddvn  ar  ein  dehv 


I  6 4  CREF \ 'DD  A  GW\ 'DDOREG. 

m,  wrth  ein  llun  ein  hunain.  Felly  Duw  a  gre- 
odd  y  dyn  ar  ei  ddelw  ei  hun,  ar  ddelw  Duw  y 
creo'dd  efe  ef;  yn  wryw  ac  yn  fanyw  y  creodd 
efe  hwynt,  Gen.  i :  26,  2y.  Yn  y  ddehv  hon 
cewch  esboniad  ar  ymwybodolrwydd  dyn  fel 
person.  Ond  y  pelydr  olaf,  a'r  dysgleiriaf,  yn 
hanes  y  Mab  ydyw  hwn,  "Duw  a  ymddangos- 
odd  yn  y  cnawd."  Nid  hyn  yw  y  cwbl  chwaith, 
oblegid  y  mae  hanes  y  Mab  yn  taflu  goleuni  yn 
ol  i  dywyhwch  y  tragwyddoldeb  diddeclireu, 
cyn  bod  creadigaeth,  ond  yn  unig  yn  y  cyn- 
ddelwau  o  honi.  Gwrandewch  ar  y  Mab  yn 
dywedyd  ei  hanes  cyn  dechreu  creu:  ''Yr  oedd- 
wn  i  ynos'  "er  tragwyddoldeb,"  "er  y  dechreu- 
ad  cyn  bod  y  ddaear."  "Pryd  nad  oedd  dyfn- 
der  y'm  cenedlwyd."  "Cyn  sylfaenu  y  mynydd- 
oedd,"  "cyn  gwneuthur  o  hono  ef  y  ddaear," 
'*yno  yr  oeddwn  i  gyciag  ef,  megys  un  wecii  ei 
feithrin  gydag  ef;  yr  oedchvn  yn  hyfrychvch  iddo 
beunydd,  yn  ymlawenhau  ger  ei  fron  ef  bob  am- 
ser,  ac  yn  hawenychu  yn  nghyfaneddle  ei  ddaear 
ef,  a'm  hyfrydwch  oedd  gyda  meibion  dynion," 
Diar.  8:  22-26.  Dyma'r  gogoniant  oedd  iddo 
gyda'r  Tad  cyn  bod  y  byd.  Y  gogoniant  o 
gydraddoldeb   ag   ef;   y   gogoniant   o   fod   yn   ei 


YR  lESU  A'R  GREADIGAETH.  i  65 

gymdeithas :  y  gogoniant  a'r  hyfrydwch  o  dynu 
cynUuniau  creadigaeth  a  phrynedigaeth.  Yr 
oedd  cyfaneddle  y  ddaear  yn  y  cynUun,  hyny 
yw,  }'  gwagder  y  byddai  y  ddaear  yn  troi  yn- 
ddo;  yr  oedd  dyn  yn  y  cynUun,  "ac  yr  oedd  yn 
ymhyfrydu  wrth  edrych  arno;"  yr  oedd  angyl- 
ion  yn  y  cynhun,  yn  thronau  ac  yn  dywysog- 
aethau;  yr  oedd  yr  ymgnawdohad  yn  y  cynHun, 
a'r  oU  wedi  eu  tynu  ar  feddwl  y  ]\Iab.  Dyma  ei 
berthynas  ef  â'r  greadigaeth  yn  ei  cnynllun. 
"Ynddo  ef  y  crewyd  pob  dim." 

II. — Perthynas  y  Tragwyddol  Fab  a'r  greadig- 
aeth  fel  Creawdwr  a  Threfnydd. 

Dyma  yw  cynwysiad  yr  ail  osodiad  sydd  yn  y 
testyn;  "Pob  dim  a  grewyd  trwyddo  ef."  Xid 
fel  ofîeryn,  ond  fel  cyd-achos;  fel  Person.  Y 
mae  gwahaniaeth  syh'aenol  rhwng  oíîeryn  a 
pherson.  Rhywbeth  a  ddefnyddir  er  mw}"n 
cytieusdra  i  gyraedd  amcan  ydyw  oíîeryn.  Xi 
fedd  y  peiriant  fodolaetli  fel  y  cyfryw  ar  wahan 
i'r  peirianydd ;  nid  yw  ond  swp  o  fater  diamcan ; 
yn  ei  feddwl  ef  y  cafodd  ei  Irurf,  y  daeth  i  fod,  a 
thrwyddo  ef  y  parha  mewn  bod,  ac  y  cyflawna 
ei  waith.  Ond  y  mae  person  yn  ddyben  iddo  ei 
hun ;  wedi  icldo'  gael  ei  fodolaeth  unwaith,  parha 


í66  CREFYDD  A  GIWDDOREG. 

i  fodoli  ar  walian  i'r  achos  a  roddodd  fodolaeth 
iddo.  Nid  yw  cartref  yn  cyflawni  ei  amcan 
uchaf,  O'S  nad  yw  yn  cynyrchu  nieibion  a  aUant 
fodoli  yn  annibynol  ar  eu  rhieni.  Rhaid  iddynt 
fod  yn  acho'sion  ynddynt  eu  hunain,  yn  meddu 
gallu  i  greu  llwybr  bywyd  iddynt  eu  hunain,  a 
chartrefi  newyddion.  Rliywbeth  i'w  ddefnydd- 
io  yw  offeryn;  peth  sydd  yn  gweithredu  }-w 
person.  Dygwyd  y  greadigaeth  i  fod  trw^y  y 
Mab  fel  cyd-achosydd  personol  a'r  Tad,  ac  a'r 
Ysbryd  Glan.  Yr  oedd  dechreuad  y  greadigaetli 
yn  ddechreuad  cyfnod  newydd  yn  lianes  Mab 
Duw.  Dyma  yr  adeg  y  daetli  ef  gyntaf  i  mewn 
i  fywyd  newydd  ac  i  berthynas  newydd.  O  hyn 
allan  yr  oedd  bydoedd  afrifed,  yn  Uwythog-  o 
fywyd,  i  hanfodi  ac  i  chwyrneUu  mewn  gwagder. 
Pan  y  trodd  y  Mab  y  cynddelwau  a'r  drych- 
feddyhau  dwyfol  oedd  yn  ei  feddwl  yn  syhveddau 
gweledig,  torwyd  ar  ddystawrwydû  tragwyddol- 
deb;  daeth  y  Meddyhwr  a'r  Cynllunydd  yn  Gre- 
awdwr  ac  yn  GynaHwr.  Behach  y  mae  ganddo 
deulu  lluosog  i  ofalu  am  danynt. 

Hon  ydyw  yr  athrawiaeth  a  ddysgir  gan  loan 
yn  nechreu  ei  Efengyl.  'Trwyddo  ef,"  sef  y 
Gair,  'S-  gwnaethpwyd  pob  peth,  ac  hebddo  ef 


} 'R  lES U  A'R  GREA DIGAE TII.  I  6 7 

ni  wnaethpwyd  dim  ar  a  wnaethpwyd;  ynddo  ef 
vr  oedd  bywyd,  a'r  bywyd  oedd  olenni  dynion," 
loan  1:3,4.  Yr  oedd  loan  yn  awyddus  i  gyn- 
orthwyo  dynion  i  ddarllen  y  Duwdodtrwy  Grist, 
ac  nid  Crist  trwy  y  Duwdod.  Edrycha  loan  ar 
hanes  y  greadigaeth  fel  penod  i'w  darilen  yn 
hanes  bywyd  y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd. 
Yn  ei  berthynas  a  Duw,  efe  yw  yr  Unig-anedig 
Fab;  yn  ei  berthynas  â'r  greadigaeth  ac  â 
threfn  iachawdwriaeth,  efe  yw  y  Gair.  Gelwir 
ef  yn  Air  (Logos),  nid  ar  gyfrif  ei  undeb  a'r  Tad, 
neu  ar  gyfrif  ei  natur  ddwyfol,  ond  ar  gyfrif  ei 
berthynas  â'r  greadigaeth  ac  â  threfn  achub; 
hyny  yw,  am  mai  ynddo  a  thrwyddo  ef  y  myneg- 
ir  yr  hyn  y  mae  Duw  yn  feddwl,  yn  ei  fwriadu, 
yn  ei  wneyd,  ac  yn  ei  lefaru.  O  ganlyniad,  nid 
yw  y  teitl  hwn  yn  eghiro  natur  y  Mab,  eithr  yn 
eghiro  ei  berthynas  ef  â'i  waith.  Y  mae  perth- 
ynas  lesu  Grist  â'r  greadigaeth  yn  debyg  i  ber- 
thynas  meddwl  dyn  â  mater.  GaU  y  meddwl 
ddefnyddio  mater  yn  y  coríìf,  a  thu  allan  iddo, 
fel  cyfrwng  i  gyraedd  ei  amcanion,  ac  i  gyf- 
lawni  ei  ewyllys.  GaU  droi  mater  i  bob  fifurf 
ddichonadwy.  Dyma  yw  perthynas  lesu  Grist 
fel  Gair  â'r  greadigaeth,  efe  a'i  dygodd  hi  i  fod, 


l68  CREFYDD  A  GWYDDOREG, 

ac  wedi  ei  dwyn  i  fod,  rhoddodd  ei  linyn  mesur 
arni,  a  dygodd  hi  i  fifurf  a  threfn,  trwy  gyfnodau 
meithion  ac  olynol,  ,a  llanwodd  hi  â  phrydferth- 
wch  bywyd.  "Ynddo'  ef  yr  oedd  bywyd,  a'r 
bywyd  oedd  oleuni  dynion,"  loan  i :  4.  Efe  yw 
ffynO'neU  bywyd  yr  hoU  greadigaeth — pob  byw- 
yd,  naturiol,  deallol  a  moesol.  Mynega  yr  Ef- 
engylwr  fod  y  Gair  yn  oleuni  dynion,  ond  dywed 
fod  bywyd  ynddo.  "Ynddo  ef  yr  oedd  bywyd," 
a'r  bywyd  oedd  y  goleuni.  Duh  y  gweithiwr 
dwyfol  oedd  rhoi  goleuni  wrth  roi  bywyd. 
Dyma  i  chwi  awgrym  o  íîaith  bwysig.  Trefnodd 
y  Creawdwr  fod  pethau  oddiahan  yn  gyfryngau 
goleuni  i  ni;  ond  y  llygad  yn  wastad,  a  bywyd 
yn  Hygad,  sydd  yn  gweled.  Bywyd,  a  dim  ond 
bywyd,  sydd  yn  meddu  gaUu  i  weled.  Y  mae 
hyn  yn  wirionedd  mewn  ystyr  ysbrydol  yn  gys- 
tal  a  naturiol.  Y  rhai  sydd  yn  meddu  bywyd 
sanctaidd  sydd  yn  gallu  gweled  Duw. 

Trwy  y  Mab,  ein  Ceidwad  ni,  y  Huniw^yd  bwa 
ardderchog  y  fîurfafen,  ac  y  gosodwyd  cylch  ar 
wyneb  y  dyfnder.  Ynddo  ef  y  cymerodd  y  di- 
derfyn  fifurf  derfynol.  Nid  oes  genyf  un  gwrth- 
wynebiad  i  dderbyn  y  syniad  o  Ddadblygiad; 
dim  o  gwbl,  hyd  y  gall  y  syniad  hwn  gyraedd. 


YR  lESU  A'R  GREADJGAETH.  169 

ond  i  chwi  ganiatan  :::ai  }"  ^íab  oedd  y  Dad- 
blyofwr.  Xid  oes  o;enví  un  o-^vrthwvnebiad  i'i' 
svniad  fod  y  greadiga:th  wedi  ei  dwyn  i'r  ffurf 
Lresenol  trwv  weithrediad  deddfau  natur.  ond  i 
chwi  ganiatau  mai  tVN-ynys  y  ]^Iab  oedd  yn  eu 
llvwodraethu.  Ei  ddeddfau  ef  ydynt:  ei  law  ef 
oedd  vn  eu  cyfeirio ;  ei  allu  ef  oedd  yn  gweith- 
redu  vnddynt:  ei  ewyllys  ef  oedd  yn  penderfynu 
hoU  íturfiau  dadblygiad  y  cread:  a'i  ddoethineb 
a'i  ddaioni  ef  sydd  yn  ymweithio  i'r  golwg  trwy- 
ddynt.  W'rth  edrych  ar  y  greadigaeth  yn  ei 
pherthynas  à  lesu  Grist.  ein  Gwaredwr.  nis  gall- 
wn  lai  na  theimlo  y  dyddordeb  dyfnaf  yn  mhob 
rhan  o  honi.  Tra  yn  edrych  ar  y  ddaear  yn 
ngwanwyn  ei  mebyd,  yn  haf  ei  hieuenctid.  yn 
nghanol  oedran  ei  chynauaf.  \\\  henaint  a  mar- 
wolaeth  ei  gauaf.  yr  ydym  yn  gweled  ynddynt 
feddyliau  lesu  o  Xazareth  mewn  fìiurf  weledig, 
a'i  ewyllys  mewn  gweithrediad  grymus.  Fei 
hyn.  gAvel  y  credadyn  feddyliau  ei  W'aredwr  ben- 
digedig  wedi  eu  gwisgo  mewn  cyríî  materol — 
■"Trwyddo  ef  y  gwnaethpwyd  pob  peth." 

III. — Perthynas  y  TragAvyddol  Fab  a'r  cymell- 
iad  gwreiddiol  yn  y  meddwl  dwyfol  i  greu. 
II 


I  yo  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Dywed  yr  Apostol  nid  yn  unig  fod  pob  dim 
wedi  eu  creu  "ynddo  ef,"  a  thrwyddo  ef;  ond  fod 
pob  dim  wedi  eu  creu  "erddo  ef;"  hyny  yw,  er 
ei  ogoniant  ef,  er  ei  fwyn  ef,  ac  i'w  amcanion  ef. 
Dyma  y  gosodiad  dyfnaf  a  phellaf — "Ac  erddo 
ef."  Yn  y  gosodiad  hwn  mynegir  y  rheswm  pa- 
ham  y  crewyd  pob  dim.  Cariad,  cariad  tadol, 
dyfnder  annhraethadwy  cariad  y  Tad  at  y  Mab, 
ydyw  y  ffynonell  acho'sol  o'r  hoU  greadigaeth, 
yn  weledig  ac  yn  anweledig.  Nid  oes  genyf  y 
•cydymdeimlad  heiaf  â'r  syniad  a  ddadleuir  gan 
rai  fod  yn  rhaid  i  Dduw  greu  mewn  trefn  i  garu; 
ond  y  mae  wedi  creu  am  ei  fod  yn  caru.  Y 
rheswm  dyfnaf  paham  y  crewyd  pob  dim  ydyw 
Tadolaeth  Duw.  "Duw,  cariad  yw;"  dyma  ei 
hanfod;  ac  y  mae  y  cariad  hwn  yn  ddyfnach 
na'i  ewyllys  ef.  Nid  math  o  briodoledd  ydyw 
cariad  yn  ei  natur  ef,  ag  yr  oedd  yn  rhaid  creu 
mewn  trefn  i'w  galw  i  weithrediad;  na,  bodolai 
yn  Nuw  cyn  creu,  a  thrwy  ei  chymeUiad  hi  y 
rhoddwyd  bod  i'r  greadigaeth.  Nid  yw  Duw  yn 
gwybo'd  am  dano  ei  hun  heb  garu  ei  Fab.  Gell- 
ir  dweyd  am  ddyn  fod  cariad  yn  cael  ei  genedlu 
ynddo  ef;  ei  fod  am  ran  o'i  einioes  yn  meddu 
cariad  mewn  posibilrwydd  cyn  dechreu  caru  yn 


YR  lESU  A'R  GREADIGAETH.  I  7  I 

weithredol;  ei  fod  yn  meddu  g'allu  i  garu  cyn 
ei  fo'd  yn  caru.  Ond  ni  bu  cariad  yn  Nuw  yn 
rhywbeth  mewn  posibilrwydd;  na,  y  mae  ei  gar- 
iad  ef  yn  gariad  byw  a  gweithgar  er  tragwydd- 
oldeb.  Gw7r  yn  well  na'r  un  tad  sydd  yma 
heddyw  beth  yw  cariad  tadol  yn  Uenwi  ei  fynwes 
anfeidrol,  am  ei  fod  yn  caru  ei  Fab.  Ac  am  fod 
y  Tad  yn  caru  y  Mab  dygodd  yr  hoU  greadig- 
aeth  i  fod  "erddo  ef."  Yn  ei  gariad  at  ei  Fab 
y  codo'dd  y  cymelHad  cyntaf  i  greu.  Desgriíìr 
cariad  fel  math  o  angen  yn  yr  enaid,  yr  hwn  a 
foddlonir  yn  unig  trwy  roi;  rhoi  y  pethau  goreu; 
ie,  a  rhoi  ei  hun.  Daioni  ynddo  ei  hun,  medd 
tm  athronydd  enwog,  ydyw  sylweddoUad  yr 
^naid  O'  fwynhad.  Y  mwynhad  penaf  yn  y  fyn- 
wes  ddwyfol  ydyw  fod  ganddi  Berson  teilwng 
i'w  garu,  ac  i  ymhyfrydu  ynddo.  Ac  onid  yw  yn 
beth  naturio'l  meddwl  fod  cymeUiad  yn  gwreidd- 
io  yn  mynwes  Duw  Dad  i  anrhydeddu  ei  Fab 
trwy  roddi  iddo  etifeddiaeth  ogoneddus;  '"^r 
hwn  a  wnaeth  efe  yn  etifedd  pob  peth."  Edrych- 
wch  ar  y  nefoedd  uchod;  meddyUwch  mewn 
syndod  am  y  cyfundraethau  afrifed  a  chwyrneU- 
ant  yn  y  gwagder  anfesurol,  gan  ddwyn  eu 
3iawyr  i'w  canlyn,  a  chan  gadw  eu  Uwybrau  pri- 


I  7  2  CREFYDD  A  GW  YDDOREG . 

odo'l,  a  byth  yn  colli  eu  hamser.  I  ba  cldyben  y 
crewyd  y  rhai  hyn?  I  fod  yn  etifeddiaeth  i'r 
Mab.  Paham  y  crewyd  angyhon  yn  thronau,  yn 
dywysogaethau,  ac  yn  awdurdodau?  Paham  y 
crewyd  y  fath  greadur  a  dyn,  yr  hwn  sydd  yn 
meddu  rheswm,  cydwybod,  ac  ewwUys  rydd;  yn 
ddigon  mawr  i  dori  deddfau  ei  Greawdwr?  Yr 
unig  atebiad  ydyw — Er  mwyn  yr  etifedd,  "ac 
erddo'  ef."  Y  mae  ei  feddianau  yn  ddiderfyn,. 
ei  gyfoeth  yn  anhysbyddiadwy,  a'i  arglwyddiaeth 
yn  gyíîredinoh  Gwir  yw,  fod  rhan  o'i  etifedd- 
iaeth  wedi  troi  yn  wrthryfelwyr;  torodd  ei  hun 
allan  o  gynganedd  y  greadigaeth  foesol  ufudi. 
Wrth  ddweyd  y  ddameg  am  y  bugail  yn  gadael 
y  ddeadeU  a'r  godan,  ac  yn  myned  i'r  anialwch 
ar  ol  y  namyn  un  cant,  gan  ei  dwyn  hi  adref  ar 
ei  ysgwyddau  yn  llaẅen,  mynega  ei  hanes 
ei  hun.  Gadawodd  yr  etifedd  y  nef  o'i  fodd; 
cymerodd  arnO'  agwedd  gwas,  bu  farw  yn  ein 
lle,  mewn  trefn  i  adferu  yr  etifeddiaeth  yn  ol  i 
undeb  a'r  greadigaeth  deyrngarol.  "Ac  (wedi 
iddo  wneuthur  heddwch  trwy  waed  ei  groes  ef), 
trwyddo'  ef  gymodi  pob  peth  ag  ef  ei  hun, 
trwyddo'  ef,  meddaf,  pa  un  bynag  ai  pethau  ar 
y  ddaear  ai  pethau  yn  y  nefoedd,"  Colos.  i :  20. 


YR  lESU  A'R  GREADIGAETH.  i  7  3 

IV. — Perthynas  y  Tragwyddol  Fab  a  chynal- 
îaeth  ,ac  undod  yr  holl  greadigaeth. 

*'Ac  y  mae  efe  cyn  pob  peth,  ac  ynddo  ef  y 
mae  pob  peth  yn  cydsefyh."  Nid  yn  nnig  y  mae 
yr  etifedd  yn  ''cynal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth," 
3^n  dal  yr  ho'll  etifeddiaeth  wrth  ei  gilydd;  oiid 
ynddo  ef  y  mae  yn  cyraedd  ei  hunohaeth  fel  un 
gyfundrefn  ogoneddus.  Dyma  fel  y  darUeni 
Bengel  y  frawddeg  hon:  "A  daeth  pob  peth  yn- 
ddo  ef  yn  nghyd  yn  un  gyfundrefn."  Meddyl- 
iwch  am  eangder  diderfyn  ei  etifeddiaeth;  ''hoU 
lu  y  nef;"  "hoH  ser  y  goleuni,"  y  rhai  sydd  fel 
tywod  y  mor  yn  afrifed.  Cyn  dyfeisio  y  peU- 
welyr,  cyfrifai  yr  hen  seryddwyr  fod.  mil  a 
chwech-ar-hugain  o  ser  yn  y  nef;  ond  dywed' 
seryddwyr  yr  oes  hon,  fel  y  dywed  y  Beibl,  eu 
bod  yn  afrifed.  Ond  pa  faint  bynag  yw  rhifedi 
ser  y  nef,  yr  hwn  a  fu  yn  dal  plant  bychain  yn 
ei  freichiau  i'w  bendithio  sydd  yn  gofalu  am 
danynt  oh.  Y  mae  Job  wedi  dweyd  ei  fod  wedi 
taenu  y  gogledd  (fcsaphoii)  ar  y  gwagle.  Os  ed- 
rychwch  chwi  ar  fifurfafen  y  gogledd  chwi  a 
ganfyddwch  â'ch  hygaid  fod  yno  w^agder,  heb 
un  seren  yn  ymddangos  ynddo.  Gosodwyd  y 
pehwelyr  cryfaf  ar  y  rhan  hon  o'r  nefoedd,  ond 


í74 


CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 


er  pob  ymchwiliad  methwyd  a  chanfod  yno  ddim 
ond  gwagder  a  duwch.  Drachefn,  defnyddiwyd 
y  ddyfais  newydd  sydd  ganddynt,  i  dynu  hun  y 
ser,  i  archwiho'  y  gwagder  hwn,  ond  ni  cheid  ar 
hwnw  hm  cymaint  ag  un  seren.  I  ba  beth,  tyb- 
ed,  y  gadawodd  y  Creawdwr  dwyfol  y  gwagder 
hwn  heb  ei  gyfaneddu  â  bydoedd?  Nis  gwn  i^ 
os  nad  i  anfon  gelynioii  ei  Fab,  yn  gythreuhaid 
ac  yn  ddynion  annuwiol,  i  grwydro  yn  ei  wag- 
der  a'i  dduwch,  heb  gymaint  a  gwyneb  seren 
i'w  sirioh  i  dragwyddoiaeb.  Gehwch  bender- 
fynu  na  chaniata  yr  etifedd  i'r  un  byd,  nac  i 
awyr  yr  un  byd,  o  fewn  terfynau  ei  hoU  etifedd- 
iaeth,  fod  yn  sathrfa  o  dan  draed  ysbrydion  af- 
lan  a  gelynion  ei  lywodraeth.  Y  mae  yn  mwriad 
yr  etifedd  i  ghrio  awyr  y  ddaear  am  bytli  oddi- 
wrth  gythreuhaid,  a  phridd  y  ddaear  oddiwrth 
hidw  yr  annuwiohon.  Onid  oes  genym  addewid 
am  nefoedd  newydd  a  daear  newydd?  Pan  y 
bydd  yr  etifedd  wedi  gorphen  ei  waith  bydd  yr 
hoh  etifeddiaeth,  nid  yn  unig  mewn  undeb  ag 
ef,  ond  mewn  undeb  a  chymod  â'u  gilydd  yn 
dragwyddol. 


PREGETH  VIIL 


RHESYMEG      ADGYFODIAD       CRIST     A 
GWYDDOREG. 

"Ac  os  pregethir  Crist,  ei  gyfodi  e£  o  feirw :  pa  fodd 
y  dywed  rhai  yn  eich  pHth  chwi,  nad  oes  adgyfodiad  y 
meirw?  Eithr  onid  oes  adgyfodiad  y  meirw,  ni  chyfod- 
wyd  Crist  chwaith :  Ac  os  Crist  ni  chyfodwyd,  of er  yn 
wir  yiu  ein  pregeth  ni,  ac  ofer  hefyd  yw  eich  ffydd 
chwithau.  Fe  a'n  ceir  hefyd  yn  gau  dystion  i  Dduw; 
canys  ni  a  dystiasom  am  Dduw,  ddarfod  iddo  gyfodi 
Crist  yr  hwn  nis  cyfododd  efe,  os  y  meirw  ni  chyfodir — 
Canys  os  y  meirw  ni  chyfodir,  ,ni  chyfodwyd  Crist 
chwaith.  Ac  os  Crist  ni  chyfodwyd,  ofer  yw  eich  ffydd 
chwi ;  yr  ydych  eto  yn  eich  pechodau.  Yna  hefyd  y  cyfr- 
gollwyd  y  rhai  a  hunasant  yn  Nghrist."^ — i  Cor.  15: 12-18 

Adgyfodiad  yr  Arglwydd  lesu  ydyw  gwyrth 
fawr  a  phenaf  Cristionogaeth.  Yn  ei  adgyfod- 
iad  ef  y  cyraeddodd  yr  ymyriadau  gwyrthiol  a 
gymerasent  le  yn  awr  a  phryd  arall,  am  filoedd 

0  flynyddoedd,  bwynt  uchaf  eu  gogoniant.     Yn 

01  ymresymiad  yr  Apostol  yn  y  benod  hon, 
rhaid  i  Gristionogaeth  ei  hun  sefyU  neu  syrthio 
gyda'r  ffaith  hanesyddol  o  adgyfodiad  Crisî. 
Os  nad  adgyfododd  efe  o  fedd  newydd  Joseph, 
nid  yn  unig  y  mae  y  bedd  hwnw  yn  fedd  i  ddyn. 


176  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

I 

ond  yn  fecld  i'n  crefydd,  ac  i'r  hoU  obeithion  a 
gynyrchir  ganddi.  Nis  gall  Cristionogaeth  sef- 
yll  heb  yr  adgyfodiad.  Os  torir  Uwybr  y  nodd, 
y  gahu  bywydol,  ar  wreiddyn  y  pren,  gall  y 
cangenau  a'r  dail  ymddangos  yn  leision  dros 
amser  byr;  yr  un  pryd,  chwi  a  wyddoch  fod  atal 
y  nodd  i  redeg  o'r  gwreiddyn  ar  hyd  corfif  y  pren 
yn  sicrhau  nid  marwolaeth  y  cangenau  a'r  dail, 
ond  marwolaeth  y  pren  ei  hun.  Yr  un  modd, 
os  torir  y  cysyUtiad  rhwng  Cristionogaeth  a 
bywyd  yr  adgyfodiad,  syrthia  i  afael  gwywdra  a 
marwolaeth.  Nis  gall  Cristionogaeth  sefyU  heb 
yr  adgyfodiad.  "Ac  os  Crist  ni  chyfodwyd,  ofer 
yn  wir  yw  ein  pregeth  ni,  ac  oíer  hefyd  yw  eicli 
fifydd  chwithau."  Dyma  ydoedd  barn  Spinoza, 
yr  athroiiydd  luddewig,  yr  hwn  a  ddywed:  "Pe 
gallwn  i  gredu  adgyfodiad  Crist,  deuwn  yn 
Gristion  ar  unwaith."  "Yr  adgyfodiad,"  fel  y 
dywed  Strauss,  "ydyw  calon  Cristionogaeth." 
Cyn  y  gelhr  ymresymu  adgyfodiad  Crist  o  fod 
rhaid  ymresymu  Paul  a  Christionogaeth  o  fod. 
Adgyfodiad  Crist  a  sefydlodd  y  Sabboth  ar  y 
dydd  cyntaf  o'r  wythnos;  ar  yr  adgyfodiad  y 
mae  yr  eglwys  Gristionogol  wedi  ei  sefydhi;  a'r 
adgyfodiad  \dyw  y  prawf  fod  marwolaeth  Crist 


RHES YMEG  YR  ADG  YEO DIA D.  177 

vn  dderbvniol — yn  foddlonrwydd  dros  ein  pech- 
odau  ni.  Dyma  y\v  sail  ein  fîydd  a'n  gobaith  am 
heddwch  â  Duw,  ac  am  y  gwynfyd  dyfodoL 
Xid  oedd  neb  yn  Gristion,  yn  ol  syniad  yr  Apos- 
toHon,  am  ei  fod  yn  credu  ani  Grist,  ond  am  ei 
fod  yn  credu  yii  Xghrist  fel  Tywysog  y  Bywyd, 
ac  Arglwydd  yr  adgyfodiad. 

Yn  awr,  yn  mha  le  y  gorwedd  y  sicrwydd  am 
adgyfodiad  yr  Arghvydd  lesu?  Wrth  ofyn  y 
cwestiwn  hwn  yr  ydym  yn  argyhoeddedig  fod 
gwirionedd  yr  adgyfodiad  yn  gorw^dd  yn  ddyfn- 
ach  na  sicrwydd.  Yn  mhob  amgylchiad  y  mae 
sicrwydd  yn  gorphwys  ar  wirionedd,  ac  nid 
gwirionedd  ar  sicrwydd.  X^id  peth  dibwys  yd- 
yw  fo'd  dyn  yn  gafael  yn  y  gwirionedd,  ond 
peth  pW'ysicach  ydyw  fod  y  gwirionedd  yn  gafael 
ynddo  ef,  nes  bod  yn  barod  i  farw  drosto.  Felly 
yr  oedd  gwirionedd  yr  adgyfodiad  gyda'r  dys- 
gybhon.  Yr  oedd  wedi  gafael  yn  eu  personau 
mor  nerthol  fel  yr  oeddynt  yn  barod  i  farw 
drosto.  Addefa  un  o  brif  feirniaid  rhesymol- 
aidd  y  ganrif  hon  (Baur),  yr  hwn  sydd  yn  gwadu 
yr  elfen  oruwchnaturiol  mewn  crefydd,  fod  ad- 
gyfodiad  Crist  wedi  myned  yn  sicrwydd  cadarn 
a  diameuol  vn  meddvhau  v  dvssrvbhon;  a  bod  v 


178  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ffaith  fawr  hoii  yn  eu  hymwybo'dolrwydd  hwy  yn 
meddu  pob  sicrwydd  dichonadwy  a  berthyn  i 
íîaith  hanesyddoL  Yr  un  pryd,  myn  ef,  y  rhaid 
i  ni  ro'ddi  i  fyny  bob  gobaith  i  alhi  egluro  hyn.''' 
Ond  nis  gahwn  orphwys  yn  dawel  ar  hyn, 
cblegid  nid  mewn  caddug  y  dechreua  hanes 
Cristiono'gaeth ;  ac  nis  gallwn  fyned  heibio  i 
ffeithiau  hanesyddol  heb  eu  hesbonio,  hyd  yn 
nO'd  er  iddynt  ysgubo  o'u  blaen  gyfundraethau 
athronyddol,  a  damcanion  dadblygiadol,  ag 
sydd  yn  gwadu  posibilrwydd  gwyrth. 

Yr  ydych  yn  gwybod  fod  y  ddamcaniaeth 
Ddadblygiadol,  yn  haw  rhai  o  wyddonwyr  ein 
hoes,  yn  dyfod  i  wrthdarawiad  uniongyrchol  ag 
athrawiaeth  yr  adgyfodiad  o  fedd  newydd  Jo- 
seph.  Yn  wir,  y  niae  Dadblygiad  yn  sylfaen- 
edig  ar  yr  egwyddor  fod  gwyrth  yn  anmhosibî. 
Nid  yw  y  Dadblygwr  yn  canfod  dim  ond  teyrn- 
asiad  deddf  Natur,  a  hyny  O'  ddechreuad  y  gre- 
adigaeth  hyd  yr  awr  hon;  ond  y  mae  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  dwyn  i'n  sylw  o  leiaf  ddau  ym- 
yriad  gwyrthiol  ar  drefn  reolaidd  Natur,  ac  nid 
yw  pob  ymyriad  gwyrthiol  arah  yn  ddim  ond 
moddau    amrywiol    ar    un    o'r    ddau    ymyriad 

*Weiss'  Life  of  Christ,  vol.  iii.,  p.  383. 


RHESYMEG  YR  ADGYFODIAD.  179 

mawr,  sef  yr  ymgiiawdoliad  a'r  adgyfodiad. 
Tra  na  fyn  y  Dadblygwr  g}-dnabod  dim  ond 
gweithrediad  rheolaidd  egnion  naturiol  yn  han- 
es  y  greadigaeth,  y  mae  y  Cristion  yn  g-weled 
dau  eithriad  pwysig  yn  yr  ymgnawdohad  a'r  ad- 
gyfodiad.  Pa  fodd  bynag  yr  esbonir  athrawiaeth 
yr  adgyfodiad,  erys  yn  fifaith  hanesyddol,  a'r 
ffaith  hono  yn  gorphwys  ar  dystiolaeth  mor  gad- 
arn  ag  un  ffaith  wyddonol,  mai  ar  y  foment  ag 
yr  oedd  nerthoedd  hen  Xatur— nerthoedd  mar- 
wolaeth  ac  adfeiHad,  ar  ddifodi  ysbryd  Crist- 
ionogaeth  am  l^yth,  yn  sydyn  neidiodd  i  fyny 
mewn  bywyd  anorchfygol  yn  adgyfodiad  y  syl- 
faenydd.  Er  gwaethaf  pob  ymosodiad,  rhaid  i 
bawb  gydnabod  mai  ysbryd  Cristionogaeth  yd- 
yw  y  nerth  cryfaf  a  fedd  y  ddaear  heddyw.  Y 
mae  hanes  yr  eghvys  Gristionogol  yn  brawf  o 
hyn,  am  ei  bod  yn  tyfu  allan  oV  íîaith  fawr  hon, 
fel  y  mae  y  dderwen  yn  tyfu  o'r  fesen. 

I.  Edrychwn  ar  rai  o'r  tystiolaethau  hanes- 
yddol  am  adgyfodiad  Crist. 

Xi  fedd  un  ffaith  na  dygwyddiad  hanesyddol, 
a  gymerasant  le  yn  y  gorphenol,  seihau  cadarn- 
ach  i  orphwys  arnynt  nag  adgyfodiad  Crist. 
Dengys    yr    Apostol    yn    yr    adnodau    blaenorol 


l8o  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

fod  adgyfodiad  Crist  yii  gorphwys  ar  dystiolaetli 
llygaid-dystion.  Ni  fedd  gwyddoniaeth  dystiol- 
aeth  gryfach  dros  ttn  ffaith  o  fewn  ei  chylch  ei 
hun,  na  thystiolaeth  llygad-dyst.  Onid  yw  hoU 
lysoedd  barn  ein  gwlad  yn  penderfynu  peth  mor 
bwysig  a  bywyd  a  marwolaeth  ar  sail  tystiol- 
aeth  dau  neu  dri  o^  lygaid-dystion?  Wel,  y  mae 
y  dystiolaeth  yr  wyf  yn  myned  i  ahv  eich  syhv 
ati,  drO'S  wiriouedd  adgyfodiad  Crist,  yn  dystiol- 
aeth  llygaid-dystion  o'r  fath  fwyaf  ymddiriedol. 
Nis  gellwch  ei  gwrthod  heb  ar  yr  un  pryd  wrth- 
od  holl  hanesiaeth  y  gorphenoL  Nid  wyf  yn 
bwriadu  galw  eich  sylw  at  y  tystíolaethau  a 
geir  yn  y  pedair  Efengyl,  gan  y  rhai  a  welsant 
yr  lesu  ar  ol  ei  adgyfodiad,  am  y  rhesAvm  fod 
rhai  beirniaid  yn  haeru  na.  chawsant  eu  hys- 
grifenu  hyd  ddechreu  yr  ail  ganrif.  Er  nad  yw 
yr  eglwys  Gnstionogol  yn  credu  hyn  o  gwbl, 
eto  nid  yw  hyd  yn  hyn  yn  meddu  tystiolaeth 
bendant  a  diameuol  i  brofi  yn  wahanol.  Ond  yr 
wyf  yn  myned  i  alw  eich  syhv  at  y  dystiolaeth 
a  geir,  mewn  pedwar  llyir  yn  y  Testament  New- 
ydd  ag  y  cydnabyddir  gan  bob  ysgol  o  feirniaid 
eu  bod  wedi  cael  eu  hysgrifenu  cyn  pen  wyth 
mlynedd  ar  hugain  ar  ol  y  croeshoehad,  sef  yr 


RHESYMEG  YR  ADG  YFODlAD.  i  8  I 

Epistol  at  y  Rhufeiniaid,  y  Galatiaid,  a'r  ddau 
Epistol  at  y  Corinthiaid.  Fel  hyn,  saif  y  tystiol- 
aethau  a  geir  yn  yr  Epistolau  a  nodwyd  yn  yr  un 
pellder  oddiwrth  y  croeshoeHad  a'r  adgyfodiad, 
ag  y  mae  rhai  o  honoch  chwi  sydd  yma  y  boreu 
heddyw  yn  sefyll  oddiwrth  lofruddiaeth  Abra- 
ham  Lincohi  yn  1865.  Oni  buasai  yn  ynfyd- 
nvydd  i  neb  feddwl  gwadu  y  ffaith  hon  yn  eich 
clywedigaeth;  yn  wir  buasech  yn  meddwl  fod  y 
cyfryw^  yn  ynfydu,  ac  yn  barod  i  roddi  gAvialen 
ar  gefn  yr  ynfyd.  Yr  un  modd  am  adgyfodiad 
Crist  i'r  ApostoHon. 

I.  Edrychwch  ,ar  y  prawf  hwn  yn  yr  Epistol 
at  y  Rhufeiniaid. 

Tra  nas  gwyddom  pwy  a  sefydlodd  yr  eglwys 
yn  Rhufain,  yr  ydym  yn  casghi  eu  bod  yn  Grist- 
ionogion  diwyHiedig  eu  meddyhau.  Yr  oedd 
Paul  yn  diolch  i  Dduw  drostynt,  "oblegid  bod 
eu  íîydd  yn  adnabyddus  yn  yr  hoH  fyd,"  a'r  eg- 
hvys  hon  a  dderbyniodd  yr  Epistol  cyfoethocaf 
o  hoH  Epistolau  Paul.  Cyffyrdda  yr  Apostol 
amryw  wxithiau  ag  adg}'fodiad  Crist,  nid  i  brofi  y 
pwnc.  Na,  y  mae  yn  cymeryd  yn  ganiataol  fod 
pob  un  O'  Gristionogion  Rhufain  yn  credu  yn 
adgyfodiad  Ci'st,  yr  i.wn  a  "eghirwyd  yn   Fab 


1 8 2  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

Duw  mewii  gallu,  yn  ol  ysbryd  sancteiddiad, 
trwy  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw;"  Rhuf. 
1 :  4.  Pe  buasai  yn  amcanu  at  brofì  yn  fanwl  y 
fifaith  O'  adgyfodiad  y  Gwaredwr,  buasai  hyny  yn 
awgrymu  i'n  meddyhau  ni  fod  yno  rai  yn  Rhuf- 
ain  yn  ameu  yr  adgyfodiad.  Ond  y  mae  yn 
cymeryd  yn  ganiataol  yn  ei  Epistol  atynt,  eu 
bod  oll  fel  Cristionogion  yn  credu  yn  y  ffaith  o 
adgyfodiad  Crist.  O  herwydd  paham  ceir  ef  yn 
adeiladu  ar  y  fifaith  hon  rai  o  brif  athrawiaeth- 
au  yr  efengyl,  megys  cyíìawnhad  a  marwolaetli 
y  saint  i  bechod.  ''Oni  wyddoch  chwi,  am  gy- 
nifer  o  honom  ag  a  fedydchwyd  i  Grist  lesu,  ein 
bedyddio  ni  i'w  farwolaeth  ef  ?  Claddwyd  ni  gan 
hyny  trwy  fedydd  i  farwolaeth;  fel  megys  ag  y 
cyfodwyd  Crist  o  feirw  trwy  ogoniant  y  Tad, 
felly  y  rhodiom  ninau  hefyd  mewn  newydd-deb 
buchedd.  Canys  os  gwnaed  ni  yn  gyd-blanig- 
ion  i  gyfifelybiaeth  ei  farwolaeth  ef,  fehy  y  bydd- 
wn  i  gyfifelybiaeth  ei  adgyfodiad  ef;"  Rhuf.  6: 
3-5.  Fel  yr  oedd  Crist  yn  ei  adgyfodiad  yn 
dechreu  ar  fywyd  newydd  a  pharhaol,  fehy  y 
bydd  y  saint  hefyd  y  rhai  sydd  yn  meirw  i  bech- 
od  yn  adgyfodi  mewn  ystyr  ysbrydol  i  fywyd 
newydd. 


RHESYMEG  YR  ADGYFODIAD.  183 

2.  Yn  yr  Epistol  at  y  Corinthiaid  dywed: 
"Canys  mi  a  draddodais  i  chwi  ar  y  cyntaf,  yr 

hyn  hefyd  a  dderbyniais,  farw  o  Grist  dros  ein 
pechodan  ni,  yn  oi  yr  ysgrythyrau;  a'i  gladdu 
a'i  gyfodi  y  trydydd  dydd  yn  ol  yr  ysgrythyr- 
au;  a'i  weled  ef  gan  Cephas,  yna  gan  y  deuddeg. 
Wedi  hyny  y  gwehvyd  ef  gan  fwy  na  phum  can' 
brodyr  ar  unw^aitli;  o'r  rliai  y  mae  y  rhan  fwy- 
af  yn  aros  hyd  yr  awTlion;  eithr  rhai  a  hunas- 
ant.  Wedi  hyny  y  gwehvyd  ef  gan  lago,  yna 
gan  yr  hoh  Apostohon.  Ac  yn  ddiweddaf  oH  y 
gwehvyd  ef  genyf  fìnau  hefyd,  megys  gan  un 
annhymig;"  i  Cor.  15:  3-8.  Dyma  dystiolaeth 
nifer  mawr  o  lygaid-dystion  o  adgyfodiad  y 
Gwaredwr,  ac  yr  ydym  yn  rhwym  i  dderbyn  eu 
tystiolaeth.  Y  mae  cyfansoddiad  ein  natur  y 
fath  fel  nad  aUwn  wrthod  crechi  tystiolaeth  dyn- 
ion  da  o  ffaith  a  fyddo  yn  deg  o  fewn  eu  gwy- 
bodaeth,  ac  yn  enwedig  os  byddant  yn  barod  i 
gadarnhau  y  dystiolaeth  hono  a'u  gw^aed.  Yn 
wir,  ystyrir  fod  gwrthod  y  cyfryw  dystiolaeth  yn 
wallgofrwydd. 

3.  Yr  oedd  Paul  ei  hun  yn  llygad-dyst  o  ad- 
gyfodiad  Crist. 

Yr  oedd  rhai  yn  Corinth  yn  honi  nad  oedd 


184  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

efe  yn  Apostol  am  na  welodd  yr  Arglwydd  lesu 
wedi  ei  adgyfodi;  ond  sylwch  fel  y  mae  yn  eu 
hateb.  Os  oedd  yr  Apostohon  eraiU  yn  Uygaid- 
dystion  o  adgyfodiad  Crist,  yr  oedd  yntau  hef- 
yd  wedi  ei  weled.  "Oni  welais  i  lesu  Grist?" 
meddai.  Do,  fe'i  gwelodd,  a  hyny  mewn  gogon- 
iant  mwy  na  dysgleirdeb  yr  haul  yn  ei  nerth,  a 
bu  i  nerth  y  gogoniant  hwnw  eíîeithio'  ar  ei  lygaid 
ef  tra  y  bu  byw.  Meddyha  rhai  mai  at  hyn  y 
cyfeiria  pan  y  dywed,  "Y  demtasiwn  yr  hon  oedd 
yn  fy  nghnawd;"  Gal.  4:  13-16.  "Swmbwl  yn  y 
cnawd;"  2  Cor.  12:  7.  A  "dwyn  yn  ei  gorff  nod- 
au  yr  Arglwydd  lesu;"  Gal.  6:  17.  Os  ydyw  yr 
esboiniad  hwn  yn  gywir,  yr  oedd  Paul  yn  dwyn 
yn  ei  gorfif  brawf  fod  Crist  wedi  adgyfodi ;  a  pha 
ryfedd  ei  fod  "yn  taeru  ei  fod  ef  yn  fyw." 

4.  Prawf  cryfach  drachefn  ydyw  fod  rhai  yn 
Corinth  yn  gwadu  adgyfodiad  y  corff;  a  dyma 
fel  yr  ateba  yr  Apostol  eu  gwrthddadleuon : 

'Ac  os  pregethir  Crist,  ei  gyfodi  ef  o  feirw;  pa 
fodd  y  dywed  rhai  yn  eich  phth  chwi  nad  oes 
adgyfodiad  y  meirw?  Eithr  onid  oes  adgyfod- 
iad  y  meirw,  ni  chyfodwyd  Crist  chwaith.  Ac 
os  Crist  ni  chyfodwyd,  ofer  yn  wir  yw  ein  preg- 
eth  ni,  ac  ofer  hefyd  ydyw  eich  íîydd  chwithau;" 


RHES 1  'MEG  \ 'R  ADG\  'EODE-i D.  185 

I  Cor.  15:  12-18.  Ç\\\\\  a  welwch  fod  ymres- 
ymiad  Paiil  yma  yn  rorphwys  ar  y  Itaitli  fod  y 
Cristionogion  yn  Co:  !iith  yn  credu  fod  Crist 
wedi  adgyfodi.  Heb  hyn  ni  biiasai  y  nerth  hei- 
af,  nac  ystyr  o  gwbl.  i'w  ymresymiad  dros  ad- 
gyfodiad  y  ccrít.  A  g'ehwch  fod  yn  sicr  mai  nid 
rhesyman.  neu  \\\  h}"trach,  dystiolaethau  sigled- 
ig  a  g^yeiniaid,  oedd  wedi  dwyn  y  bobl  hyn  i' 
gredu  ar  y  cyntaf  yn  adgyfodiad  Crist.  \\'ele 
genedloedd  o  Ewrop.  nid  luddewon  o  Asia.  a'r 
rhai  hyny  wedi  eu  dwyn  i  fyny  mewn  crefydd 
baganaidd.  hen  grefydd  eu  teidiau,  crefydd  eu 
gwlad  a'u  cenedb  yn  derbyn  tystiolaeth  luddew- 
on  am  luddew  ieuanc.  yr  hwn  a  laddwyd  o  dan 
Pontius  Pilat.  ac  a  gyfododd  y  trydydd  dydd! 
Onid  ydych  yn  casght  ar  un^^aith  fod  nerth  dir- 
fawr  yn  y  dystiolaeth  hon  am  y  bedd  gwag?  Ac 
y  mae  yr  Apostol  yn  ei  lythyr  yn  canniol  v 
Galatiaid  hefyd,  y  rhai  oeddynt  wedi  ymfudo  o 
Ffrainc  i'r  dalaeth  hono  yn  Asia  Leiaf,  am  eu 
bod  wedi  parhau  i  ddal  eu  gafael  yn  y  ftaith  o 
adgyfodiad  Crist.  Yr  Epistol  cyntaf  at  y  Cor- 
inthiaid,  a'r  Epistol  at  y  Galatiaid,  ydynt  y  tyst- 
iolaethau  ysgrifenedig  boreuaf  dros  adgyfodiad 
Crist. 
12 


t86  crefydd  a  gwyddoreg. 

5.  Cawn  brawf  o  natur  arall  pan  y  dywed  yr 
Apostol  wrth  y  Corinthiaid: 

"Am  hyny  carthwch  ahan  yr  hen  lefain,  fel  y 
byddoch  does  newydd,  megys  yr  ydych  yn  ddì- 
lefeinllyd.  Canys  Crist  ein  Pasc  ni  a  aberthwyd 
drosom  ni,  am  hyny  cadwn  wyl;"  i  Cor.  5:  7,  8. 
Pa  wyl  a  feddyHa  yr  Apostol  yma?  Nid  yw  yn 
anog  y  Cristi  jnogion  i  gadw  gwyl  y  pasc,oblegid 
y  mae  y  geiriau,  "Crist  ein  Pasc  ni,"  yn  erbyn  yr 
esboniad  hwn.  Yr  unig  esboiiiad  teg  ar  y  geir- 
iau  ydyw  y  ffaith  fod  yr  eghvys  Apostolaidd  yn 
cadw  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos  yn  wyl  i  gofìo 
am  adgyfodiad  Crist. 

6.  Y  mae  prawf  arall  cryfach  na'r  oll,  os  ydyw^ 
hyny  yn  bosibl,  sef  athrawiaeth  yr  adgyfodiad  ei 
hun  fel  y  dysgir  hi  yn  yr  Epistolau  hyn. 

Nid  yn  unig  y  mae  adgyfodiad  Crist  yn  cael 
ei  derbyn  fel  íîaith  hanesyddol,  ond  ei  chysyUtu 
hefyd  a  holl  hanes  Mab  y  dyn.  Pan  y  dywed 
Paul:  "Os  yn  y  byd  hwn  yn  unig  y  gobeithiwn 
yn  Nghrist,  truanaf  o'r  holl  ddynion  ydym  ni" 
(i  Cor.  15:  19),  nid  ydyw  ond  rhoddi  mynegiad 
i'r  hyn  a  deimla  pob  Cristion  ag  sydd  yn  pro- 
fifesu  Crist,  ac  yn  amcanu  yn  gywir  byw  yr  un 
bywyd  ag  ef.     Pe  byddai  i'r  adgyfodiad  gael  ei 


RHESYMEG  YR  ADGYFODIAD.  187 

ddileu,  byddai  i  Gristionogaeth  gael  ei  dileu; 
er  y  gallai  fodoli  fel  cyfundrefn  o  athroniaeth, 
nid  allai  focloh  fel  bywyd  ac  fel  dadguddiad  oddi- 
wrth  Dduw.  Deil  adgyfodiad  Crist  yr  un  Ue 
niewn  Cristionogaeth  ag  y  niae  deddf  fawr  dis- 
gyrchiad  yn  ei  ddal  yn  nhrefniad  Xatur.  Rhaid 
i  ni  edrych  arno  fel  math  o  angenrheidrwydd 
moesol,  yr  hwn  sydd  yn  ganlyniad  naturiol  pob 
peth  a  fu  o'i  fiíaen,  ac  yn  agoriad  i  ystyr  yr  ym- 
gnawdohad  a'r  farwolaeth  lawnol,  y  rhai  a  fuas- 
ent  yn  aros  hebddo  yn  ddirgehon  am  byth. 

Yn  awr,  ystyrir  fod  y  prawfion  a  nodwyd  o'r 
pedwar  llyfr  hynaf  yn  y  Testament  Newydd, 
heb  son  am  y  prawfion  a  geir  yn  yr  Efengylau, 
ac  yn  Uyfr  yr  Actau,  yn  ddigonol  i  sefydlu  pob 
ffaith  hanesyddoL  Nis  gehir  casghi  prawfion 
cryfach  o  blaid  un  íîaith  nag  sydd  genym  dros 
wirionedd  yr  adgyfodiad.  Pe  buasai  Joseph  a 
Xicodemus,  y  ddau  wr  pendefigaidd,  wedi  codi 
cofgolofn  cyn  pen  pum  mlynedd  ar  fedd  yr  lesu, 
a  hono  yn  dalach  na  thwr  x\ntonia,  er  cof  am  y 
dygwyddiad  rhyfeddol;  neu  pe  buasai  y  senedd 
Rufeinig"  wedi  anfon  hechysgrif  i'w  gosod  ar 
bob  teml  trwy  yr  hoU  ymerodraeth,  ni  buasai  y 
prawf  dros  wirionedd  yr  adgyfodiad  yn  gryfach 
iiae-  V  mae  eenvm  yn  v  Testament  Newvdd. 


l88  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

11.  Yr  anhawsderau  sydd  yn  cyfarfod  y  rhai 
a  wrthodant  yr  adgyfodiad  fel  ffaith  oruwch- 
naturiol. 

Ar  un  Haw  rhaid  edrych  ar  adgyfodiad  Crist 
fel  ffaith  yn  y  byd  ysbrydol,  ac  ar  y  haw  arall, 
fel  íìfaith  a  gymerodd  le  yn  y  byd  naturiol;  a 
gelwir  ar  y  gwyddonydd  i'w  chwiho,  ac  i  roddi 
rhyw  reswm  drosti.  Gwrthoda  y  gwyddonydd, 
ac  yn  neihduol  y  Dadblygwyr,  yr  eh'en  oruwch- 
n.aturiol.  Wrth  edrych  i  hanes  y  greadigaeth 
am  fihynau  o  oesoedd,  myn  ef  nad  yw  yn  can- 
fod  dim  ond  arwycid  o  drefn,  ac  o  deyrnasiad 
uníîurf  deddf  Natur.  Neu  mewn  geiriau  eraih,, 
nid  yw  yn  canfod  un  arwydd  o  wyrth ;  o  ganlyn- 
iad  deuir  i'r  casghad  fod  gwyrth  yn  groes  i 
brofiad  ac  i  dystiolaeth  Natur.  Ond  y  mae  y 
Beibl  yn  hawn  o  adroddiadau  am  wyrthiau,  a 
gweil  ganddynt  hwy,  meddant,  gredu  tystiolaeth 
Natur  na  chredu  mynegiadau  ychydig  o  ysgrif- 
enwyr  Beiblaidd.  Mynega  rhai  o'r  dosbarth 
yma,  y  buasent  yn  derbyn  Cristionogaeth  fel 
crefydd,  ac  fel  yr  oreu  o  lawer,  a  gynygiwyd 
erioed  i'r  ddynohaeth,  pe  y  gohyngai  ei  gafael 
yn  y  goruwchnaturioL  Ond  dyma  y  peth  olaf 
y  gah    Cristioiiogaeth   ohwng  ei  gafael  o  hono^ 


RHES I  \MEG  \  'R  ADG }  'FODIAD.  1  8  9 

am  ei  bod  fel  teyrnas  hanesyddol  ogoneddus 
"wedi  ei  chydwau  â'r  g-oruwchnaturioL  A  chan- 
iatewch  i  mi  ddweyd  hyn:  Yr  wyf  íì  yn  credu  yu 
llawn  mor  gryfed  a'r  un  gw}-ddon}'dd  yn  un- 
ffurfiaeth  Xatur,  hyny  yw,  fod  yr  un  math  o 
achosion  yn  cynyrchu  trwy  yr  oesoedd  yr  un 
math  o  eííeithiau;  fod  yr  un  math  o  rieni,  yn  y 
byd  nysieuol  ac  anifeilaidd,  yn  cynyrchu  yr  un 
math  o  hihogaeth.  Dyma,  mi  dybiaf,  ydyw  eich 
credo  chwithau,  onide?  Ond  tybiwch  fod  un 
annhebyg  yn  ymddangos  yn  mysg  meibion  d}'n- 
ion,  yna  ni  buasech  yn  dysgwyl  uníîurfiaeth,  a 
îuasech?  Yn  awr,  peth  croes  i  l^rofiad  dynion 
clnvy  holl  oesoedd  amser  ydyw  fod  dyn  yn 
rhoddi  Uygaid  i  ddeilHon,  yn  iachau  pob  math  o 
afiechyd  â  chyíîyrddiad  ei  law,  yn  adgyfodi  y 
meirw  â'i  air,  yn  cael  ei  ladd,  ei  gladdu,  ac  yn 
adgyfodi  y  trydydd  dydd.  Ond  os  ydyw  yr  hwn 
y  dywedir  am  dano  ei  fod  yn  gwneuthur  y  peth- 
au  hyn  }'n  Fab  Duw  wedi  ymddangos  yn  y 
cnawd,  ei  fod  yn  fwy  na  dyn,  y  mae  yn  esgyn 
tu  hwnt  i  gylch  ein  profiad.  Pe  clywech  chwi 
rywun  yn  dweyd  ei  fod  wedi  gweled  haiarn  yn 
nofio  fel  darn  o  rew  ar  wyneb  y  dwfr,  teimlech 
ei  fod  vn   dwevd   \r  hvn   svdd     \\\    ewrthdaro 


igo  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

profiad  dynio'ii  trwy  yr  oesoedd.  Ond  pe  dy- 
wedai  fod  yr  haiarn  hwnw  yn  wahanol  o  ran  ei 
natur  i  bob  haiarn  .  sydd  yn  drymach  na  dwfr, 
ni  byddai  ei  dystiolaeth  mewn  im  wedd  yn 
dyfod  i  wrthdarawiad  a  phrofiad.  Ac  os  myn- 
egir  yn  y  Testament  Newydd  fod  lesu  o  Naza- 
reth  yn  Dduw  wedi  ymddangos  yn  y  cnawd,  yna 
nid  oes  gan  ein  profiad  ddim  i  wneyd  ag  ef.  Os 
na  bu  y  Person  hwn  farw  fel  y  mae  dyn  yn 
marw;  os  na  bu  farw  am  ei  fod  yn  gorfod  marw 
yn  ol  nerth  hen  ddeddf  naturiol,  deddf  marwol- 
aeth;  os  ydoedd  yn  marw  am  ei  fod  yn  dodi  ei 
einioes  i  lawr  yn  y  fath  fodd  fel  yr  oedd  ei  angeu 
yn  act  o'i  eiddo'  ef  ei  hun,  yna  nis  geUwch  fod  yn 
sicr  nad  oeüd  y  Person  hwn  yn  eithriad  i  bob 
dyn  arall  yn  ei  enedigaeth  ac  yn  ei  adgyfodiad. 
Os  caniatewch  chwi  unwaith  fod  un  wyrth  wedi 
cymeryd  lle  trwy  ymyriad  gaUu  dwyfol,  neu 
Berson  dwyfol,  nid  ydyw  ond  gwastraíî  ar  am- 
ser,  ac  ar  amynedd  dynion,  i  geisio'  profi  fod  y 
gwyrthiau  eraill  yn  anmhosibl.  Fel  hyn,  y  mae 
adgyfodiad  Crist  yn  ffaith  a  gymerodd  le  yn  y 
bycî  naturiol  ag  y  mae  yn  rhaid  i'r  gwyddonydd 
rocldi  rhyw  gyfrif  am  dani. 

Heblaw  hvn,  ymddengys  i    mi     fod  v  rhai  a 


RHHS YMEG  YR  ADG\ -PODIA D. 


wadant  adgyfodiad  Crist  ar  y  sail  ei  fod  yn  dros- 
eddiad  ar  ddeddf  Xatiir,  yn  troseddu  deddf  ar- 
all  eu  hiuiain,  sef  deddf  fawr  achos  ac  eíîaith  yn 
y  byd  moesol.  Gwadwch  adgyfodiad  Crist  fel 
gweithred  oruwchnaturiol,  a  saif  Cristionogaeth 
o'ch  blaen,  yr  hon  a  gynyrchodd  y  bywyd  sanct- 
eiddiaf,  a'r  gwareiddiad  uchaf  yn  hanes  y  ddae- 
ar.  fel  cyfiuidrefn  yn  syh'aenedig  ar  dwyh.  Yr 
unig  esboniad  rhesymol  a  gwyddonol  ar  aUu 
Cristionogaeth  i  gynyrchu  y  bywyd  mwyaf  pur, 
ac  i  greu  }'  gwareiddiad  uchaf  a  welodd  y  ddae- 
ar;  yr  unig  esboniad  teg  ar  hyn,  yn  ol  deddf  ach- 
os  ac  efîaith  yn  y  byd  moesol,  ydyw  ei  dwyfol- 
deb,  yr  hwn  sydd  yn  gwreiddio  yn  ngwyrth  yr 
ymgnawdohad  a'r  adgyfodiad.  A  fyn  y  gwydd- 
onydd  droi  ei  gefn  ar  y  íîeithiau  hanesyddol 
hyn,  a  dal  ei  afael  yn  ei  gyfundrefn  o  athron- 
iaeth  gyfyng,  yn  yr  hon  y  tybir  anmhosibil- 
rwydd  gwyrth? 

Tra  y  saif  yr  eglwys  heddyw  ar  yr  tm  tir  yn 
hohol  a  gwyddoreg  ac  athroniaeth ;  eto  y  mae 
}-n  treiddio  yn  mheh  tti  hwnt  i'w  terfynau 
hwy,  ac  yn  ycliwanegu  prawfion  o  ddwyfoiüoí^ 
Cristionogaeth  ag  sydd  yn  cyfarfod  â  chyd^^ybod 
a  hoh  reddfau  natur  dvn.     A  ddarfu  i  chwi  fedd- 


192  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

wl  fo'd  aclg-}  fodiad  y  Gwaredwr  yii  wirionedd  rhy 
fawr,  rhy  amlochrog"  i  reswm  aUu  ei  amgyfîred? 
HawHa  gydsyniad  hoU  natur  dyn,  yn  ddeaUol, 
moesol  ac  ysbrydol.  Ac  os  bydd  dyn  yn  fifydd- 
lawn  i  ddeddf  ei  natur  trwy  dderbyn  gwirionedd- 
au  moesol  ac  ysbrydol,  yn  ogystal  a  rhai  gwydd- 
onol,  bydd  ei  hoH  natur  yn  gorphwys  yn  dawel 
ar  y  ffait'i  ddwyfol  o  adgyfodiad  Crist.  Pan  y 
treiddia  y  ffailli  hon  y  tu  draw  i'w  reswm,  gan 
gymeryd  gafael  fel  sicrwydd  yn  ei  hoh  ddynol- 
iaeth,  codir  y  rheswm  i  gylch  uwch,  i  awyr  fwy 
ysbrydol,  ac  o  dan  íîurfafen  fwy  goleu,  Ue  y 
teimhr  fod  gwirioneddau  ysbrydol  yn  wir  syl- 
weddau.  Nid  yw  Paul  yn  gwneyd  dim  ond  dyl- 
yn  deddf  aciios  ac  effaith  yn  y  byd  moesol  pan 
y  dywed  fod  y  saint  wedi  eu  cydgyfodi  gyda 
Christ,  ac  yn  cydeistedd  gydag  ef  yn  y  nefohon 
leoedd,  fel  y  dylynir  deddf  achos  ac  efîaith  gan  y 
gwyddonydd  }  a  \  byd  naturiol.  Saif  adgyfodiad 
Crist  rhwng  y  byd  materol  ac  ysbr^dol,  rhwng  v 
gweledig  a'r  anweledig,  gan  gyfranogi  o  natur 
y  ddau,  a  chymodi  y  ddau  a'u  gilydd.''' 

III.  Adgyfodiad  Crist  fel  y  mae  yn  brawf  o 
fodolaeth  sefyUfa  ddyfodoL 

*Bishop  Westcott,  The  Gospel  of  Resurrection,  p.  10. 


RHESYMEG  YR  ADGYEODIAD.  193 

''Os  Crist  ni  chyfodwyd  '•'  '•■'  *  yna  hefyd  v 
cyfrgoUwyd  }'  rhai  a  hnnasant  yn  Xghrist/' 
"Os  Crist  ni  chyfodwyd,  ni  chyfodir  y  meirw; 
ac  os  y  meirw  ni  chyfodir,  yna  hefyd  y  cyfrgoll- 
Avyd  y  rhai  a  hunasant  yn  Nghrist."  Y  mae  en- 
eidiau  yn  ogystal  a  chyríî  hoU  dduwiohon  yr 
oesoedd  a  fu  \\edi  m^ned  i  ddinystr  a  gwarth 
tragwyddol,  y  rhai  a  sefydlasant  eu  gobeithion 
ar  Grist.  Gor\\ edd  cyrfif  goreug \v\r  y  ddaear  yn 
fahiriedig  yn  lhvch  y  bedd.  heb  unrhyw  ragolwg 
am  adgyfodiad,  ac  y  mae  eu  hysbrydoedd  nid 
Avedi  eu  difodi,  ond  yn  ngafael  dinystr  a  thrueni 
moesol.  Er  fod  ymresymiad  yr  Apostol  yma  yn 
un  cryf  iawn,  eto  cyfifyrdda  â  theimladau  t}-nerdí 
y  galon.  A  ydych  chwi  yn  meddnd  y  b}'dd  i'r 
duwiohon  a  obeithiasant  yn  Xghrist.  y  dynion 
mwyaf  anwyl,  pur,  a  rhagorol  gaei  eu  cyfrgohi 
gyda'r  aflan,  yr  halogedig  a'r  diegwyddor?  A 
ddanfonwyd  hwy  i  gyd-breswyho  g\  da'r  aflan,  y 
llofruddion,  a  drwg  weithredwyr  c  bob  math? 
Ac  os  nad  ehir  credu  hyn,  yna  rhaid  eu  bod 
mewn  dedwyddwch ;  ac  y  mae  y  gyfundrefn  a'u 
hachubodd  hwy  yn  ddwyfoL  Gwadwch  ddw}'- 
foldeb  Cristionogaeth,  ac  adgyfodiad  Crist,  ac  yr 
vdvch  vn  sathru  vn  feiddear  ar  deimladau  tvner- 


194  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

af  y  fynwes  ddynol.  Pwy  yw  yr  anffyddiwr? 
Un  sydd  yn  credu  fod  ei  gyfeillion  duwiol,  ei 
dad  crefyddol,  ei  fam  bnr,  ei  chwaer  rinweddol, 
ei  blant  bach  addfwyn,  wedi  disgyn  i'r  bedd  heb 
obaith  am,  adgyfodiad  i 'w  cyrfif,  na  nefoedd  yn 
OTphwysfa  i'w  hysbrydoedd.  Dyma  gredo  yr  yn- 
fyd,  yr  hwn  sydd  yn  oerach  na'r  pegwn  Gogledd- 
ol,  ac  yn  rhewi  i  fyny  ddedwyddwch  y  bywyd 
cymdeithasol  a  holl  argyhoeddiadau  dyfnaf  y 
galon  didynol  am  yr  hyn  sydd  wir  ac  uniawn. 

"Eithr  yn  awr  Crist  a  gyfodwyd  oddiwrth  y 
meirw  ac  a  wnaed  yn  ílaeníîrwyth  y  rhai  a  hun- 
asant."  Y  mae  adgyfodiad  Crist,  a'i  ymddang- 
osiadau  ar  ol  adgyfodi,  yn  ddadguddiad  newydd 
i  ni  ar  sefyhfa  y  saint  y  tu  draw  i  angeu.  Penod 
newydd  yw  y  deugain  niwrnod  ar  íywyd  yr  ys- 
bryd  tu  draw  i  farwolaeth.  Syhvch  fel  y  mae  ad- 
gyfodiad  Crist  yn  sicrhau  dau  wàrionedd  mewn 
perthynas  i'r  sefyhfa  ddyfodol. 

I.  Sicrwydd  o  fodolaeth  y  cyfryw^  sefyUfa. 

Os  nad  elhr  cyraedd  prawf  diameuol  am  fodol- 
aeth  y  sefyUfa  hon  ar  dir  natur  a  rheswm,  nîs 
gehir  ychwaith,  ar  yr  un  tir,  ffuríìo  un  math  a 
brawf  yn  erbyn  ei  bodolaeth.  Ond  i  ba  ddyben 
vr  eir  i  vmhoh  beth  a  ddvwed  naun*  a  rheswni 


RHES YMEG  YR  ADG  YEODIA D.  195 

ar  y  mater  hwn?  Dyma  dystiolaetli  adgyfodiad 
Crist  yn  cadarnhan  fod  gwlad  yn  bod  yr  ochr 
draw  i  angen.  Ac  y  mae  adgyfodiad  Crist,  fel  y 
gwelsom,  yn  gorphwys  ar  dystiolaeth  mor  ym- 
ddiriedol  â  phrawíìon  gwyddonol  mewn  fiferyll- 
iaeth.  Oni  fn  dynion  trwy  yr  oesan  yn  sefyll  ar 
genlan  yr  lorddonen,  ac  yn  edrycli  draw  am  ar- 
wyddion  o  dir,  mor  aiddgar  ag  yr  edrychai 
Aloses  o  ben  mynydd  ei  farwoIaet]i  i  gyfeiriad 
gwlad  yr  addewád?  Wrth  golh  eu  perthynasau 
amvyl,  a'u  cyfeihion  hoff  yn  y  niwl  a'r  tywyll- 
wch,  gofynant,  A  oes  tir  yr  ochr  draw  i'r  lor- 
ddonen  hon?  A  oes  iddi  fwy  nag-  un  geulan? 
"Oes,"  meddai  ]\Iab  y  dyn,  foreu  y  trydydd  dydd, 
"y  mae  tir  cynyrchiol,  a  gAvlad  dda  odiaeth,  yr 
ochr  draw  i'r  niwloedd  a'r  tywyllwch.  Yr  w-yf 
íì  wedi  dychwejyd  yn  ol  oddiyno  ar  ol  taith  o  ran 
o  dridiau  a  theirnos.  Ac  yr  oeddwn  i  yn  ber- 
ffaith  adnabyddus  o'r  wlad,  ac  o'i  holl  neillduol- 
ion,  cyn  bod  bedd  w^edi  ei  dori  i  Aljel  yn  ymyl 
porth  Eden."  Flynyddoedd  yn  ol  penderfynodd 
ardal  o  amaethwyr  yn  Lloegr  Xewydd  symud  '' 
fyw  i  Kansas.  Ar  ol  iddynt  ddarllen  pob  peth  a 
allasent  gael  gafael  ynddo  am  y  wlad  hono,  pen- 
derfvnasant  anfon  cvnrvchiolvdd  i'-.v  harchwilio. 


196  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Anfonwyd  gwr  ieuanc  o  gyfreithwr,  yr  hwn  oedd 
yn  deilwng  o'u  hymddiried.  Aeth  y  gwr  ieuanc 
i  arcliwiho  y  wlad  newydd,  ac  wedi  iddo  ddych  - 
welyd  yn  ol  casglodd  yr  hoU  ardalwyr  i  wrando 
arno  yn  dweyd  hanes  ei  daith,  ei  br'  >íìad,  a'i  wy- 
bodaeth  am  y  wlad  newydd.  Pan  yn  dweyd 
wrthynt  am  ansawdd  y  wlad,  ei  ch}'nyrchion  a'i 
hinsawdd,  agorodd  fap  mawr  o'u  blaen,  ar  yr 
hwn  y  gahetit  weled  y  gwastadeddau,  y  bryniau, 
yr  afonydd  a'r  coedwigoedd,  fel  yr  oedd  pob  un 
yn  gahu  barnu  drosto  ei  hun  am  v  wlad  a  fwr- 
iadent  fod  yn  gartref  iddynt  hwy  ac  i'w  plant. 
Wel,  yr  oedd  Mab  y  dyn  yn  gynrychiolydd  i  ni, 
ac  fel  ein  cynrychiolydd  profodd  farwolaeth  dros 
bob  dyn.  Aeth  i  afael  marwolaeíh  yn  ein  Ue; 
archwihodd  y  wlad  sydd  ar  yr  ochr  arall  i  angeu, 
a  dychwelodd  yn  ol  at  ei  frodyr  i  ddweyd  ei  han ■• 
es.  A  dyma  i  chwi  y  pedair  Efengyl  wedi  eu 
crynhoi  i  un  adnod,  "Yr  hwn  wyí  fyw  ac  a  fum 
farw;  ac  wele,  byw  ydwyf  yn  oes  oesoedd,  Amen, 
ac  y  mae  genyf  agoriadau  uíîern  a  i;]arwolaeth;" 
Dad.  1:18.  Yn  Nghrist,  ein  cynrychiolydd,  es- 
bonir  i  ni  beth  ydyw  bywyd,  angeu,  a'r  sefyUfa  y 
tu  draw  i  angeu.  Os  ydoedd  bywyd  Mab  y  dyn 
cvn  marw  vn  wir  fvwvd  dvnol,  rhaid  fod  ei  sef- 


RHES \ 'MEG  YR  ADG  YFODIA D. 


197 


yllfa  yn  ystod  y  deugain  niwrnod  vn  arddangos- 
iad  o'r  hyn  y\v  dull  a  natur  bywyd  yr  adgyfodiad. 
Xid  yw  y  deugain  niwrnod,  fel  y  dywedwyd  vn 
flaenorol,  yn  ddim  ond  penod  newydd  ar  ei  fyw- 
yd  y  tu  hwnt  i  farwolaeth  a'r  bedd.  Os  dymun- 
eeh  chwi  wybod  beth  ddylai  eich  b}  Vx  yd  fod  ar  y 
ddaear,  ymg^dnabyddwch  â  hanes  bywyd  lesu 
Grist  cyn  iddo  farw:  ond  os  dymurech  wybod 
beth  fydd  bywyd  y  saint  y  tu  hwnt  i  angeu,  craíî-- 
wch  ar  ei  fywyd  ef  yn  ystod  y  deiigain  niwrnod. 
Y  pryd  hwnw  yr  oedd  yn  gaUu  gv\neyd  ei  hun 
yn  weledig  neu  yn  anweledig,  fel  corff  o  drydan- 
iaeth,  wrth  ei  ewyhys.  Xid  oedd  ti  symudiadau 
mwyach  yn  ddarostyngedig  i  ddedcifau  natur. 

2.  Yn  }'  deugain  niwrnod  gwehvn  nad  ydyw 
marwolaeth  yn  newid  dim  ar  unrhywiaeth  dyn. 

Parha  d}'n  yn  ddyn  yn  hoh  deimladau  ei  en- 
aid,  ac  yn  ei  hoU  neihduohon,  trwy  angeu.  y <: 
ydych  wedi  syhvi,  o  bosibl,  lawer  gwaith  \\'rth 
ddarllen  yr  Efengylau,  mor  ddynol  }  doedd  l\Ial: 
y  dyn,  yn  ei  dduh  o  fyw,  yn  ei  deimladau  cvm- 
deithasol,  yn  ymlyniad  ei  gyfeihgarMch  pur,  yn 
nyfnder  a  gwres  ei  serchiadau  fel  dyn  at  ]\Iair 
ei  fam.  Y  mae  yn  wir  na  chollodd  l}wodraeth 
am  foment  arno  ei  hun;  naddo,  hvd  vn  nod  vn  eì 


198  CREFYDD  A  GWYDDORËG. 

brawf  anghyfiawn,  nac  yn  chwerwder  ei  ddy- 
oddefiadau  angeuol;  ni  syrthiodd  yn  gaethwas  i 
amgylchiadau  yn  ystod  ei  hoU  fywyd.  Dychwel- 
odd  yn  ol  o'r  jjedd,  ac  o  hades,  at  ei  ddysgybhon 
yn  ei  hoh  deimladau  naturiol  fel  dyn.  Nid  oedd 
angeu  wedi  oeri  ei  serch  ef  atynt,  nac  wodi  Ihn- 
iaru  ei  ofal  tyner  am  danynt.  F'el  y  mae  pelyd- 
rau  yr  haul  yn  cadw  eu  dysgleirdeb  a'u  goleuni 
wrth  dreiddio  trwy  awyr  y  ddaear,  feily  hefyd 
cadwodd  cariad  Crist  at  ei  ddysgyblion  ei  hoU 
wres  trwy  awyr  oer  a  gwenwynig  marwolaeth. 
"Dos,"  meddai  wrth  Mair  ar  lan  y  bedd  foreu  yr 
adgyfodiad  tra  y  safai  y  traed  a  fu  dan  yr  hoel  yn 
wlybion  yn  ngwhth  yr  ardd — "Dos  a  dywed  wrth 
fy  mrodyr."  Galwai  hwy  yn  ''gyfeiUion"  cyn 
marw,  ond  yn  fro'dyr  ar  ol  marw.  Beth  yvv  y 
casghad  naturiol  oddiwrth  hyn?  Onid  y  casgi- 
iad  naturiol,  teg,  ac  anocheladwy  ydyw  fod  y 
saint  sydd  yn  ein  gadael,  ein  rhieni,  ein  brodyr, 
ein  chwiorydd,  ein  plant  a'n  cyfeilhon,  yn  par- 
hau  yn  eu  serchiadau  ac  yn  eu  cariad  trwy  ang- 
eu  ?  Nid  y w  gwyntoedd  marwolaeth  yn  oeri  eu 
cariad,  nac  yn  gwywo  eu  teimlad  dynol.  Os  eu 
meddwl  olaf  cyn  marw  ydoedd  am  danoch  chwi, 
dyna  hefyd  vdoedd  eu  meddwl  cyntaf  ar  ol  marw. 


RHESYMEG  YR  ADGYFODIAD. 


199 


Fel  hyn,  y  mae  dyn  yn  cario  nid  yn  unig  ei  wy- 
bodaeth  trwy  angeu,  ond  ei  hoh  deimladau  a'i 
hoh  neillduohon  personol.  A  phan  y  mae  plant 
Duw  yn  ymadael  a'r  byd  hwn,  nid  ydynt  yn 
myned  i  wlad  ddyeithr,  neu  i  gyfandir  heb  ei 
explorio,  eithr  yn  myned  adref  at  eu  pobl,  ac  at 
lesu  Grist,  a  hyny  pan  wedi  eu  chosg  o'r  daear- 
ol,  a'u  gwisgo  a'r  ysbrydol  a'r  tragwyddol. 
Dyma  yr  adeg  pan  y  bydd  holl  greadigaeth  Duw 
yn  ymagor  o'ch  blaen  fel  eich  etifeddiaeth.  Fel 
y  cafodd  yr  hen  bysgodwyr,  ar  ol  noswaith  o 
bysgota  aflwyddianus,  wledd  gyda'r  lesu  adgyf- 
odedig  yn  y  boreu  ar  lan  ]\Ior  Gahlea,  yr  un 
modd  am  danoch  chwithau  ei  wir  ddysgybhon, 
chwi  a  gewch  wledd  gydag  ef  ar  lan  mor  tawelog 
y  byd  a  ddaw,  ac  yn  ngwawr  eich  tragwyddol 
ddydd,  ar  ol  hoU  drahodau  y  bywyd  hwn.  Pan 
yr  ydych  yn  dweyd  fod  y  ddaear  yn  rhedeg  ar 
hyd  Uwybrau  anweledig  yn  ei  chylchdro.  nid  yd- 
ych  wedi  mynegu  yr  oU  am  dani,  oblegid  y  mae 
vn  perthyn  iddi  ei  chyfandiroedd,  ei  moroedd,  ei 
phoblogaeth,  a'i  hawyr.  Xeu,  pan  y  dywedwch 
fod  dvn  yn  bregethwr,  yn  fardd,  yn  wladweinydd, 
yn  athronydd  neu  dduwinydd,  nid  ydych  wedi 
dwevd  ond  vchvdÌ2-  am  dano.     Y  mae  cymaint 


200  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

o  wahaniaeth  rhwng-  yr  hyn  yw  dyn  ynddo  ci 
hnn,  a'r  hyn  y  mae  yn  ei  wneyd,  ag  sydd  rhwng 
ei  goríìf  a'i  ysbryd  ef.  Y  tu  hwnt  i'r  pethau  hyn 
oU  ceir  y  dyn  yn  ei  ewyllys,  ei  fwriadau,  ei  gym- 
elHadau,  a'i  deimladau.  Nid  ydyw  hwn  yn 
marw.  Y  mae  hwn  yn  ddyn  mor  wirioneddol 
yn  mhen  pum  mynyd  ar  ol  marw  ag  ydoedd 
bum  mynyd  cyn  marw.  Nid  ydyw  marwolaeth 
yn  tori  ar  barhad  bywyd  moesol  dyn  am  haner 
eihad. 

Fel  hyn,  yn  ol  iaith  adgyfodiad  y  Gwaredwr, 
a  mynegiadau  awgrymiadol  y  deugain  niwrnod, 
gwelwn  fod  yr  lesu  nid  yn  unig  yr  un  un,  ond 
ei  fod  gyda'r  un  gwaith.  Nid  ydyw  angeu  yn 
newid  gwaith  dynion  wrth  farw.  Nid  ydyw 
marwolaeth  yn  cyffwrdd  ag  afon  bywyd  ysbrydol 
y  Cristion,  na'i  waith  ysbrydol  ef.  Os  ydym  }'n 
caru  lesu  Grist  a'n  holl  galon,  a'n  holl  enaid  yn 
ei  waith  ef,  yna  ni  bydd  angeu  i  ni  yn  ddim  ond 
cyfnewidiad,  a  hwnw  yn  ein  gosod  mewn  gwell 
mantais  i'w  ogoneddu  yn  yr  un  cyfeiriad  yn  y 
byd  a  cidaw.  *'Ac  os  gwnaed  ni  }'n  gyd-blanig- 
ion  i  gyfifelybiaeth  ei  farwolaeth  ef;  fehy  y  bydd- 
wn  i  gyfifelybiaeth  ei  adgyfodiad  ef." 


PREGETH  IX. 


\JTrR     A'A'     ADGYFODIAD. 

"Eithr  fe  a  ddywed  rhyw  un,  Pa  r'odd  y  cyfodir  y 
meirw?  ac  a  pha  ryw  goríî  y  deuant?  O  ynfyd.  y  peth 
yr  wyt  ti  yn  ei  hau,  ni  fywheir  oni  bydd  efe  marw.  A'r 
peth  yr  wyt  yn  ei  hau,  nid  y  coríî  a  fydd  yr  ydwyt  yn  ei 
hau.  ond  gronyn  noeth,  \'sgatfydd  o  wenith,  neu  o  ryw 
rawn  arall.  Eithr  Duw  sydd  yn  rhoddi  iddo  gorff  fel  y 
mynodd  efe,  ac  i  bob  hedyn  ei  gorff  ei  hun." — i  Cor. 
15:  35— 3S. 

Y  mae  y  testyn  yn  rhan  o  resymeg  Paul  ar  ad- 

gyfocliad     y    corfî.      Dangosir    fod    adg}  fodiacl 

Crist,  yr  hon  oedd  eisoes  yn  weithred  hanesydd- 

ol,  ac  yn  cael  ei  chredu  gan  yr  holl  Gristionog- 

ion   yn   yr   Eghvys   Apostolaidd,   yn   sail   ac   yn 

sicrwydd  am  adgyfodiad  y  saint.     Xid  oes,  ac  ni 

bu.  dyn  ar  y  ddaear  nad  ydyw  yn  ddyledus  am 

ei  enedigaeth  i  lesu  Grist,  yr  hwn  a  ddaeth  yn  v 

cnawd.     Pell  ydwyf  oddiwrth  feddwl  y  buasai  y 

Creawdwr,  yr  hwn  sydd,  yn  mhob  dadguddiad  o 

hono,   yn   chwenychu   dedwyddwch   ei   greadur- 

iaid,  yn  caniatau  i'n  rhieni  cyntaf  ar  ol  eti  cwymp 

i  genedlu  meil^ion  a  merched  i  fod  yn  ddeiHai'Ì 

13 


202  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

trueni  yn  y  byd  hwn,  a  chosbedigaeth  yn  y  byd 
a  ddaw,  pe  na  buasai  wedi  arfaethu  anfon  ei  Fab 
ei  hun  yn  waredwr  iddynt.  Anfoniad  y  Mab  i 
fod  yn  waredwr  ydyw  sail  genedigaeth  pob  dyn 
i'r  byd.  Ac  adgyfodiad  Crist  o  feirw  ydyw  sail 
adgyfodiad  pob  dyn  i  fyd  o  ddedwyddwch,  goríî 
ac  enaid.  Yn  ei  adgyfodiad  y  derbyniodd  yr 
Arglwydd  lesu  y  íîurf  olaf  sydd  ar  anfarwoldeb 
ei  berson  fel  Duw-ddyn.  Yr  un  modd  am  v 
saint.  Yn  eu  hadgyfodiad  o'r  bedd  yn  nydd 
prynedigaeth  y  corff,  y  bydd  iddynt  hwythau 
dderbyn  y  íturf  olaf  ar  anfarwoldeb  eu  personau. 
Yn  eu  hadgyfodiad  hwy  bydd  y  íîaith  o  fodoi- 
aetli  noeth  a  thragwyddo'l  wedi  ei  gweithio  i  fîurí 
neillduol  a  gogoneddus,  yn  yr  hon  y  mynegir 
amcan  a  bwriad  terfynol  Duw  gyda  golwg  ar- 
nynt. 

Yn  y  Testament  Newydd  lleferir  am  yr  adgyf- 
odiad  mewn  dau  ddull.  Pan  y  heferir  am  yr  ad 
gyfodiad  cyíîredinol,  gelwir  ef  yn  adgyfodiad  v 
meirw.  "Felly  hefyd  y  mae  adgyfodiad  y 
meirw;"  i  Cor.  15:  42.  Pan  y  lleferir  am  adgyf- 
odiad  Crist,  ac  am  y  rhai  a  gyfodasant  gydag  ef, 
gelwir  ef  yn  adgyfodiad  oddiwrfJi  y  meirw,  Luc 
20:  35;  Act.  4:  2;  Phil.  3:  it;  I  Pedr  i:  3.     Y 


NATUR  A'R  ADGYFODIAD.  20 3 

mae  y  cyntaf  yn  cynwys  adgyfodiad  bywyd  ac 
adgyfodiad  barn,  loan  5:  29;  a'r  ail  yn  golygu 
adgyfodiad  bywyd  yn  unig.  Fel  hyn  golygir  fod 
yr  adgyfodiad  oddiwrth,  neu  allan  o'r  meirw,  yn 
gosod  allan  nad  ydyw  y  meirwon  oll  wedi  ad- 
gyfodi.  Pa  un  bynag  a  ehir  dal  y  gwahaniaeth 
hwn  yn  ghr,  pan  y  heferir  yn  y  Testament  New- 
ydd  am  y  ddau  fath  o  adgyfodiad  a  nodwvd,  neu 
beidio,  y  mae  y  íîaith  yn  eithaf  eghir,  sef  y  bydd 
ir  drygionus  barhau  yn  ngafael  marwolaeth  er 
adgyfodi  o'r  bedd,  ac  y  bydd  i'r  saint,  gorff  ac 
ysbryd,  fwynhau  bywyd  tragwyddol  yn  ei  hoh 
gyflawnder.  Heblaw  hyn,  yr  ydym  i  olygu  fod 
adgyfodiad  ysbrydol  y  saint  yn  y  byd  Jiwn  yn 
golygu  yn  y  pen  draw  adgyfodiad  eu  cyríî.  Nid 
yw  yr  oh  ond  gweithrediad  yr  un  gahu  b}'whaol 
rn  cyraedd  o'u  hail  enedigaeth  hyd  at  eu  cwbl 
adferiad  yn  nydd  prynedigaeth  y  coríî.  Yn  yr 
ystyr  yma  cynwysa  y  gwir  syniad  am  yr  hyn  a 
olygir  wrth  fywyd  tragwyddol,  yr  hwn  s}-dd  yn 
cartrefu  yn  y  saint  yn  y  byd  hwn,  yn  cartrefu 
ynddynt  vn  y  byd  tu  draw  i'r  hen,  yn  cartrefu 
ynddynt  yn  yr  adgyfodiad,  a'r  hwn  a  barha  i  gar- 
trefu  ynddynt  mewn  gogoniant  trag^vyddoi. 
■"A'r  bvwvd  hwn  svdd  vn  ei  Fab  ef."     "Yr  hwn 


2  04  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

y  mae  y  Mab  ganddo,  y  mae  bywyd  gariddo." 
Dyma  fywyd  yr  adgyfodiad. 

Amcan  yr  Apostol  yn  y  testyn  ydyw  ateb  dwy 
wrthddadl  a  ddygir  yn  mlaen  gan  rywrai  yn  er- 
byn  athrawiaeth  yr  adgyfodiad.  Yr  wrthddadì 
gyntaf  ydyw  hon:  "Eithr  fe  a  ddywed  rhywun, 
Pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw?"  Hyny  yw,  "Pa 
foidd  y  mae  adgyfodiad  y  meirw  yn  bosibl?"  Nid 
oedd  gwrandawyr  Paul  yn  Athen  yn  credu  fod 
adgyfodiad  y  corfif  yn  beth  posibl.  Tra  yn  addei 
anfarwoldeb  yr  enaid,  nid  oeddynt  yn  credu  yn 
adgyfodiad  y  coríî  o'r  bedd.  Dyma  yr  atebiad 
i'r  wrthddadl  hon:  "O!  ynfyd,  y  peth  yr  wyt  ti 
yn  ei  hau,  ni  fywheir  oni  bydd  efe  marw,"  hyny 
yw,  nid  yw  yr  adgyfodiad  yn  beth  mor  annheb- 
yg  wedi  y  cwbl,  obiegid  y  mae  yr  hedyn  a  heu- 
ir,  yr  hwn  sydd  yn  tarddu  ac  yn  tyfu  am  ei  fod 
yn  marw,  yn  dangos  fod  y  peth  yn  bosibl,  yn 
debygol,  ac  yn  angenrheidiol.  Un  o  ddeddfau 
mawrion  Natur  ydyw  focl  marwolaeth  yn  amocí 
bywhad. 

Yr  ail  wrthddadl  yn  erbyn  athrawiaeth  yr  ad- 
gyfodiad  ydyw:  "A  pha  ryw  gorff  y  deuant?"^ 
Hyny  yw,  gan  fod  y  corff  presenol  yn  adfeiho 
yn  Hwch  ac  yn  hudw,  a  pha  ryw  goríî  yr  adgyf- 


XA  TUR  A 'R  A  DG  YFODIAD.  2 05 

odant?  Os  mai  corff  ysbrydol  fydd.  pa  fodd  v 
cedwir  ei  huníiniaeth  â'r  corff  presenol?  Dvma 
yr  atebiad  i'r  wrthddadl  gref  hon,  "A'r  peth  yr 
Avyt  yn  ei  hau,  nid  y  coríìf  a  fydd  yr  ydwyc  yn  ei 
hau,  ond  gronyn  noeth.  ysgatfydd  o  wenitli,  neu 
o  ryw  rawn  arall;  eithr  Duw  sydd  yn  rhoddi  iddo 
gorff  fel  y  mynodd  efe,  ac  i  bob  hedyn  ei  gorfif  ei 
hun."  Yn  yr  atebiad  i'r  wrthddadl  hon,  nid  yn 
unig  dangosir  fod  marwolaeth  yn  amod  bvwhad 
yn  ol  deddf  Xatur,  ond  fod  y  ddeddf  hono  yn 
mhob  amgylchiad  yn  diogelu  unrhywiaeth  x 
coríî  sydd  yn  mvned  i  lawr  a'r  hwn  sydd  yn  codi. 
Os  gwenith  a  hcuir,  gwenith  fydd  y  gorsen,  "neu 
y  coríî  a  fydd,  yn  ol  iaith  Paul,  a  ddaw  i  fyny  o 
hono.  Pa  faint  bynag  ydyw  y  gwahaniaeth 
rnwng  yr  hedyn  sydd  yn  disgyn  i'r  ddaear  a'r 
gorsen  a  ddaw  i  fyny  o  hono,  gwyddom  fo'i 
deddf  natur.  trwy  hoU  gylch  ei  gweithrediad.  }'n 
diogelu  unrhywiaeth  y  ddau. 

Fel  hyn.  gan  fod  y  gwrthddadleuon  yn  erbyii 
yr  athrawiaeth  o  adgyfodiad  y  coríî  yn  codi  o 
dir  Xatur,  y  mae  yr  Apostol  yn  eu  hateb  mewn 
modd  grymus,  tnvy  ddangos  fod  X'atur  }'n  tyst- 
iolaethu  fod  adgyfodiad  yn  beth  tebygol  a  di- 
chonadwy.     Ond  pe  gofynech  chwi  i  X'atur,  neu 


2  O  6  CREFYDD  A  G  WYDD OREG. 

i  wycldoreg,  yr  hoii  sydd  yn  proffesu  bo'd  yii  syl- 
faenedig  ar  Natur,  Pa  beth  yw  y  rheswm  fod  pob 
peth,  trwy  holl  derfynau  Natur  yn  cadw  eu  hun- 
rhywiaeth  wrth  darddu  a  thyfu? — nis  gah  Natur 
na  gwyddoreg  ateb  y  cwestiwn  hwn.  Ond  y 
mae  gan  Paul,  nid  fel  gwyddonydd,  ond  fel  duw- 
inydd  ysbrydc  edig,  atebiad  Hawn  i'r  cwestiwn, 
Ewyllys  Duw,  rhywbeth  dyfnach  na  Natur,  sydd 
yn  rhoddi  i  bob  hedyn  ei  gorff  ei  hun.  Cofiwt? 
o  hyd  fo'd  ''Mynu"  Duw  y  tu  ol  i  bob  egni  byw- 
ydol,  i  bob  rhywogaeth  fywydol,  yn  Uysieuol  ac 
yn  anifeilaidd,  yn  gorfodi  yr  oll  i  gadw  ei  ryw 
a'i  natur  ei  hun.  "Mynu"  parhaus  Duw,  a  hyny 
ar  bob  eihad,  ydyw  deddf  pob  bywyd.  Trwy  yr 
un  "Mynu"  dwyfol  yr  adgyfodir  y  coríî  yn  y 
dydd  diweddaf.  Dyma  yr  unig  fan  yn  y  Beibl 
y  ceir  atebiad  i'r  pa  fodd  yr  adgyfodir  y  nieirw. 
Ac  yn  ngoleuni  yr  atebiad  a  roddir  i'r  ddwy 
wrthddadl,  gwelwn,  yn  y  Ue  cyntaf,  y  bydd  per- 
thynas  rhwng  y  coríî  sydd  yn  myned  i'r  bedd 
a'r  corff  sydd  yn  adgyfoai,  fel  y  mae  perthynas 
rhwng  yr  hedyn  a  heuir  a'r  gorsen  sydd  yn 
tarddu  o  hono';  yn  ail,  y  bydd  gwahaniaeth  pwys- 
ig  rhwng  coríî  yr  adgyfodiad  a'r  corff  sydd  yn 
myned  i'r  bedd,  fel  y  mae  gwahaniaeth  rhwng  y 
corfif  a  heuir  a'r  hwm  svdd  yn  tarddu  o  hono. 


NATUR  A'R  ADGYFODIAD.  207 

I.  Y  bertliynas  sydd  rhwng  coríî  yr  adgyfod- 
iad  a'r  corff  presenol. 

"Eithr  fe  a  ddywed  rhyw  un,  Pa  fodd  y  cyfod- 
ir  y  meirw?  ac  a  pha  ryw  goríî  y  deuant?''  "O! 
}  nfyd  (gair  ihy  gryf  o  apJiroìi)  y  peth  yr  wyt  ti 
yn  ei  hau,  ni  fywheir  oni  bydd  efe  marw.  A'r 
peth  yr  wyt  ti  yn  ei  hau,  nid  y  corff  a  fydd  yr 
ydwyt  yn  ei  hau,  ond  gronyn  noeth,  ysgarfydd  o 
wenith,  neu  o  ryw  rawn  arah."  Nid  yw  Natur 
byth  yn  adgyfodi  yr  hen  goríî  sydd  yn  marw. 
"Xid  y  corff  a  fydd  yr  ydwyt  yn  ei  hau."  Coríìf 
newydd,  ieuanc  a  hardd  a  adgyfodir  gan  Natur 
o  dan  bob  amgylchiad. 

I.  Yr  hyn  a  ddysgir  gan  y  gyfatebiaeth  hon 
ydyw,  y  bydd  i  unrhywiaeth  y  corff  presenol  â 
chorff  yr  adgyfodiad  gael  ei  ddiogehi  gan  "fynu" 
Duw. 

Peth  eithriadol  iawn  ydoedd  i  Paul  ddefnydd- 
io  fhgiwr  oddiwrth  Natur  i  brofi  ei  bwnc.  Tra 
yr  oedd  lesu  Grist  yn  codi  y  rhan  fwyaf  o'i  ffig- 
yrau  oddÌA\rth  Natur,  y  mae  Paul  yn  codi  y  rhan 
fwyaf  o'i  fifìgyrau  oddiwTth  adeiladwaith,  ac  oddi- 
wrth  gampan.  Nid  oedd  ef  yn  fyfyriwr  ar  Natur 
fel  lesu  Grist,  ond  yr  oedd  yn  gelfyddydwr,  a 
pheth  naturiol  ydyw  i  gehyddydwr  godi  ffigyrau 


2o8  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

oddiwrth  ei  waith.  Ond  ymddengys  ei  fod  yn 
cael  ei  wasgu  yn  naturiol  gan  natur  yr  wrth- 
ddadl  a  ddefnyddiai  yr  athronwyr  Groegaidd  yn 
eirbyn  yr  athrawiaeth  o  adgyfodiad  y  coríî  i  droi 
at  Natur,  fel  y  gwnaeth  lesu  Grist  pan  yn  Uef- 
aru  wrth  y  Groegiaid  am  ei  farwolaeth,  ddef- 
nyddio'  y  gronyn  gwenith  yn  syrthio  iV  ddaear 
ac  yn  marw.  Nis  gallesid  cael  cyfatebiaeth  welJ 
na  hon  o  fewn  hoU  gylch  Natur  i  ateb  y  cwest- 
iwn,  "Pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw?" 

Dyna  yr  hedyn  yn  syrthio  o  law  yr  hauwr  i 
ddaear  gyfaddas  i'w  natur;  ac  yn  ei  fedd,  efe  a 
adfeiHa  oll,  oddieithr  y  gcrm  sydd  yn  ei  galon. 
Dechreua  hwnw  luchio  allan  o  hono  ei  hun 
wreiddiau  yn  adfeihad  yr  hen  gorff;  ac  yn  y 
man,  ymweitliia  planigion  tyner,  sef  y  "corít  a 
fydd"  i'r  gohvg,  yr  hwn  sydd  yn  parhau  i  darddu 
a  thyfu  yn  gorsen  hardd,  digon  cref  i  ddal  pen 
llawn  o  fifrwyth.  Ar  un  llaw,  chwi  a  welwch 
oddiwrth  y  gyfatebiaeth,  mai  deddf  natur  ydyw 
fod  bywyd  yn  cael  ei  barhau  trwy  farwolaeth; 
ac  ar  y  llaw  arah,  ei  fod  trwy  yr  un  ddeddf,  er 
yr  adfeiHad,  yn  diogehi  ei  ryw.  Yn  y  duU  hwn, 
cedwir  unrhywiaeth  pob  hedyn  trwy  hoH  oes- 
oedd  amser.     Wel,  fel  v  mae  v  2"lasweHtvn  svdd 


Ä'A  TUR  A'R  ADG  YFODIAD.  209 

vn  tarddii  o'r  coríî  sydd  }"n  niarw  yn  berffaitii 
o"r  nn  natur  ag  ef,  felly  y  bydd  yn  adgyfodiad  y 
meirw.  Bydd  corff  yr  adgyfodiad  yn  meddu  yr 
nn  hunaniaeth  a'r  corff  a  ddisgynodd  i'r  bedd. 
Hefyd,  dichon  y  byddai  yn  briodol  syh\i  yn  y 
fan  hon,  mai  nid  rhwng  marwolaeth  y  gronyn  a 
marwolaeth  y  corff  y  saif  y  gyfatebiaetli.  Pe 
felly,  buasai  yn  awgrymu  gormod,  sei  fod  mar- 
wolaeth  y  corff  yn  angenrheidiol  i  ragflaenu  y 
bywyd  dyfodoL  Pe  feUy,  buasai  yn  rliaid  i'r 
saint  byw  ar  ddyfodiad  ein  Harghyydd  o'r  nef, 
î'eirw.  Buasai  y  syniad  hwn  yn  taro  yn  erbyn 
tystiolaeth  y  Testament  Xewydd.  Ond  pwynt 
y  gyfatebiaeth  ydyw  rhwng  yr  eginyn  sydd  yn 
tarddu  o'r  hedyn  sydd  yn  marw  â  chorff  yr  ad- 
gyfo'diad,  a  hyny  fel  dylyniad  i'r  corff  anianol  a 
fu  farw.  Yn  yr  hedyn,  y  bywyd  sydd  yn  myned 
i  lawr  }dyw  y  bywyd  sydd  yn  dyfod  i  fynv  ar  ei 
newydd  wedd.  Ond  nid  yw  Paul  yn  golvgn  fod 
im  math  o  egwyddor  fywydol  yn  y  corff  dynol 
pan  yn  m}-ned  i  lawr  i'r  bedd;  o  ganlyniad,  nid 
parhad  o'r  bywyd  anianol  fydd  bywyd  yr  adgyf- 
odiad.  Xid  y  bywyd  a  goUwyd  yn  angeu  c.  ddaw 
i  fyny  pan  seinio  udgorn  Duw.  Ac  efallai  na 
bydd  cymaint  ag  un  gronyn  o  gorfif  ein  gwaeledd 


2IO  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ni  yn  cyfansoddi  coríî  yr  adgyfodiad;  eto  bydd 
ei  unrhywiaetih  wedi  ei  ddiogehi  yn  y  fath  fodd 
fel  y  bydd  pob  un  o'r  saint  yn  teimlo  ei  fod  wedi 
cael  ei  gorfif  ei  hun,  a  hwnw  wedi  ei  wehhau  yn 
ddirfawr.     "Ac  i  bob  hedyn  ei  goríî  ei  hun." 

Tybiwch  fod  genyf  yn  fy  haw  hedyn  o  rai  o 
ynysoedd  y  mor;  un  na  welsoch  chwi  mo  hono- 
erioed  o'r  blaçn^a'm  bod  yn  gofyn  i  chwi  ddweyd 
i  mi  pa  beth  yw  ei  natur,  pa  fath  hw  fydd  ar  ei 
gorsen  ar  ol  iddo'  dyfu,  mi  a  wn  nas  gaUech 
ddweyd.  Ond  geUwch  ddweyd  (er  nad  yw  han- 
es  yr  hedyn  hwn  o  fewn  cylch  eich  profiad),  a 
hyny  oddiar  eich  adnabyddiaeth  o  ddeddf  natur, 
pa  beth  bynag  ydyw  natur  yr  hedyn,  dyna  fydd 
natur  y  corfif  a  ddaw  ahan  o  houo.  Yr  ydych  yn 
gwybod  fod  y  mielyn  yn  cynyrchu  y  melyn,  y 
coch  yn  cynyrchu  y  cocìi,  y  chwerw  yn  cyn- 
yrchu  y  chwerw,  y  mehis  yn  cynyrchu  y  mehis. 
Pa  faint  bynn;^'  ydyw  y  cyfnewidiadau  a  gymer- 
ant  le  rhwng  y  corfî  sydd  yn  marw  ac  yn  ad- 
feiho,  â'r  corti  sydd  yn  codi  o  hono,  yr  ydym 
yn  deall  fod  yr  egwyddor  fawr  o  hunaniaeth  yn 
cael  ei  diogelu  er  pob  cyfnewidiad.  Yn  awr, 
dyma  yr  oll  sydd  arnom  eisieu  ei  wybod,  a 
chael  sicrwydd  vn  ei  o^ylch  2fvda  sfolwg  ar  ad- 


NA TUR  A'R  ADGYFODIAD.  2  1 1 

gyfocliad  y  corff,  sef  fod  yr  egwyddor  o  hunan- 
iaeth,  vr  hon  sydd  yn  llywodraethu  yn  ífurfiad 
V  coríî  presenol,  yn  parhau  i  lywodraethu  yn 
íîurfiad  coríî  yr  adgyfodiad.  Dyma  yr  oll  sydd 
yn  cael  ei  sicrhau  gan  Xatur  a  chan  y  Beibl. 
Nid  yw  y  Beibl  yn  sicrhau  nac  yn  awgrymu  y 
daw  y  corfif  sydd  yn  myned  i'r  bedd  i  fyny  yn  ol. 
Bu  yr  eglwys,  mae  yn  wir,  yn  dweyd,  ac  y 
mae  hyny  yn  aros  yn  ei  ffurf-gredo  hyd  yr  awr- 
hon,  "Yr  \vyf  yn  credu  }'n  adgyfodíad  y  meirw, 
y  gwaed  a'r  cnawd  hwn."  Y  rheswm  am  y 
credo  hwn  ydyw  y  fìfaith  fod  yr  eghvys  wedi 
bod  yn  ymladd,  gledd  yn  nghledd,  ag  athron- 
iaeth,  yr  hon  ?  ddiystyrai  y  corff,  yr  hou  a'i 
gwnai  yn  ffynoneh  pob  drygioni,  yr  hon  a  dros- 
glwyddai  ddrwg  moesol  o'r  galon  i'r  corff,  ac 
}"marferiadau  crefyddol  i  ddysgyblaeth  ar  y 
cnawd.  Yr  oedd  yr  athroniaeth  hon  yn  niweid- 
iol  i  foesoldeb  a  chrefydd.  Ac  mewai  trefn  i 
ddyrchafu  y  corff  i  sefyhfa  o  barch,  yn  erbyn 
syniadau  diraddiol  a  chul  yr  Agnostics,  byddai 
y  tadau  vn  cyhoeddi  adgyfodiad  Uythyrenol  y 
gwaed  a'r  cnaw^d,  hyny  yw,  holl  ddefnyddiau  y 
corff  sydd  yn  disgyn  i'r  bedd..  Dichon  fod  rhai 
yn  barod  i  ddiystyru  hen  gredo  yr  eghvys  for- 


2  I  2  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

euol  ar  hyn ;  ond  nicl  y  meddyliwr  eang  a  rhydd- 
fiydig.  Tra  y  mae  yr  hyn  a  fu  yn  achlysur  i 
roddi  íîurf  i'r  credo  hwn,  wedi  diflanu,  eto  y 
mae  íîurf  y  credo  yn  aros,  ond  dim  ond  y  fifurf. 
Nid  wyf  vn  gwybod  am  un  duwinydd  o  bwys  yn 
credu  mwyach  y  "daw  llwchyn  at  ei  Iwchyn," 
neu  y  bydd  i  ddefnyddiau  y  coríî  hwn  adgyfodi 
o'r  bedd.  Dengys  gwyddoniaeth  fod  hyny  yn 
beth  anmhosibl;  nid  yw  cyfatebiaeth  yn  cefnogi 
\  syniad,  na'r  Beibl  yn  ei  ddysgu.  Yn  wir,  mor 
bell  ag  y  hefara  yr  Apostol  yn  y  testyn  ,uwch- 
ben  y  dirgelwch  mawr  hwn,  awgryma  mai  nid 
yr  un  corfî  sydd  yn  myned  i  lawr  ag  sydd  yn 
dyfod  i  fyny:  ''Ac  nid  y  corfif  a  fydd  yr  ydwyt 
yn  ei  hau." 

2.  Nid  mater  sydd  yn  diogehi  hunaniaeth  y 
corff,  ond  bywyd. 

Nid  yw  yn  angenrheidiol  i  fater  y  corfif  sydd 
yn  myned  i'r  bedd  adgyfodi  yn  y  corfif  newydd 
mewn  trefn  i  ddiogelu  ei  hunaniaeth.  Yn  myw- 
yd  pob  corfif  bywydol  y  diogehr  yr  idoitity,  ac 
nid  yn  y  mater.  Nid  yn  y  gwaed  a'r  cnawd 
y  cartrefa  ein  hunaniaeth  yn  y  bywyd  hwn.  Yn 
Oj  dysgeidiaeth  Natur,  cedwir  unrhywiaeth  yn 
y  byd  llysicuol  ac  anifeilaidd,  nid  gan  y  mater 


.VA  TUR  A'R  ADG  YFODIAD.  2  I  3 

hylifol  ag  s}dd  yn  cyfansoddi  eu  cyrff,  ond  gan 
breswylydd  y  ty — yr  egwyddor  fywydol.  Di- 
byna  deddf  parhad  bywyd  nid  ar  fod  defnydd- 
iau  yr  hen  goríî  yn  myned  i  gyfansoddi  }'  new- 
}'dd,  ond  ar  rywbeth  tra  gwahanoL  Parha  y 
dderwen,  er  engraifft,  ei  bywyd  trwy  ei  dros- 
glwyddo  iV  fesen,  fel  y  mae  pob  hysieuyn  yn 
tiosglwyddo  ei  fywyd  i'r  hedyn,  a  hyny  dros 
amser  byr.  Pe  dahai  y  dderwen  ei  gafael  yn  y 
fesen  cohai  }n  y  man  ei  bywyd  ei  hun.  Yr  unig 
ffordd  y  gall  y  dderwen  barhau  ei  bywyd  ydyw 
trwy  fwrw  y  fesen  oddiwrthi,  i  ddisgyn  i'r  bedd 
i  adfeiho  ac  i  farw.  Yn  awr,  os  geUir  cym- 
wyso  y  ffaith  naturiol  hon  at  yr  adgyfodiad, 
awgrynia  nad  yw  parhad  }•  bywyd  dyfodol  vn 
dibynu  ar  barhad  y  bywyd  anianol,  ond  yn  hyt- 
rach  ar  ei  golh.  Cohodd  yr  Argdwydd  lesu  ei 
íywvd  anianol  yn  medd  newydd  Joseph;  er  mai 
yr  un  corff  yn  hohol  a  gladdwyd  ac  a  gyfodwyd, 
eto  yr  oedd  y  corff  hwnw  yn  meddu  bywyd 
newydd.  "Wedi  ei  farwolaethu  yn  y  cnawd/* 
nìedd  Pedr,  "eithr  ei  fywhau  yn  yr  ysbryd."  Yr 
un  ydyw  yr  hwn  sydd  yn  marw,  hyny  yw,  yn 
peidio  a  byw  y  bywyd  anianol,  â'r  hwn  a  f}'w- 
heir  drachefn  i  ddechreu  bvw  v  bvwvd  vsbrvd- 


2  14  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ol,  hyny  yw,  y  bywyd  y  penderfynir  ei  derfynau 
gan  yr  Ysbryd.  Yr  un  corff  oedd  yn  gyfrwng 
i'r  bywyd  anianol  cyn  marw,  sydd  yn  parhau  i 
fod  yn  gyfrwng  i'r  bywyd  ysbrydol  ar  ol  iddo 
adgyfodi.  A  chyda  golwg  ar  gorít  adgyfodiad 
y  saint,  gellir  dweyd  ei  fod  yr  un  â'r  hwn  a  fu 
farw,  er  o  bosibl,  na  bydd  cymaint  ag  un  gron- 
yn  o'r  hen  gorff  yn  nghyfansoddiad  y  newycld. 
Gelhr  dweyd  geiriau  lesu  Grist,  wrth  edrych 
ar  y  deml,  am  y  corfif  hefyd,  "Ni  adew^ir  yma 
faen  ar  faen  ar  nas  datodir."  Ond  dichon  na 
bydd  cymaint  ag  un  maen  o'r  hen  deml  yn  y 
deml  newydd  foreu  yr  adgyfodiad,  eto*  bydd 
hunaniaeth  y  ddau  gorff  wedi  eu  diogelu,  a 
hyny  yn  y  fath  fodd  fel  y  bydd  Paul  yn  teimlo 
ei  '"od  wedi  c?el  y  corlî  a  ddryniw\d  gan  gledd 
yf  yr  Ymerawdwr  Rhufeinig.  Bydd  Abraham 
yn  teimlo  ei  fod  wedi  cael  ei  goríî  ei  hun  o  ogof 
Maes  Machpelah,  er  eFahai  na  bydd  cymaint  ag 
vn  gronyn  ynddo  o'r  corff  a  fu  yn  neidio  wrth 
ahor  Isaac  ar  ben  Moriah,  pan  y  gwelodd  ddydd 
Crist. 

Onid  yw  yn  fìfaith  brofedig,  mor  brofedig  ac 
adnabyddus  erbyn  hyn,  fel  na  raid  ond  eichofí- 
hau,  fod  defn}Tld  y  corff  presenol  mewn  sefyllfa 


Ä'A TUR  A'K  ADG\ 'FODIAD.  2  I  5 

o  lifeiriad  parhaus.  Y  mae  bywyd  a'i  donau 
mân  yn  g-olchi  ymaith  ddefnyddiau  y  coríî  pres- 
enol — yr  hen  ddefnyddiau,  ac  yn  cymeryd  rhai 
ne\v}'ddion  i  mewn.  O  ganlyniad,  nid  yr  un 
corff  ydyw  corff  ein  maboed  a'n  hieuenctid,  â 
chorfî  ein  henaint.  Dyna  y  gwr  trigain  a  deg; 
}'  mae  ef  wedi  cael  saith  o  gyrff  newyddion  er 
pan  yr  ymddangosodd  yn  y  bywyd  hwn.  Y 
mae  gwyneb  y  ddaear  eisoes  yn  fedd  i  ddeg  o 
gyrff  y  d}'n  yna.  Yn  nghanol  y  cyfnewidiadau 
h}^n,  yn  merw  y  hifeiriant  cyson  hwn,  erys  rhyw 
egwyddor,  rhyw  ffurf,  rhyw  ddeddf,  gahver  hi 
fel  y  m}-ner,  yn  ddigyfnewid.  Er  maint  ydyw  y 
cyfnewidiad  sydd  wedi  cymeryd  lle  yn  eich 
cyrfif  o'ch  plentyndod  hyd  ganol  oed,  o  ganol 
oed  hyd  henaint,  eto  yr  ydych  yn  teimlo  mai  yr 
un  corff  ydyw  o  hyd.  Y  plyg  dyfnaf  yn  ath- 
rawiaeth  ogoneddus  yr  adgyfodiad  ydyw  fod  yr 
hunaniaeth  hwn  yn  parhau  trwy  angeu  a'r  bedd. 

3.  Dichon  eich  bod  yn  barod  i  ofyn  erbyn  hyn, 
Pa  beth  vw  yr  unrhywiaeth  hwn?  Pa  le  y  car- 
trefa? 

Pa  beth  yw  y  peth  hwnw  sydd  yn  aros  yr  un 
fath  trwy  bob  cyfnewidiad — yn.  aros  yr  un  fath 
vn    V   Uvsieuvn   trwy    }rfa    ei    ddadblygiad,    yn 


2l6  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

aros  yr  au  fath  yn  yr  anifail  trwy  yrfa  ei  ddad- 
blygiad,  yn  aros  yr  un  fath  mewn  dyn,  o'r  an- 
elwig  ddefnydd  hyd  nes  y  disgyn  i'r  bedd  o  dan 
farug  henaint?  Onid  yw  hwn  fel  coríî  yr  en- 
fys?  Tra  y  cyfnewidia  y  gronynau  dwfr  a'r  pel- 
ydrau  o  oleuni  sydd  yn  cyfansoddi  ei  fifurf,  yn 
barhaus;  tra  y  IHfeiria  y  rhai  hyn  bob  eihad 
irwy  ei  chc  rff,  eto,  er  y  cyfnewidiadau  hyn. 
parha  fifurf  yr  enfys,  yn  mhrydferthwch  ei  saith 
Hiw.  Yr  un  njodd,  Pa  beth  yw  yr  hunaniaeth 
hwn  nad  yw  byth  yn  marw — byth  yn  cael  ei 
losgi  gan  y  tân,  na'i  foddi  gan  y  dyfroedd,  na'i 
wenwyno  gan  golynangeu?  Dywedasom  ei  fod 
yn  cael  ei  ddiogehi  gan  fywyd,  oblegid  nis 
gellir  dweyd  fod  mater  yn  meddu  hunaniaeth. 
Y  mae  y  cwestiwn  yn  aros.  Beth  yw  yr  hun- 
aniaeth  hwn?  Nis  gwyddom  pa  beth  ydyw;  y 
mae  yn  trechu  pob  ymchwihad,  yn  dianc  o  dan 
law  pawb,  ac  nis  gaU  y  doethion  ei  ddal  yn  eu 
cyfrAvysdra.  Un  o  ddirgehon  creadigaeth  Duw 
ydyw  hwn.  Hwn  fydd  dirgelwch  cyntaf  yr  ad- 
gyfodiad. 

Yn  mha  le  y  cartrefa  yr  hunaniaeth  hwn? 
Nid  yn  v  bywyd  anianol,  canys  fe  gohir  hwnw 
yn  angeu.     Rhaid  ei  fod  yn  gorw^edd  yn  ddyfn- 


.VA l^UR  A'R  ADG YFODIA D.  217 

íich  mewii  dyn  na'i  gorff,  yn  nghnewyll  ei  foci- 
olaeth,  yn  y  \ìvìng  fyl'C,  ac  wedi  ei  gyd-wan  a'i 
ysbryd  ef.  Yn  y  fan  hon  cymerwch  nn  o  awg- 
rymiadan  Xatnr,  sef  fod  Dnw  wedi  tynn  hnn 
corff  pob  n^ath  o  fywyd  yn  natnr  y  bywyd  hwnw 
ei  hnn.  Ac  y  mae  Duw  yn  tynu  y  hnniau  hyny 
}n  berffaith.  Onid  yw  Hnn  corfìf  y  Uysieuyn 
ar  bob  un  c'i  ddail?  ac  onid  yw  llun  y  coríî  dyn- 
ol  ar  y  Uaw?  Os  gehir  cymeryd  yr  awgrym 
hwn  odcliwrth  fywyd  mew^n  Natur,  fod  dehv  o'r 
corff  yn  natur  y  byw^yd  sydd  yn  presw^yHo  yn- 
ddo,  oni  allwn  gasglu  fod  delw  o  goirff  dyn  wedi 
ei  thynu  gan  Dduw  ar  ei  ysbryd  ef?  Y  mae  y 
ddehv  yn  gyflawn  ac  yn  beríîaith.  Nid  ydyw 
dadblygiad  yn  hanes  y  greadigaeth  yn  ddim  ond 
bywyd  yn  Uenwi  i  fyny  blaniau  Duw^  Duw 
sydd  yn  tynu  y  planiau,  efe  sydd  yn  rhoddi  i  bob 
hedyn  ci  gorff  ei  hun;  ond  bywyd  o  dan  law 
Duw  sydd  yn  henwi  y  planian.  Ac  onid  aUwn 
fod  ar  dir  diogel  wrth  ddweyd  nad  yw  prifiant 
corff  dyn,  o'i  faboed  i'w  gyflawn  faint,  yn  ddim 
ond  by\v}'d  yn  henwi  y  ddehv  sydd  o'r  corfi 
ar  yr  ysbryd?  Bydd  corfif  yr  adgyfodiad  yn  ateb, 
mi  dybiaf,  i  hoh  hnehau  y  ddehv  sydd  o  gorfif 
pob  dyn  ar  ei  ysbryd  ef. 
14 


2l8  CREFYDD  A  GWYDDORECr. 

II.  Y  mae  atebiad  yr  Apostol  i'r  ail  wrthddadl 
yn  awgrymu  }-  bydd  dirfawr  wahaniaeth  rhwng 
coríî  yr  adgyfodiad  â'r  hwn  sydd  yn  disgyn  i'r 
bedd. 

"A'r  peth  yr  wyt  ti  yn  ei  hau,  nid  y  coríî  a 
íydd  yr  ydwyt  yn  ei  hau,  ond  gronyn  noeth,  ys- 
gatfydd  o  wenith,  neu  o  ryw  raw^n  arall.  Duw 
sydd  yn  rhoddi  iddo  gorfî  fel  y  mynodd  efe,  ac 
i  boh  hedyn  ei  gorff  ei  hun."  Yr  hyn  a  awg- 
rymir  yma  ydyw  hyn:  Fel  y  mae  gwahaniaeth 
pwysig  rhwng  yr  hedyn  sydd  yn  disgyn  i'r  ddae- 
ar,  â'r  glasweUtyn  a  ymddengys  yn  codi  allan 

0  hono',  feUy  y  bydd  gwahaniaeth  pwysig 
rhwng  y  corff  sydd  yn  disgyn  i'r  bedd  â'r  hwn 
a  adgyfodir.  Nid  oedd  yr  ameuaeth  leiaf  yn 
meddwl  Paui  na  bydd  i  bob  person  unigol  nid 
yn  unig  gadw  ei  hunaniaeth  trwy  angeu,  ond  y 
derbynia  yn  yr  adgyfodiad  ei  gorfî  ei  hun  yn 
ei  ffurf  a'i  neiUduoh'wydd.  Deddf  Natur  ydyw, 
fel  y  dywedwyd  yn  flaenorol,  fod  pob  bod  unig- 

01  yn  cael  coríì:'  cyfaddas  i'w  sefyUfa,  ac  }'n  ateb 
yn  hoUol  i'w  iypc  ef  ei  hun  o  íywyd.  Ac  yn 
mheUach,  nid  yn  unig  y  mae  pob  bywyd  yn 
meddu  coríî,  a  hwnw  yn  beríîaith  gyfaddas  i'w 
natur  a'i  sefyUfa,  ond  trwv  "fvnu"  Duw  v  mae 


NATUR  A'R  ADGYFODIAD. 


219 


■pob  bywyd,  tiwy  hoU  oesoedd  amser,  yn  der- 
byn  yr  un  math  o  gorff.  Y  mae  delw  y  gronyn 
gwenith  cyntaf  a  grewyd  gan  Dduw,  ar  bob 
gwenithen  byth  ar  ol  hyny;  a  bydd  dehv  y  corff 
.a  hmiwyd  gan  Dri  yn  Un  yn  Eden,  i'r  Adda 
cyntaf,  ar  gorff  ei  adgyfodiad  ef.  Yn  yr  adgyf- 
=odiad  bydd  Duw  yn  cyraedd  ac  yn  cyflawni  hoU 
iieihduohon  ei  gynhun  gyda  gohvg  ar  gorff 
'dyn.  ]\Ieddyh!wch  am  y  galanastra  dirfawr  a 
ivneir  gan  bechod  ar  gorff  dyn,  trwy  ddamwein- 
iau,  trwy  aíiechyd,  trwy  chwantau  cnawdol,  a 
hunan-ddinystr.  O !  y  fath  agwedd  sydd  ar 
gorft'  dyn  yn  fynych.  Ond  adgyfodir  cyrff  y 
saint  o'r  bedd  heb  un  diffyg  arnynt.  Yn  yr  ad- 
gyfodiad  golchir  ymaith  bob  diffyg  a  hagrwch 
.a  effeithiwyd  ar  eu  cyrff  hwy  am  dragwyddol- 
deb,  fel  y  golchwyd  gwahanghvyf  Xaaman  o 
Asyria  yn  nyfroedd  yr  lorddonen.  Y  diwrnod 
hwnw  caiff  y  gwargam,  yr  afiach,  yr  anafus,  a'r 
hen,  gorff  gogoneddus  i  fod  yn  gymwys  drigfa 
i  ysbryd  anfarwol  i  redeg  i  lawr  i  dragwyddol- 
deb  diddiwedd.  Yn  Stratford-on-Bow,  Lloegr, 
yn  nyddiau  ]\Iari  ^Yaedlyd,  penderfynwyd  hosgi 
dau  ferthyr  ffyddlawn  i  Grist,  ac  yr  oedd  un 
•o  honvnt  vn  c^-loff,  a'r  hah  vn  ddah;  ac  wedi  i'r 


2  2  O  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

tân  gael  ei  gyneu  cychwynai  y  gwr  cloff  yn 
brysur  tuag  ato,  a'i  ffon  dan  ei  law,  a  throai 
drach  ei  gefn  i  edrych  a  oedd  y  dyn  dall  yn  ei 
ddylyn,  ac  wrth  ei  weled  ef  yn  dyfod  yn  araf, 
tybiodd  ei  fod  yn  ofni  ac  yn  petruso,  a 
gwaeddodd  allan,  "Courage,  courage,  brotlier, 
this  fìre  will  cure  us  both."  Gall  y  saint  ddweyd 
uwxhben  y  bedd,  gahant  ymddyddan  a'u  gil- 
ydd  yn  yr  olwg  ar  ei  oerni  a'i  dduwch,  ''Cou- 
rage,  brethren,  the  grave  will  cure  us  all."  Caiff 
y  plant  bychain  a  fuont  feirw  yn  eu  maboed,  ac 
yn  wir,  y  mae  yn  agos  i  haner  y  ddynohaeth  yn 
meirw  cyn  sylweddoh  eu  bod  yn  fyw;  cant  hwy 
gyrfif  y  boreu  hwnw  yn  ateb  iV  hyn  fuasai  eu 
cyrff  pe  cawsent  fyw  i  gyraedd  deg  ar  hugain 
oed.  Deuant  i  fyny  o  fro  galanast  gyda  chyrff 
yn  eu  cyílaw)i  faint,  "at  fesur  oedran  cyflawnder 
Crist."  Bu  lesu  Grist  farw  yn  ddyn  ieuanc^ 
adgyfododd  yn  ddyn  ieuanc,  esgynodd  i'r  neí- 
oedd  yn  ddyn  ieuanc,  heb  gymaint  ag  un  blew- 
yn  gwyn  yn  ei  ben  hardd.  Daw  corfif  yr  hen  wr 
a'r  hen  wraig  bedwar  ugain  ox  bedd,  o  dan 
floedd  yr  archangel,  a  phan  seinio  udgorn  Duw, 
gyda  chorff  mab  ieuanc  a  chorfif  merch  ieuanc 
ddeg  ar  hugain  oed,  yn  eu  hawn  harddwch,  ac 


A\4  TUR  A 'R  ADG  \ 'FODIAD.  2  2  I 

yn  eu  llawn  nerth.  Pan  yr  oeddwn  \\\  dweyd 
y  sylw  hwn  mewn  un  he,  ar  ddiwedd  yr  oedfa 
daeth  nn  hen  chwaer  at  y  pwlpud,  yr  hon  oedd 
uwchlaw  pedwar  ug-ain,  a  stormydd  yr  aniahvch 
wedi  gadael  argraffiadau  dyfnio-n  ar  ei  phabeii 
hi;  ac  meddai,  "Yn  wir,  fy  machgen  i,  yr  oedd- 
Avn  i  yn  sytliu  yn  fy  nghefn  y  boreu  heddyw^ 
■\vrth  glywed  y  caf  ddyfod  yn  fercli  ieuanc  yn 
ol.  O  bendigedig  byth  am  y  gobaith  hwn.  PV 
fum  inau  yn  ieuanc  ac  yn  ysgafndroed,  ond  yr 
Avyf  yn  gorfod  llusgo  yr  hen  gorfif  yma  erbyn 
hyn ;  ei  lusgo  i'r  capel,  ac  i  bob  man  arall.  Di- 
olch  b}-th  am  obaith  diwrnod  y  caf  ddod  vn 
fcrch  ieuanc  \n  ol."  Corff  gogoneddus  fydci 
corff  yr  adgyfodiad,  ac  uwchlaw  heneiddio  yn 
oes  oesoedd. 

Sylwch  ar  }•  cyferbyniadau  sydd  yn  yr  achiod- 
■au  dylynol  iV  testyn  rhwng  corff  ein  gwaeled.'i 
ni,  y  corff  sydd  yn  myned  i'r  bedd,  a  chorff  yr 
adgyfodiad.  Ceir  yma  bedwar  cyferbyniad. 
I.  Llygredigaetli  ac  anllygredigaeth.  ''Fe  a 
heuir  mewn  llygredigaeth,  ac  a  gyfodir  mewn 
íinllygredigactli."  Dyma  lianes  dyn  ar  y  ddae- 
ar — hau  mewn  llygredigaeth,  ac  wedi  ymguro 
ag  amgylchiadau  bywyd  yn  y  diwedd  yn  syrthio 


2  22  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

i'r  bedcl  o  dan  bwysau  y  ddrychin.  Ond  *'fe  a 
gyfoidir  mewn  anllygredigaeth,"  yn  berffaith 
bur,  yn  berfifaith  iach,  ac  anfarwoldeb  wedi  ei 
argraffu  ar  bob  atom  yn  y  corfif  newydd.  2. 
Anmharch  a  gO'goiiiant.  "Fe  a  heuir  mewn 
anmharch,  ac  a  gyfodir  mewn  gogoniant." 
Aifif  y  corfif  hwn,  cyn  hir,  mor  anmharchus, 
fel  y  bydd  ein  cyfeihion  goreu  yn  gorfod  chwiHo 
am  fedd  iddo,  iV  gladdu  aUan  o'r  gohvg.  Ni'l 
yw  cyrfif  y  saint  y  rhai  sydd  yn  demlau  i'r  Ys- 
bryd  Glan,  ond  cyrfif  eu  darO'Styngiad.  Ond  a 
"gyfodir  mewn  gogoiniant."  Nis  gwyddom  eto 
pa  faint  fydd  ei  ogoniant  oud  gwyddom  hyn,  y 
"bydd  yn  un  ffurf  a'i  gorff  gogoneddus  ef." 
Nid  y  miedd'.vl  yw  y  bydd  corfif  pob  un  o'r  saint 
yn  hollol  yr  un  daldra,  ac  yr  un  faint  yn  mhoì> 
modd,  â  choríî  ei  O'goiiiant  ef.  Onid  oes  yma 
rai  yn  cofioí  am  y  hysieuyn  prydferth  yn  Nghym- 
ru — llygad  y  dydd?  Er  eu  bod  yn  prydferthu 
gwyneb  y  mcusydd  ynoi,  eto  anfynych  y  gaU- 
ech  weled  dau  o  honynt  yn  hoUol  yr  un  fath. 
Yr  oedd  hwn  yn  fwy,  y  UaU  yn  Uai;  un  a  bordor 
felan,  y  UaU  â  bordor  las,  y  UaU  â  bordor  goch,, 
ond  Uygad  y  dydd  oeddynt  oU — pob  un  yn  per- 
thyn  i'r  un  h'/^r.     FeUy  hefyd  am  gyrff  y  saint 


NATUR  A'R  ADGYFODIAD. 


223 


foren  yr  adgyfodiad.  Er  y  bydd  yno  gymaint  o 
amrywiaeth  mewn  maint  a  mynegiad  ag  sydd 
}  ma,  eto  bydd  yr  oll  ar  yr  nn  typc.  Yr  nn  ffnrf 
a'i  goríî  gogoreddns  ef.  3.  Gwendid  a  nerth. 
"Fe  a  henir  n''ewn  gwendid,  ac  a  gyfodir  mewn 
nerth."  Gwan  yw  y  coríî  presenol  ar  y  goren. 
"iMalnrir  ef  yn  gynt  na'r  gwyfyn."  Byddi  yn 
rhy  wan  yn  fnan  i  wisgo  am  danat,  araU  a'^h 
wregysa;  arall  yn  dy  gario  i'r  bedd.  Ond  os 
syrthi  di  gan  wendid,  wedi  colH  y  frwydr,  y  niae 
}\íab  Dnw  wedi  myned  ar  ei  Iw  i"w  Dad  y  bydd 
iddo  dy  godi  ar  dy  draed  eto.  Adgyfodi — codi 
ar  ol  syrthio;  codi,  ac  yn  annhraethol  well  ar  ol 
}•  codwm — "mewn  nerth."  Pa  ryfedd  i  Charles 
o'r  Bala  ddweyd  ar  ei  wely  marw, — 

"O  am  goríî,  a  hwnw  yn  gadarn, 
I  ddal  pwys  gogoniant  mawr." 
Rhaid  cael  coiíî  cadarn  i  ddal  tragwyddol  bwys 
gogoniant  ty  ein  Tad  heb  wyro  dano.  4.  Coríî 
anianol  a  chorff  ysbrydol.  "Fe  a  henir  yn  gorff 
anianol,  ac  a  gyfodir  yn  gorff  ysbrydol."  Beth 
a  dybiwch  chwi  am  ragolygon  gogoneddns  y 
saint?  Yr  wyf  wedi  ymdrechn  dal  o'ch  blaen 
atebiad  Panl  i'r  cwestiwn,  "A-  pha  ryw  gorff  y 
denant?"     Ac  y  mae  yr  atebiad  iddo  yn  gwisgo 


2  2  4  CREF YDD  A  GW\ ^DDOREG. 

ciyfodol  y  saint  â'r  gogoniant  mwyaf  dymunol. 
Yr  wyf  yn  awyddus  i  ofyn  un  cwestiwn  wrtli 
derfynu,  Beth  yw  eich  rhagolygon  at  y  dyfodol? 
Yr  oedd  Paul  yn  edrych  ar  ei  farwolaeth  fel 
dyrchafiad  yn  ngyrfa  ei  fodolaeth,  pan  y  bydd- 
ai  yn  colH  y  corfif  anianol,  ac  yn  ymddangos 
mewn  amwisg  ysbrydol  yn  myd  goreu  Duw, 
ac  yn  mysg  y  cyfiawnion.  Rhaid  fod  gan  ys- 
brydoedd  y  C}fiawnion,  fel  hyn,  ryw  f.ath  o  goríî 
ysbrydol  rhwng  eu  marwolaeth  a'u  hadgyfod- 
iad,  onide  ni  allant  adnabod  eu  gilydd,  a  chym- 
deithasu  â'u  gilydd.  Nis  gah  bywyd  amlygu  ci 
hun  ond  mewn  coríî,  ac  y  mae  efe  yn  adeiladu  ei 
goríî  ei  hun.  Nis  gwyddom  fod  cymaint  ag 
un  natur  gr.-:edig,  dim  ond  y  Duwdod,  yn  han- 
fodi  heb  goríî.  A  phan  y  cyU  y  saint  yn  angeu 
y  daearol  dŷ  o'r  babeh  hon,  y  maent  yn  myned 
i  mewn  i  dŷ  tragwyddol  yn  y  nefoedd,  hyny  yw, 
yn  ymddangos  mewn  corfî  ysbrydol  ,yr  hwn 
sydd  fel  amwisg  yn  yr  hon  y  bydd  yr  ysbryd 
yn  amlygu  ei  hun.  Ond  nid  yr  amwisg  ysbryd- 
ol  hon  a  olygir  wrtn  gorfif  yr  adgyfodiad,  oblegiíl 
y  mae  yr  adgyfodiad  yn  golygu  fod  coríìf  yn 
dyfod  i  fyny  o'r  bedd.  Ein  gorfoledd  ydyw  y 
cawn  goríî  yn  nydd  Crist,  "yr  un  ffurf  a'i  gorfî 
gogoneddus  ef." 


PREGETH  X. 


FOD  SICR  WYDD   YR  A  THRA  WIAETH  O  A^- 

FARWOLDEB  DYN  YN  SYLFAEN- 

EDIG  AR  DDADGUDDIAD. 

Yr  hwn  a  ddiddymodd  angeu.    ac  a  ddyg  fywyd  ac 
anllygredigaeth  i  oleuni  trwy  yrefengyl. — 2  Tim.  i  :io. 

Medchyl  yr  adnod  hon  ydyw  fod  yr  athraw- 
iaeth  am  sefyUfa  dd}-fodol  wedi  ei  dwyn  i'r  fath 
oleuni  gan  lesu  Grist,  fel  ag  i\v  chodi  uwchlaw 
ameuaeth.  Gwnaed  h}-n,  mewn  un  ystyr,  trwy 
ddiddymu  angeu.  I  ohvg  dynion,  trwy  hoU 
oesoedd  amser,  ymddangosai  angeu  nid  yn  un- 
îg  fel  gorchf}-gwr,  a  chynyrchydd  hygredigaeth, 
ond  fel  terfyngylch  tywyh,  yn  yr  hwn  yr  ym- 
gohai  dynion  o'r  gohvg.  Xis  gahesid  cyraedd 
sicrwydd  y  tu  ahan  i'r  Beibl  a  oedd  gwlad  y  tu 
draw  i'r  terfyngylch  tywyh  hwn,  yr  hon  a  bres- 
wyhd  gan  ysbrydoedd  dynion  ar  ol  eu  diosg  o'r 
corff.  Pa  un  a  ydyw  dynion  yn  parhau  i  fodoh 
yn  y  tywyhwcb  hwn,  neu  yn  cael  eu  difodi,  neu 
ynte,  a  oes  haul  a  dydd  y  tu  draw  iddo,  nid  oes 
■sicrwvdd    divmwad.      Y    tir   uchafv    eahodd    v 


2  2  0  CREF YDD  A  GWYDD OREG. 

nieddwl  dynol  sefyll  arno  y  tu  allan  i  ddysgeid- 
iaeth  y  Beibl  ydoedd  posibilrwydd,  tebygol- 
rwydd,  ac  nid  sicrwydd.  Credai  saint  eglwys  yr 
Hen  Destament  fod  gwlad  dda  y  tu  draw  i'r  ter- 
fyngylch  hwn,  oblegid  fod  rhai  pelydrau  lled 
ddysglaer  wedi  tori  trwyddo;  ond  gwlad  ydoedd 
iddynt  hwythau  heb  ei  harchwiHo;  taflai  tyw- 
yUwch  y  terfyngylch  ei  gysgod  dros  ei  gwyneb. 
Ünd,  medd  \r  Apostol  yn  y  testyn,  y  mae  lesu 
Grist  wedi  diddymu  y  terfyngylch  ei  hun;  "Yr 
hwn  a  ddiddymo'dd  angeu,"  fel  y  mae  bywyd 
ac  anllygredigaeth  y  sefyhfa  ddyfodol  yn  ym- 
dori  yn  oleuni  dysglaer  ar  feddwl  dyn;  nid  oes 
yr  ameuaetli  leiaf  .am  fodolaeth  y  byd  a  ddaw 
bellach.  Golyga  y  gair  a  gyfieithir  yma  yn  "an- 
llygredigaetli''  anfarwoldeb,  neu  anallu  i  ddi- 
fìanu,  anahu  i  fyned  O'  fod.  Dygodd  Crist  fyw- 
yd  ac  anfarwoldeb,  neu  yn  ol  rhai,  bywyd  an- 
fíìrwol,  i  oleiuni  trwy  yr  efengyl,  yr  hwn  nad  all- 
asai  dyn  byth,  o  dan  yr  amgylchiadau  mwyaf 
manteisiol,  gyraedd  sicrwydd  yn  ei  gylch. 

Gadewch  i  ni  gymeryd  hamdden  i  edrych  pa 
beth  sydd  gan  Natur  a  Gwyddoreg  i'w  ddweyd 
ar  y  pwnc  dyddorol  hwn — anfarwoldeb  yr  en- 
aid,  neu  vn  hvtrach,  anfarwoldeb  dvn.     Ac  vn 


ANFAR  WOLDEB  A  DADG  UDDIA  D.  227 

yr  ail  le,  edrychwn  i  mewn  i  neillduolrwydd 
dysgeidiaeth  lesu  Grist  ar  hyn. 

I.  Tystiolaeth  Xatur  a  Gwyddoreg  ar  anfar- 
woldeb  dyn. 

Gehir  treínu  y  rhesymau  sydd  yn  codi  o  dir 
Natur  a  Gwyddoreg  ar  yr  athrawiaeth  hon  dan 
y  penau  canlynol:  i.  Y  prawf  uwch-anianol, 
trww  yr  hwn  yr  amcenir  profi  fod  y  meddwl  yn 
rhywbeth  gwahanol  i'r  corfî;  ei  fod  yn  aUuog  i 
fodoh  ar  wahan  i'r  corfî;  nad  yclyw  y  meddwl  yn 
gyfuniad  o  wahanol  elfenau  fel  y  corfif,  eithr  yn 
imdod,  o  ganlyniad  nis  gelhr  ei  chwahi. 
Gwreiddia  bywyd  hanfodol  dyn  yn  ei  ysbryd, 
ac  nid  yn  ei  goríî.  Y  mae  y  plentyn  yn  tyfu 
am  ei  fod  yn  fyw,  ac  nid  yn  fyw  am  ei  fod  yn 
tyfu.  Nid  Myfì  yw^  y  coríî,  ond  y  mae  yn  eiddo 
i  mi.  Cydnabyddwn  hyn  mewn  iaith  gyíîredin, 
gan  ddweyd,  "Fy  Haw,"  "fy  mhen,"  "fy 
nghorff;"  ond  nid  ydym  yn  dweyd  am  un  o'r 
aelodau  hyn,  na'r  oh  yn  nghyd,  "Myfì."  Pwy 
yw^  y  "Myfi"  hwn  sydd  yn  hywodraethu  yr  holì 
gorfif,  ac  yn  dal  cymundeb  drwyddo  a'r  byd  aU- 
anol?  Y  mae  y  Myíì  hwn  }^n  rh}^wbeth  byw, 
yn  gahu  meddwd,  caru,  credu,  gobeithio,  ewyll- 
ysio,  ac  vn  b^  whau  v  coríî  ei  hun.     Os  vdvw  v 


2  2  8  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

Myfi  hwn  yn  alluog  i  fywhau  y  corfî,  onid  ail 
fyw  yn  annibynol  arno?  Os  ydyw  y  Myfì  hwn 
yn  gallu  gwau  gwisg  mor  hardd  o'i  amgylch 
drO'S  amser,  onid  all  fodoli  .ar  ol  cael  ei  ddiosg 
o'r  hen  wisg  dreuHedig,  a  gwau  iddo  ei  liun  wnsg 
newydd, 

2.  Y  prawf  oddiwrth  gyfatebiaeth;  hyny  yw, 
gan  ein  bod  yn  cael  ein  dysgu  nad  ydyw  mater 
byth  yn  diflanu,  na'r  un  gronyn  o  egni  yn  di- 
flanu;  deddf  mater  ydyw  fifurf-newidiad  ac  nid 
diflaniad;  gan  hyny,  ni  byddai  yn  beth  naturiol 
i  ni  dybied  fod  yr  enaid  yn  diflanu  pan  yn  gad- 
ael  y  corfif.  Yn  wir,  yn  ol  y  wedd  neu  y  fîurt 
bresenol  ar  y  ddamcaniaeth  ddadblygiadol,  tyb- 
ir  fod  dau  beth  yn  tragwyddol  barhau,  sef  egni 
a  bywyd.  Nis  gafl  y  ddamcaniaeth  hon  fodolj, 
ond  megys  cwmwl  a  yrir  gan  wyntoedd,  heb 
dybied  bodolaeth  gallu  angliyfnewidiol,  heb  yn- 
ddo  gynydd  na  Ueihad,  fel  sylfaen  hodl  arddang- 
csion  Natur.  Y  gaflu  cyíîredinol  hwn  sydd  yn 
treiddio  trwy  bob  peth,  yn  achosi  pob  cyfnew- 
idiad,  tra  y  mae  ef  ei  hun  yn  parhau  byth  yr  un 
fath — "heb  gyfnewidiad  na  chysgod  troedig 
aeth."  Os  dylynir  y  dybiaeth  hon,  gwehvn  ei 
bod   yn   dysgu   fod   Natur  yn   ei   givreiddyn   yn 


A XFA R  U ^OLDEB  A  DADG  UDDIA D.  229 

cynwys  awgn  m  pellach  na  chyfatebiaeth  o  an- 
farwoldeb  dyn.  Yn  ol  dadblygiad,  anfarwoldeb, 
neu  dragwvddol  barhad,  ydyw  tm  o  briodoledd- 
au  y  gallu  sydd  o  dan  Natur.  Ac  yn  mheUach, 
nid  yw  y  syniad  o'r  posibilrwydd  i'r  gaüu  hwn 
gyflwyno  rhan  o'i  anfarwolaeo  ei  hun  i  ryw  ran 
o  Xattir  yn  beth  dyeltnr  i  wyddoniaeth,  nac  yn 
tori  ar  gadwen  dadblygiad.  Dyna  ydyw  bywyd, 
y  gallu  hwn  wedi  cyflwyno  rhan  o  hono  ei  hun 
i  goríî  materol.  Xid  yw  y  syniad  hwn  yn 
ddyeithr  i'r  Beibl  chwaith.  Pa  beth  ydoedd  yr 
anadl  a  anadhvyd  yn  ffroenau  dyn  yn  Eden? 
Pa  beth  bynag  ydoedd,  dywedir  dau  beth  neiU- 
duol  am  dani,  yn  gyntaf,  anadl  Duw  ydoedd, 
ac  fehy  yn  bodoH  cyn  llunio  coríî  dyn  o  bridd  y 
dd.aear;  yn  ail,  daeth  dyn  yn  enaid  bvw  dnw 
gyfranogiad  o  anadl  Duw:  neu  yn  ol  Spencer, 
Irwy  gyfranogiad  o'r  gaUu  anwybodadwy  sydd 
wrth  wraidd  Xatur  a'i  symucUadau.  Fel  hvn, 
cyflwynir  i  ni  gan  ddadblygiad  rywbeth  mwy  na 
chyfatebiaeth  ar  anfarwoldeb  dyn,  trwv  dvb- 
osod  fod  rhywbeth  yn  bodoU  eisoes  niewn 
X^atur  ag  sydd  yn  anfarwol. 

Yr  un  pryd,  os  nad  oes  gan  wyddoniaeth  ddim 
niV.v  i'w  fvneeu  i  ni  na'r  svniad  o  barhad  eaUu, 


230  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ychydig  ydym  wedi  ei  eniU.  Pa  gysur  i  ddyn 
ydyw  y  syniad  fod  egni  Natur,  gwreiddyn  ei 
bodolaeth,  a  rheswm  ei  holl  íîurf-weddau,  yn 
dragwyddol  ddigyfnewid?  Golyga  anfarwoldeb 
fwy,  annhraethol  fwy  na  pharnad  swm  neu  fes- 
ur;  golyga  barhad  ansawdd,  parhad  ymwybod- 
olrwydd,  parhad  rhywbeth  nad  elHr  ei  bwyso 
a'i  fesur.  Y  mae  hoh  werth  y  syniad  oddiwrth 
barhad  mater  ac  egni,  gyda  golwg  ar  anfarwol- 
deb,  yn  gynwysedig  yn  y  ffaith  nad  ydyw  cyf- 
atebiaeth  yn  gwrthdaro  y  syniad  hwn. 

3.  Yr  ymresymiad  oddiwrth  ymwybodolrwydd 
ac  unrhywiaeth  dyn.  Addefa  y  gwyddonydd,  yr 
athronydd,  a'r  duwinydd,  fod  dyn  er  gwaethaf 
pob  cyfnewidiad  yn  meddu  teimlad  o  unrhyw- 
iaeth.  Hyny  yw,  teimla  mai  yr  un  un  ydyw 
heddyw  ag  ydoedd  ddeugain  mlynedd  yn  ol. 
Rhaid  i  bawb  gydnabod  bodolaeth  y  teirniaci 
hwn.  Pa  beth  yw  yr  hunaniaeth  hwn?  Yn  mha 
le  y  cartrefa?  Nid  ydyw  yn  cartrefu  yn  y  corír, 
canys  y  mae  yr  elfenau  a'u  cyfansodídant  ef 
mewn  hyhfìant  parhaus  fel  dyfroedd  yr  afon. 
Ond  er  yr  hoU  gyfnewidiad  hwn,  teimhvn  ein 
bod  yn  parhau  yr  un.  Nis  gall  Gwyddoreg 
roddi  cyfrif  am  v  teimlad  hwn,  mwy  nag  y  gaU 


ANFARWOLDEB  A  DADGUDDIAD.  23  I 

roddi  cyfrif  ani  darddiad  bywyd.  íîynonell  eg- 
ni,  nac  am  y  rheswm  sydd  yn  llywodraethu  yr 
oll.  Ond  y  mae  un  peth  yn  eghir,  fod  y  teimlad 
o  ymwybodolrwydd  o'i  unrhywiaeth  personol 
yn  gwreiddio  }"n  ddyfnach  na  mater.  Awg- 
ryma  y  teimlad  hwn  fod  yr  enaid  yn  syhvedd 
ysbrydol,  yn  undod  ynddo  ei  hun,  yn  rhan  o'r 
greadigaeth;  ac  yn  ol  f}-  meddwl  i,  hon  ydyw  y 
ddadl  gryfaf  sydd  yn  codi  o  dir  Xatur  dros  an- 
farwoldeb  dyn.  Y  foment  y  caniatewch  chwi 
fod  dyn  yn  meddu  ymwybodoh-wydd  o'i  un- 
rhywiaeth,  }•  mae  y  syniad  o  ddifodiad  yn  an- 
feddyladwy.  Xis  geUir  meddwl  am  i'r  Myíì,  yr 
undod  ysbrydol  hwn  ag  sydd  yn  rhan  o'r  gre- 
adigaeth  anweledig,  syrthio  i  ddifodiad.  Feî 
hyn,  pa  le  bynag  y  ceir  ymwybodolrwydd  o'i 
unrhywiaeth  personol,  ceir  yno  sail  gref  dros 
gredu  yn  mhosibilrwydd  parhad  diddiwedd  y 
cyfryw.  X'id  yw  yr  }-mres}-miad  hwn  eto  yn 
ein  codi  i  dir  sicrwydd. 

4.  Yr  ymresymiad  hanesyddol,  hyny  yw,  y 
grediniaeth  g}  ffredinol  sydd  yn  mysg  dynion  o 
anfarwoldeb.  Y  mae  y  grediniaeth  hon  wedi 
rhedeg  i  la\\T  fel  afon  gref  ynmysg  pob  Uwyth, 
iaith,  a  chenedi.  o'r  dechreuad  hvd  vr  awr  hon. 


232  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Y  mae  y  clyhead  am  anfarwoldeb  megys  cerub 
yn  lledu  ei  adenydd  yn  sancteiddiolaf  yr  enaid. 

Y  fifydd  hon  sydd  yn  ei  ddyddanu  yn  ei  drallod- 
au,  ac  yn  cynesu  aelwyd  ei  galon  yn  ngauaf  du 
a  thymestlog  bywyd.  Dyma  un  o  reddfau 
dyfnaf  ein  natur.  A  pha  le  bynag  y  ceir  greddf, 
ceir  hefyd  yr  hyn  sydd  yn  gyfatebol  iddi.  Os 
ydyw  y  wenynen  yn  meddu  greddf  i  gasglu 
mêl,  rhaid  fod  mêl  i'w  gasglu ;  ac  os  gelUr  dweyd 
fod  dyhead  greddfol  yn  y  fynwes  ddynol  am 
barhad  bodolaeth,  rhaid  fod  tragwyddol  bar- 
had,  neu  anfarwoldeb  yn  aros  dyn.  Nid  yw^ 
natur  yn  twyllo  ei  phlant.  Y  gwirioinedd  syml 
ydyw,  fod  cyíansoddiad  ein  natur  yn  awgrymu 
bodolaeth  sefyUfa  ddyfodol  mor  gywir  ag  y  mae 
adenydd  yr  aderyn  yn  awgrymu  bodolaeth 
awyr  a  gofod,  neu  y  hygaid  yn  awgrymu  bodol- 
aeth  goleuni.  Dyma  y  rheswm  fod  y  gredin- 
iaeth  mewn  anfarwoldeb  wedi  parhau  trwy  hoU 
oesoedd  amser,  a  hyny  o  dan  bob  math  o  an- 
fanteision. 

Yn  awr,  pe  cysyhtid  y  rhesymau  a  nodwyd  yn 
nghyd,  ni  byddai  genym  braw^f  sicr  dros  gredu 
yn  anfarwoideb  yr  enaid.  Er  fod  cyfatebiaeth 
yn  bwysig  ac  yn  werthfawr,  eto  ni  elHr  proíì  y 


ANFARWOLDHD  A  DADGUDDIAD.  233 

pwnc  hwn  trwy  gyfatelìiaeth.  Gwasanaetha  cyf- 
atebiaeth  i  ddangos  nad  oes  un  wrthddadl  a 
godir  o  dir  Natur  a  gwyddoreg  naturiol  yn 
meddu  grym  }  n  erl^yn  yr  athrawiaeth  o  anfar- 
woldeb.  Rhaicl  chwilio  am  sicrwydd  o  anfarwol- 
deb  dyn  nicwn  cyfeiriad  arah.  Er  fod  Natur 
yn  awgrymu  yn  gr\'f  nad  ydym  i  edr^'ch  ar  y 
Creawdwr  feî  plentyn  yn  adeiladu  ty  o  goed  er 
mwyn  y  boddnad  i'w  fwTw  i  lawr;  ac  er  fod  y 
ddamcaniaeth  ddadblygiadol  yn  cryfhau  yr  yni- 
resymiad  am  sefyhfa  o  anfarwoldeb ;  eto  nid  yd- 
yw  eu  tystiolaeth  yn  ddigon  cref,  goleu,  ac  an- 
sigledig  fel  ag  i  godi  y  pwnc  i  dir  sicrwydd  di- 
ameuol.  Ond  y  mae  Cristionogaeth  yn  ei  godi 
i  dir  sicrwydd  diameuoL  Y  mae  yr  athrawiaeth 
o  anfarwoldel^  yn  rhan  hanfodol  o'r  gyfundrefn 
o  wirionedd  a  sef}'dhvyd  gan  Waredwr  y  byd. 
Gadewch  i  ni  droi  at  ddysgeidiaeth  yr  "Hwn  a 
ddygodd  f} wyd   ac  anfarwoldeb  i  oleuni." 

11.  Syhvn  ai-  neinduolrwydd  dysgeidiaeth  }r 
Arghvydd  lesu  ar  anfarwoldeb  dyn. 

"Yr  hwn  a  ddygodd  fywyd  ac  anfarwoldeb  i 
oleuni  trwy  yr  efengyl."  Wrth  hyn  ni  olygwn 
n^.ai   lesu    Grist   oedd   cyntaf   i   ddysgu   fod   dyn 


2  34  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yn  anfarwol,  a  bod  sefyllfa  ddyfodol  o  gosb  a 
gwobr  yn  ei  aros  y  tu  draw  i  angeu.  Na,  mor 
foreu  a  dyddiau  Job,  cawn  fod  dynion  yn  credu 
mewn  bodolaeth  sefyllfa  ddyfodol,  ac  nad  oedd 
dyn  yn  darfod  yn  angeu.  Dywedai  Job  ei  fod  yn 
dysgwyl  gweled  Duw,  nid  yn  ei  gnawd,  ond  heb 
ei  gnawd,  yn  ol  y  Cyíìeithiad  Diwygiedig.  Dys- 
gwyhai  y  cai  weled  Duw  ar  ol  iddo  gael  ei  ddi- 
osg  o'r  corfif.  Yn  nyddiau  ein  Gwaredwr,  chwi 
a  gewch  fod  y  grediniaeth  hon  yn  rhan  o  ffydd 
genedlaethol  Israel.  Teimlai  y  Phariseaid  mor 
eiddigeddus  dros  yr  athrawiaeth  hon,  fel  y 
gwrthodent  mewn  dygasedd  bob  syniad  croes 
iddi.  Yn  mha  beth  bynag  yr  oeddynt  yn  cyf- 
eihoirni  yn  eu  duwinyddiaeth,  yr  oeddynt  yn 
íach  yn  y  íîydd  ar  yr  athrawiaeth  hon.  Dysgent 
fod  y  drwg-weithredwyr  yn  ymgladdu  yn  Ge- 
henna,  a  bod  y  da  yn  esgyn  i  Baradwys;  y  naill 
i  ddyoddef,  a'r  nah  i  fwynhau;  eto  golygent  nad 
oedd  Gehenna  a  Paradwys  ond  dwy  ran  o'r  un 
byd,  sef  y  byd  anweledig.  Yn  nameg  y  gohidog 
a  Lazarus,  chwi  a  gewch  fod  lesu  Grist  yn  def- 
nyddio  geiriau  ei  gydwladwyr  ar  yr  athraw- 
iaeth  hon,  ac  yn  derbyn  eu  syniadau.  Galwai 
uffern  vr  annuwiol  yn  Gehenna,    a     nefoedd  v 


ANFARWOLDEB  A  DADGUDDIAD.  235 

c\fia\vnion  yn  Baradwys  a  mynwes  Abraham, 
a  bod  y  naill  le  yn  ngolwg  y  llall,  yn  rhanau  o'r 
iin  sefyllfa,  a  dim  ond  gagendor  yn  eu  gwahanu. 
Fel  hyn,  nid  lesu  Grist  a  ddygodd  yr  athraw- 
iaeth  hon  i  oleuni  am  y  tro  cyntaf;  ond  y 
meddwl  yw  ei  fod  wedi  taflu  y  fath  ffrwd  o  ol- 
cuni  ar  natur  a  chymeriad  y  sefyhfa  ddyfodol, 
fel  ag  i'w  chodi  allan  o  fyd  y  cysgodion  a'r 
dychymygion,  i'r  goleuni  diameuol.  Yn  ngol- 
euni  ei  ddysgeidiaeth  ef  yr  ydych  mor  sicr  fod  y 
nefoedd  yn  bod  fel  gorphwysfa  y  saint,  a  bod 
gwlad  Canaan  mewn  bod,  yn  Uwch  yr  hon  yr 
argrafifodd  y  tragwyddol  Fab  ôl  ei  droed  pan 
}'n  myneci  i  adgyfodi  Lazarus  o  hûn  marwol- 
aeth.  Ond  gadewch  i  ni  edrych  ychydig  yn 
fanylach  eto  ar  ddull  lesu  Grist  yn  dysgu  y 
gwirionedd  h.wn. 

I.  Dysgai  anfarwoldeb  dyn  trwy  ei  gymeryd 
yn  ganiataol;  yn  wirionedd  nad  oedd  un  ameu- 
íieth  yn  ei  gylch. 

Cyfeiriai  y  gwirionedd  hwn,  fel  pob  gwirion- 
edd  arall,  at  ahu  ysbrydol  eì  wranda\v\T  i  dder- 
byn  gwirioaeddau  ysbrydol.  Gan  fod  dyn  yn 
meddu  greddfau  ysbrydol  gall  dderbyn  gwir- 
ioneddau  ysbrydol  a  gweledigaethau   goruwch- 


2^6  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

raturiol.     Am  y  rheswm  hwn  gall  dderbyn  trwy 

ffydd  wirionecldau  nas    gall  eu    hamgyíîred  a'u 

cleall.     Y  mae  sicrwydd  ffydd  yn  beth  mor  wir- 

ioneddol  i'r  enaid  o  bethau  ysbrydol  a  sicrwydd 

gwybodaeth  wyddoregol  o  bethau  naturiol.    Ani 

y  rheswm  hwn  nid  yw  lesu   Grist  yn   amcanu 

onci    unwaith    yn    unig   ymresymu    ar    y    pwnc; 

cymer  y   pwnc   yn   ganiataol    am     fod   dyn   yn 

cario  yn  ei  fynwes  ei  hun  dystiolaeth  reddfol  i'w 

anfarwoldeb.      Onid   yw   hon     yn    ddadl    gref? 

Onid  yw  y  fí'aith  ynddi  ei  hun  fod  lesu   Grist 

yn  cymeryd  y  gwirionedd  hwn  yn  ganiataol,  yn 

profi  ei  fod  ef  ei  hun  yn    ei    gredu?     Heblaw 

hyn,  adeilada  ei  ddysgeicUaeth  am  athrawiaeth- 

au    eraih   ar   yr   athrawiaeth   hon.      Pa    ddyben 

fuasai   i'r   ymgnawdohad,    i'w   farwolaeth   iawn- 

ol,  i'w  adgyfodiad,  os  nad  yw  dyn  i  fyw  byth? 

Pa  ddyben  fuasai  ei  argymell  i  fyw  yn  sanctaidd, 

ac  i  barotoi  erbyn  dyfochad  Mab  y  dyn,  os  nad 

oes  sefyllfa  ddyfodol?     Ni  buasai  ond  gwawd- 

iaeth  ac  ynfydrwydd  i'r  lesu    ei     hun    ddweyd 

oddiar  y   groes,    "I'th    ddwylaw   di,    O    Dad,    y 

cyílwynaf  fy  ysbryd,"  os  nad  yw  enaid  dyn  yn 

parhau  tu  draw  i  angeu.     Fel  hyn  y  mae  y  syn- 

iad  o  anfarwoldeb  yr  enaid  yn  cael  ei  ddysgu  fel 


AXFARWOLDEB  A  DADGUDDIAD. 


^öl 


\  syniad  aiii  fcdolaeth  Diiw,  trwy  ei  gymeryd  y\\ 
ganiataol.  V  mae  yn  beth  digon  natnriol  gof- 
yn,  O  ba  le  \  derbyniodd  hwn  ei  awdnrdod  i 
lefarn  mor  benodol  a  diamenol  ar  barhad  bodol- 
aeth  dyn?  ( )nid  ahai  yntan  fethn?  A  chaniatan 
ei  fod  y  dysgawdwr  períteithiaf  a  fn  ar  y  ddae- 
ar.  ac  wedi  hefarn  ar  bob  pwnc  fel  nn  yn  ei 
ddeaU  oh,  onid  aUai  yntan  fethn  wrth  lefarn  ar 
hwn?  Xa.  cofiwch  hyn.  Xid  Inddew  ienanc 
<:leallgar  ydvw  hwn.  wedi  cymeryd  rhan  o 
ddnwinyddiaeth  ei  oes  i'w  gredo.  ond  ]\Iab  Dnw 
— nn  sydd  yn  galln  dweyd.  'Alyh  yw  yr  adgyf- 
odiad  a'r  bywyd."  Dyma  nn  sydd  yn  llefarn  am 
Y  nefoedd  fel  ei  gartref.  Dyma  dystiolaeth  ll}g- 
ad-dyst  am  dragwyddoldeb.  Ymddiriedwii  yn 
ei  dystiolaeth.  a  chredwn  ei  eirian. 

2.  Yn  nysgegidiaeth  yr  lesn  y  mae  anfarwoldeb 
yn  golygn  mwy  na  thragwyddol  barhad. 

X'id  yw  lesn  Grist  yn  defnvddio  y  gair  anfrir- 
\voldeb  g)'maint  ag  nnwaith.  Yr  oedd  yn  air 
rh}-  wael  ganddo  ef  i'w  ddefnyddio  wrth  lefarn 
am  barhad  dyn.  oblegid  nid  yw  yn  golygn  dim 
mwv  r.a  pheidio  marw.  Y  gair  a  ddefnvddir 
gan  lesn  Grist  pan  yn  llefarn  am  ddyfodol  y 
saint  vdvw  bvwvd  tra2:wvddol.      Golvo-a  v  crair 


238  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

bywyci  fwy  na  pheidio  marw — bodolaeth  fyw, 
nwyfiis,  i  weithredu  ac  i  fwynhau.  Nid  ydyw 
lesu  Grist  yn  sefydlu  anfarwoldeb  ar  gymeriad 
dyn;  hyny  yw,  nid  y  dyn  sanctaidd  yn  unig  sydd 
yn  anfarwol,  O'nd  yn  ansanctaidd  hefyd;  "Canys 
hwy  a  ant  i  gosbedigaeth  dragwyddol;"  ond  y 
rhai  sydd  wedi  credu  ynddo  sydd  yn  meddu 
bywyd.  Yn  ngohvg  y  dysgawdwr  dwyfol  hwn 
nid  ydyw  anfarwoldeb  dyn  annuwiol  yn  beth  i'w 
chwTnych  o  gwbl.  GoTfod  parhau  mewn  ym- 
wybyddiaeth  oi'i  foidoloaeth  y  niae  yr  annuwiol,. 
"a  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef."  "Da  fuasai 
i'r  dyn  hwnw  pe  nas  ganesid  ef."  Y  mae  y  syn- 
iad  o  dragwyddol  barhad  i  ddyn  annuwiol  yn 
ofnadwy,  yn  ngolwg  un  sydd  yn  berfifaith  adna- 
byddus  0''i  ddyfodol;  "yno  y  bydd  wylofain  a 
rhincian  danedd;"  "fe'm  pO'enir  yn  y  fflam  hon.'' 
Ond  ar  y  llaw  arall,  os  wedi  credu  yn  Mab  Duw, 
gwyn  dy  fyd.  Gwyn  fyd  y  dydd  y'th  anwyd 
arno',  os  wyt  ti  wedi  dy  ail  eni,  canys  nis  gall 
tafodau  dynion  nac  angyHon  fynegu  cyfoeth  yr 
etifeddiaeth  sydd  yn  gorwedd  yn  y  gair  bywyd. 
''Bywyd  tragwyddol  a  etifedda  efe;"  bywyd  yn 
ei  lawn  ystyr;  bywyd  yn  ei  holl  deimladau,  ei 
gyfleusderau,   ei   ryddid   a'i   fwynhad;   bywyd   o 


ANFARlVOLDEB  A  DADGUDDIAÜ  239 

gynydd  mewii  gwybodaeth  a  sancteiddrwydd 
am  byth.  Yn  ,a\vr,  heb  y  pryder  Ueiaf,  egyr  lesu 
Grist  Baradwys  o'n  blaen,  a  theifl  ddrws  temi 
Diiw  yn  y  nef  yn  agored.  Nid  naid  i  dywylhvch 
ydyw  marw^  dyn  chiwiol,  ond  myned  o  un  ys- 
tafell  i  vstafell  arall  well  yn  nh}^  ei  Dad.  >s'id 
ydyw^  y  nefoedd  mwyach  yn  gorwedd  yn  y  c^'S- 
godion  a'r  tywyllwch,  nac  yn  fyd  heb  ei  archwd- 
io.  Yn  ei  eiriau,  yn  ei  ddysgeidiaeth,  yn  ei  ad- 
gyfodiad  o  feirw,  ac  yn  ei  esgyniad,  wedi  dwyn 
bywyd  a^  anllygredigaeth  i  oleuni.  Bu  cyfandir 
Afifrica,  ic  yn  enwedig  calon  y  wlad,  yn  dywyll 
i.awn  am  oesau  law^er.  Wrth  edrych  ar  y  map- 
iau  o  Aíîrica  tua  deng  mlynedd  ar  hugain  yn  oí, 
nid  oeddym  yn  cael  ond  ychydig  o  enwau  ar 
hyd  ymylon  y  cyfandir,  a'r  gair  "anwybyddus" 
wedi  ei  argraíîu  meAvn  llythyrenau  breision  ar 
ei  ganol.  Gorweddai  ei  mynyddoiedd  a'i  dyfif- 
rynoedd,  ei  îlynoedd  a'i  hafonydd,  ei  choedwig- 
oedd  a'i  hanifeiliaid,  yn  nghyd  a  dull  y  trigol- 
ion  o  fyw  yn  }■  tywyllwch.  Ond  ymgymerodd 
teithiwr  anturiarthus  2.g  agor  y  íTordd  drv;y 
galon  y  "Cyfandir  Tywyll,"  Alesurodd  uchder 
ei  fynyddoedd,  n  aint  ei  lynoedd  mawrion,  a  hyd 
ei  afonydd  cryf  on,  a  mynegodd  i  ni  am  ddyfif- 


240  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

rynoedd  a  choedwigoedd  y  wlad,  a  dull  y  trigol- 
ion  o  fyw.  Dygwyd  y  "Cyfandir  Tywyll"  i  ol- 
eiuii.  Yr  oedví  \-  byd  a  ddaw  yn  fyd  tyw^yll,  hyd 
yn  nod  i  saint  yr  Hen  Destament;  ond  y  mae 
lesu  Grist  wedi  agor  llwybr  goleu  trwy  ei  galon, 
fel  y  mae  rliai  o  honoch  yn  gwybod  mwy  am  y 
nefoedd,  ac  am  fywyd  ei  phreswyhvyr,  nag  yd- 
ych  yn  ei  wybod  am  Affrica.  "Yr  hwn  a  ddyg- 
odd  fywyd  ac  anhygredigaeth  i  oleuni  trwy  yr 
efengyL" 

3.  Nid  yn  unig  y  mae  lesu  Grist  wedi  dwyn 
bywyd  ac  anlly.^^redigaeth  i  oleuni,  ond  y  mae  ef 
ei  hun  yn  engraifift  ic  }n  gynlhm  o  fywyd  }r 
adgyfodiad. 

Y  mae  hyn  vn  beth  pwysig.  Tra  y  mae  Natur 
dyn  yn  ei  awgrymu,  a  gair  Duw  yn  ei  addaw, 
dyma  engraiftt  o'r  bywyd  hwnw  yn  }t  lesu  ei 
hun.  Ar  dd}  dd  Nadohg,  mewn  rhai  o  eglwysi 
Ewrop,  gehwch  weled  dwy  fìflam  yn  nesau  at  eu 
gilydd  i  ganol  yr  aUor,  ac  yno  yn  uno  a'u  gil- 
ydd  yn  un  fflam  ddysglaer.  Arwyddluniau  ydyw 
y  fflamau  hyny  o'r  natur  ddynol  a'r  natur  ddwyí- 
ol,  y  rhai  a  un\\}'d  a'u  gdydd  drwy  yr  ymgnawd- 
ohad.  Yr  un  modd  g}'d/i  g'ohvg  ar  anfarwoldeb 
dvn:  Ar  un  \\'x\.  vr  oedd  v  dvhead  am  anfarwol- 


AXFARlVOLDEB  A  DADGUDDIAD.  24  I 

deb  yn  llosgi  fel  Itlani  yn  y  fynwes  ddynol  trwy 
yr  oesau;  ac  nr  }  llaw  arall  yr  oedd  tystiolaeth 
y  Beibl  yn  llosgi  fel  frtani  loew  a  chynes  o  fodol- 
aeth  sefyhfa  ddModol;  cnd  yn  nysgeidiaeth  lesu 
Grist,  ac  yn  enwedig  yn  ei  adgyfodiad.  ymmi- 
odd  y  ddwy  fflam  yn  nghyd.  Yn  ei  angeii  agor- 
odd  ffordd  i  wlad  y  bywvd,  a  chymerodd  y  heidr 
edifeiriol  i  mewu  yno  g}  clag  ef.  Boreu  y  tryd- 
ydd  dydd  daeth  yn  ol  ar  hyd  yr  un  ffordd;  safai 
yn  f}-w  ar  lan  }  bedd;  llefarai  wrth  ei  ddysgybl- 
ion  vn  engrai^ft  o  fywyd  ac  anhygredigaeth. 
"Yr  hwn  w}f  f}w  ac  a  fum  farw,  ac  wele  byw 
ydwyf  yn  oes  oesoedd;  ac  y  mae  genyf  agoriad- 
au  uíîern  a  marwolaeth."  Cysyhta  dy  hun  ag  ef, 
yi  hwn  }-w  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd,  ac  yna  bydd 
bywyd  tragwyddol  }-n  eiddo  i  ti  fel  y  mae  yn 
eiddo  iddo  ef. 


PREGETH  XI, 


DEDDF  C  YD-DD  YL  YNIA  D. 

Na  thwyller  chwi ;  ni  watwarir  Duw,  canys  beth  bynag- 
a  hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe.  Oblegid  yr  hwn  sydd 
yn  hau  i'w  gnawd  ei  hun,  o'r  cnawd  a  fed  lygredigaeth ; 
eithr  yr  hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,  o'r  Ysbryd,  a  fed 
fywyd  tragwyddol.— Galatiaid  vi.  7,  8. 

Y  mae  yr  egwyddor  a  osodir  i  lawr  gan  Paui 
yn  y  geiriau  hyn  yn  fawr  a  phwysig;  ac  fel  pob 
egwyddor  fawr,  gelHr  edrych  arni  mewn  mwy 
nag  un  goleuni,  a'i  chymwyso'  at  wahanol  ran- 
au  o'r  greadigaeth.  Gelwir  hi  yn  "ddeddí  y 
cynauaf  ysbrydol;''  neu,  a  defnyddio  gair  diw- 
eddar,  yn  "ddeddf  cyd-ddylyniad  y  bywyd  moes- 
cl*'  (the  law  of  moiral  cointinuity).  Y  gwirionedd 
sydd  yn  gorwedd  yn  y  ddeddf  hon,  a'r  gwirion- 
edd  ag  y  mynai  yr  Apostol  i'r  Galatiaid  syiw^^ 
a»-no  ydyw  hwn:  fod  egwyddor  yn  bod  ag  sydd 
;.n  sicrhau  parhad  didor  yn  natur  y  bywyd  y 
mae  dyn  yn  ei  fyw  yn  y  byd  hwn,  a'i  fywyd  a'í 
sefyllfa  yn  y  byd  a  ddaw.  Nid  yn  unig  mynegir 
yiua  fod  gweithredoedd  dyn,  da  neu  ddrwg,  yn 
cadarnhau  ac  yn  parhau  y  duedd  sydd  yn  rhoi 


DEDDF  C  YD-DD 1 7. 1  ^NIA  D.  243 

bod  iddynt;  ac  y  bydd  ein  bywyd  yn  y  bvd  a 
ddawyn  dyfiant  o'r  bywyd  presenol;  ond  y  bydd 
V  oosb  a'r  wobr  yn  y  sefyllfa  ddyfodol  yn  d^fod 
i'n  rhan,  nid  fel  gosodiad  penarglwyddiaetliol  o 
eiddo  Duw,  eithr  fel  canlyniad  natnriol  ac  an- 
ccheladwy  ein  bywyd  yn  y  byd  hwn.  Fel  y  niae 
y  presenol  i  ddyn  yn  gasgHad  o'r  gorphenol; 
neu  fel  y  mae  gwenith  yn  tyfu  o  wenith,  neu 
d'.lrain  yn  dyfod  o  ddrain;  yr  un  modd,  yn  ol  y 
ddeddf  hon,  bydd  ein  gwae  neu  ein  gwynfyd  yn 
ganlyniadau  naturiol  ein  bywyd  ar  y  ddaear. 
"Canys  beth  bynag  a  hauo  dyn,  hyny  hefyd  a 
fed  efe."  Dyma  ddeddf  natur,  a  dyma  hefyd 
ddeddf  hywodraeth  foesol  Duw.  Yr  ydyui  yn 
ngafael  y  ddeddf  hon  bob  eiHad,  a  byddwn  yii 
ei  gafael  am  byth.. 

Xid  meddwl  diweddar  ydyw  hwn.  Y  mae  ihai 
yn  barod  i  oíîrymu  anrhegion,  aur,  thus,  a  ni\rr 
ar  allor  y  "meddwl  diweddar."  Y  meddwl  diw- 
eddar  yn  wir!  Pa  le  y  mae?  Pwy  a  roddodd 
fod  iddo?  Pa  beth  a  olygir  wrtho?  Nis  gall 
gynwys  crynodeb  o  athrawiaethau  newyddion — 
duwinyddol,  athronyddol,  neu  wyddouol.  XÌ3 
gall  olygu  parhad  a  chadwraeth  egnion  natur, 
neu  sefyllfa  o  brawf  tuhwnt  i  angeu,  neu  ddad- 


2  44  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

blygiad.  Parhad  a  chadwraeth  egnion  natiir 
yw  hyn:  gwenith  a  gynyrchir  gan  wenith,  draìn 
a  gynyrchir  gan  ddrain,  llysieuyn  a  gynyrchir 
gan  lysieuyn,  anifail  gan  anifail,  er  dechreuad  y 
gi  cadigaeth.  Dadblygiad  ydy w  hyn :  y  mae  hed- 
yn  yn  cynyrchu  ei  ryw  ei  hun,  pob  anifail  yn 
cynyrchu  ei  ryw  ei  hun,  aV  oH  o  honynt  yn  cadw 
\\\  eu  dadblygiad  eu  hunrhywiaeth,  a  h\ny  o 
dan  ddylanwad  deddf  parhad  a  chadwraeth  cg- 
nion  natur.  Pa  beth  sydd  yn  ddiweddar  yn 
hyny?  Hen  ddeddfau  yw  y  rhai  hyn  sydd  yn 
gweithredu  o  ddechreuad  y  greadigaetli  h\d  vr 
awr  hoii.  Os  oes  rhyw  ystyr  i'r  fraw ddeg 
"modern  thought,"  nis  gall  olygu  dim  mwy  na'r 
golygiad  a  gyraeddir  ac  a  lunir  gan  ddyn  am  y 
prawfion,  y  drychfeddyHau,  yr  egwyddorion, 
a'r  deddfau  a  ddygir  yn  barhaus  i'w  sylw 
mewn  hen  ddadguddiad  neu  mewn  hen 
greadigaeth.  Canfod  dadguddiad  newydd  mewn 
hen  ddadguddiad:  cloildio  anan  ddrych- 
feddyHau  newyddion  o  hen  ddrychfeddyHau 
Duw,  dyma  eithaf  terfyn  a  gaHu  dyn.  O!  y  fath 
fwynhad  a  dderbynir  gan  ddyn  pan  yn  meddwl 
ei  fod  wedi  cael  drychfeddwl  newydd,  neu  wech* 
gwneyd  darganfyddiad  newydd!   Llosga  fel  mar- 


DEDDF  CYD-DD  YL  \  'XJA  D.  245 

woryn  gloew  ar  allor  ei  ysbrycL  gan  luclno  gol- 
euni  hyd  at  luniau  cerubiaid.  y  rhai  sydd  ar  leni 
ei  sancteiddiolaf  ef.  Yn  awr,  nid  yw  yr  efeng- 
yl  yn  rhyddhau  dyn  oddiwrth  Ddeddf  Cyd- 
ddylyniad:  nid  yw  yn  dinystrio,  eithr  yn  ei  chad- 
arnhau  hi.  Deddf  y  cynauaf  ysbrydol  v\\  fod  y 
drwg"  vn   CTvnvrch  v  drws:;  ac  nas   frall   v   J.rwg 

0.0-.  -  o  o.  o 

na'r  da  ddiflanu,  ond  rhaid  y  bydd  yn  dy\inwadu 
ac  yn  rhoddi  ffurf  ar  ein  dyfodol.  Er  fo''  ni^dd- 
ylwyr  er's  miloedd  o  flynyddau  yn  ol  wedl  gwel- 
ed  ac  wedi  syhvi  ar  ddeddf  cyd-ddyl}'niad  \n  v 
byd  moesol,  fel  y  cawn  sylwi  yn  miacn.  eto 
rhaid  addef  mai  yn  yr  oes  hon  y  talwyd  syl\v  ar- 
benig  iddi !  Fel  }■  mae  y  gwyddon\  dd  yn 
treiddio  yn  ei  ymchwiliadau  i'r  greadigneth  fat- 
erol  ac  elfenol,  canfydda  ddeddf  cyd-ddylyniad 
yn  ymweithio  i'r  golwg  yn  mhob  rhan  o  honi, 
ac  yn  dal  ei  gafael  yn  mhob  peth:  ac  y  mae  yn 
awgrymu.  ar  yr  egwyddor  o  gyfatebiaeth,  ei  bod 
yn  treiddio  trwy  y  byd  moesol  ac  ysbrydol..  Yn 
awr,  os  gellir  dangos  fod  deddf  cyd-ddylyniad  vn 
bod,  ac  yn  llywodraethu  yn  y  byd  mocsol  ac 
ysbrydol,  fel  y  mae  yn  bod  ac  yn  llywodraethu 
}-n  y  byd  materol,  dengys  i  mi,  nid  yn  unig  fcd 
>7WGbr  a  cliosb,  vn  ol  natur  bvwvd  dvn  vn  an- 


246  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ocheladwy,  ond  hefyd  pa  fath  wobr  a  pha  íatìi 
gosb  sydd  yn  ei  aros.  "Canys  pa  beth  bynag  a 
hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe." 

Edrychwn  ar  yr  athirawiaeth  a  ddysgir  i  ni  gan 
y  ddeddf  hoii. 

I.  Dengys  Deddf  Cyd-ddylyniad  y  bydd  cys- 
ylltiad  didor  rhwng  ein  bywyd  yn  y  byd  hwu  :i\\ 
sefyllfa  ddyfodol,  fel  y  mae  cysylltiad  rhwng  yr 
hyn  a  hauir  a'r  hyn  a  fedir.  ''Canys  beth  bynag 
a  hauo'  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe." 

Amlwg  yw  fod  y  gair  "hau"  yma  yn  golygu 
holl  weithrediadau  dyn  yn  eu  perthynas  â'u  can- 
lyniadau  mewn  ad-dahad.  Ac  ymae  y  gair  "medi'' 
yn  cyfeirio  at  y  dyfodol;  nid  y  dyfodol  yn  y  byd 
hwn.  Gehir  cymwyso  yr  egwyddor  hon,  mae'n 
wir,  ,at  lawer  o  bethau  a  ddygwyddant  i  ni  yn  y 
bywyd  hwn ;  ond  nid  hyn  sydd  mewn  golwg  gan 
yr  Apostol  yn  y  geiriau  hyn.  Cyfeirir  at  yr  eg- 
wyddoir  hoii  yn  fynych  yn  y  Beibl,  a  chan  ysgrif- 
enwyr  paganaidd.  Yr  oedd  yn  anmhosibl  i 
feddylwyr,  y  rhai  a  sylwent  ar  weithrediad  y 
teimlad  moesol  fel  prif  weithredydd  yn  y  bywyd 
dynol,  fethu  a  gweled  fod  rhinwedd  yn  gwob- 
rwyo  ei  hun  a  phechod  yn  cosbi  ei  hun.  "Hyd  y 
gwelais,"    meddai  EHphas,  cyfaill  Job,  ''y  rhai  ä 


DEDDF  C  ì  ^D-DD  YL  YNIAD.  247 

arddant  anwiredd,  ac  a  hauant  ddrygioni,a'u  med- 
ant."  "Y  neb  a  hauo  anwiredd  a  fed  flinder," 
medd  Solomon.  ''Ei  anwiredd  a  ymchwel  ar  ei 
ben  ei  hun,  a'i  draha  a  ddisgyn  ar  ei  gopa  ei 
hun."  Pedwar  cant  o^  flynyddoedd  cyn  y  cyfnod 
CristionogoL,  mynegai  un  o'r  Groegiaid  nad 
oedd  dim  yn  dra-arglwyddiaethol,  dim  yn  bleid- 
iol  yn  nghosbau  Duw,  ond  eu  bod  oU  yn  un- 
iawn  ac  yn  ol  deddf.  "Yr  hwn  sydd  yn  dyfeisio 
drygioni  a  orchfygir  gan  ddrygioni."  "Tra  y 
bydd  Duw  yn  llywodraethu,  deil  y  ddeddf  yn 
dda,  mai  yr  hyn  a  wna  dyn,  dyna  hefyd  a  ddy- 
oddefa."  "Nid  yw  dyn  ar  bob  moment  o'r 
presenol  ond  canlyniad  ei  weithredoedd  yn  y 
gorphenol,"  medd  Buddha.  Mynai  ef  nad  oedd 
tynged  person  unigol  yn  dibynu  mewn  un  modd 
ar  fwriad  gaUuoedd  uwch,  ond  yn  ganlyniad  ei 
weithredoedd  ef  ei  hun — yn  fifrwyth  ei  hau.  Yr 
unig  iachawdwriaeth,  üeu  foddion  iachawdwr- 
iaeth  i  ddyn,  ag  y  gwyddai  ef  am  dano  oedd, 
ymryddhau  oddiwrth  hunanoldeb  a  chanlyniad- 
au  cnawdolrwydd.  "Ymatal  oddiwrth  bob  pech- 
od,"  ymarfer  a  phob  daioni,  a  darostwng  y  nwyd- 
au;  hyn,  yn  ol  yr  hen  reolau,  oedd  athrawiaeth 
Buddha.      Oddiwrth   vr   ymadroddion   hyn,    a'u 


248  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

cyíîelyb,  gwelwn  fod  y  meddwl  dynol  wedi  cael 
gafael  yn  yr  egwyddor  a  ddysgir  yn  y  testyn,  a 
hyny  y  tuallan  i  ddylanwad  y  Beibl.  Nid  eg- 
wyddor  a  ddysgir  gan  y  Beibl  yn  unig,  na  chan 
Gristioinogaeth,  ydyw  fod  tragwyddoldeb  dynion 
yn  cael  ei  benderfynu  gan  eu  gweithredoedd. 
Nid  trwy  ddiadguddiad  y  derbyniodd  Paul  hi; 
nid  ydyw  ef  yn  gwneyd  dim  mwy  na  rhoddi  sel 
ysbrydohaeth  wrth  un  o  brif  egwyddorion  natur. 
Co'fiwn  mai  dysgeidiaeth  natur,  yr  hon  sydd  yn 
derbyn  sel  dwyfol  ys1)rydohaeth  yn  y  Gair  }'dyw, 
fod  cosb  a  gwobr  yn  ganlyniadau  naturiol  byw- 
yd  pob  dyn  ar  ei  ben  ei  hun,  ac  nid  rhywbeth  a 
O'Sodir  arno  trwy  ymyriad  awdurdodol  o  eiddo 
Duw.  Llenwir  yr  enaid  am  byth  â  goíìd  neu  á 
hawenydd,  yn  ol  ei  ansa.wdd  foesol,  ac  yn  ol  ei 
weithredoedd  mewn  amser,  a  hyny  yn  ol  y 
ddeddf  ddidor  sydd  rhwng  achos  ac  efifaith. 
"Beth  bynag  a  hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe." 

I.  Dengys  y  ddeddf  hon  yn  mhehach  y  bydd 
y  gosbedigaeth,  neu  y  wobr,  yn  ateb  i  natur  y 
bywyd  a'r  gweithredoedd  a  gyflawnwn. 

Y  mae  y  cynauaf  yr  un  O'  ran  natur  a'r  hadau 
a  hauwyd.  Nid  yw  efrau  yn  cynyrchu  gwenith, 
na  gwenith  yn  cynyrchu  efrau;  ond  pob  hedyn 


DED DF  C \ 'D-D DYL\ 'NJA D.  249 

yn  cynyrchu  ei  ffrwytb.  ei  Inni.  Gwelir  yr  Ui.i  eg- 
wyddor  yn  rhedeg  trwy  ein  hoh  amgylchiadau. 
Onid  yw  diwydrwydd  yn  tueddu  i  gynyrchii  cyf- 
oeth  masnachol?  Llafur  deaUol  yn  cyayrchu 
hwyddiant  meddyhoi?  Xis  gall  cyfoeth  gyn- 
yrchu  gwy1:odaeth  a  dysgeidiaeth.  ]\íae  pob 
cangen  yn  dwyn  ei  íîrw}'tli  ei  hun,  a  hyn^'  yn  ol 
ei  natur.  Yn  ol  natur  pethau,  rhaid  i'r  un  ach- 
os  gynyrchu  yn  wastad  yr  un  effeithiau.  Xid 
oes  eithriad  i'r  ddeddf  hon.  Sicrheir  i  ni  gan 
sefydlogrwydd  natur,  y  bydd  i  fath  neilldi'ol  o 
f}-wyd  ar  y  ddaear  gael  ei  ddylyn  gan  wobr  neu 
gosb  neihduol  yn  ol  natur  y  cyfryw  fyw}'d.  Yr 
un  pryd,  dylem  goíìo  hyn:  nid  ydym  i  oIyí^u  fod 
bywyd  moesol  plentyn  yn  barhad  o  fywyd  moes- 
ol  ei  rieni.  Er  y  gehir  dweyd  fod  liedyn  }T  un 
anwiredd  ynddo  ef  ag  sydd  yn  ei  rieni,  etc  nid  y  w 
yr  hed}-n  hwnw  yn  dadblygu  ei  liun  vn  vr  un 
íîurf  ynddo  ef  ag  ynddynt  hwy,  a  hynv  am  ei  fod 
yn  berson  unigol,  yn  achos  newydd,  ac  vn  cy- 
meryd  cyfeiriad  newydd  ,a  neillduol  iddo  ei  hun. 
O  herwydd  hyn  y  mae  yn  gyfrifol  am  ei  vmddyg- 
iadau;  vn  dwvn  ei  faich  ei  hun;  vn  medi  ei  ovn- 
auaf  ei  hun.     Bydd  y  wobr  neu  y  gosb  vn  dvfod 


250  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

i'w  ran,  a  hyny  trwy  drefniad  Duw,  mor  natiiriol 
a  gweithrediad  deddf  hau  a  medi.  Dichon  y 
gall  dyn  osgoi  canlyniadau  ei  bechod  yn  y  Lyw- 
yd  hwn.  GaU  y  diotwr  osgoi  efîeithiau  y  gwlyb- 
yron  meddwol  am  dro  trwy  nerth  cyfansoddiad; 
ond  nis  geUir  osgoì  canlyniadau  ysbrydol  pech- 
od,  ond  yn  unig  trwy  edifeirwch  a  maddeuant. 
Trwy  ddyoddef  y  bydd  dynion  yn  medi- -  yn  y 
ffurf  fydd  pechod  wedi  roddi  ar  gyfansodchad  yr 
enaid,  yn  ffurfiad  mewnol  eu  cymeriad — y  j-ech- 
od  a  hauwyd  gan  ddyn,  yr  un  math  yn  hoUol  o 
bechod,  yr  un  un  ag  a  hauwyd  y  bydd  Duw,  y 
Barnwr  cyfiawn,  yn  gwneuthur  cyfiawnder  trwy 
roddi  i  bob  un  yn  ol  ei  weithredoedd.  Os  bydd 
cosbedigaeth  ychwanegol  i  hyn  ar  bechod,  bydd 
yn  gynwysedig  mewn  hunan-ífieiddiad,  gan 
ofid  mewnol,  yn  codi  o'r  ymdeimlad  o  u  scfyU- 
fa,  yr  hon  sydd  yn  gwrthdaro  yn  erbyn  trcfn  y 
Uywodraeth  ddwyfol,  ac  oddiwrth  y  s\n^ad  oV 
hyn  a  aUasent  fod.  Bydd  y  gosb  yn  cyfateb  i 
iiatur  neiUduol  y  trosedd.  Dyma  yw  d}'?geid- 
iaeth  deddf  cyd-ddylyniad,  ''Canys  beth  b}nag 
a  hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe." 

2.  Yr  ydym  yn  gweled,  •)  ganlyniad,  yn  ngol- 
euni  y  ddeddf  hon,  y  bydd  Duw  yn  cosi'i  pob 
dyn  yn  ol  ei  gymeriad. 


DEDDF  CYD-DD YL  YNIAD.  2  5  I 

Nid  yn  ol  ei  ymddangosiad,  nid  yn  ol  ei  bro- 
ffes,  nid  yn  ol  ei  weithredoedd  eithriadol,  eithr 
yn  ol  ei  gymeriad.  Pa  le  bynag,  pa  bryd  bynag, 
pa  fodd  bynag  y  gweinyddir  y  farn  ar  ddyn, 
bydd  yn  ol  ei  gymeriad  gwirioneckloL  Onid  yw 
y  gwirionedd  hwn  mor  oleu  yn  y  Beibl,  ac  yn 
-cyfeirio  mor  uniongyrchol  at  ein  rheswm,  fel 
mai  diangenrhaid  yw  i  mi  draethu  arno.  Dysg- 
eidiaeth  y  Beibl  a  rheswni  ar  hyn  ydyw,  y  bydd 
y^  farn  derfynol  ar  gymeriad  pob  dyn  yn  syhaen  - 
edig  ar  berthynas  foesol  yr  enaid  â  Duw.  Y 
prawf  terfyn(3l  ar  ein  cymeriad,  nis  gall  fod  un 
arah  y  tu  hwnt  iddo,  fydd  ein  perthynas  foesol  ni 
â  Duw.  Anmhosibl  yw  rhoddi  barn  gyfìawn  ar 
ddyn  ar  gyfrif  un  berthynas  ddaearol  y  saif  yn- 
ddi;  oblegid  nis  geUir  cael  ond  rhan  o  hono  yn- 
tldi;  ond  y  mae  perthynas  y  galon  â  Duw  yn 
cynwys  ei  hoU  gymeriad  moesol  ef.  Ac  yn  y 
■dydd  diweddaf,  pan  y  bydd  I^uw  oll  yn  oU,  a 
phan  y  bydd  ein  hoU  hanes  ninau  wedi  ei  ddir- 
wyn  i  fyny  i  farn  derfynol,  o  dan  oleuni  dwyfol 
períîaith;  y  piyd  hwnw,  i'r  graddau  y  byddwn 
mewn  perthynas  foesol  dda  â  Duw,  y  galon  wedi 
ei  sancteiddio.  yr  enaid  wedi  ei  lenwí  â  goleuni 
dwyfol,   tvnir  ni   i  undeb   a^-osach   â   Duw,   neu 


252  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ynte,  bydd  ein  hanwiredd  yn  ein  gwrthdafln  oddi- 
wrtho.  Bydd  pob  un  o  honom  yn  canfod  ei  le 
ei  hun  yn  ol  natnr  ei  gymeriad  moesol. 

3.  Byddai  yn  briodol  i  ni  sylwi  a  chofio  yn 
wastad  fod  gweithrediad  y  ddeddf  hon  yn  gyíî- 
redinoL 

"Ei  Ih'nyn  a  aeth  trwy  yr  holl  ddaear,"  ac  nid 
ymgudd  dim  oddiwrth  ei  dylanwad.  Pan  y  mae 
deddf  natur  yn  cosbi  ei  throseddwyr,  y  mae  ei 
chosb  yn  eu  hanghymwyso'  i  ddyoddef;  wrth 
ddyO'ddef  lleiheir  y  gallu  i  ddyoddef,  fel  y  maent 
trwy  farwolaeth  yn  myned  o^  afael  y  ddeddf  a  i 
chosbedigaeth.  Ond  am  y  ddeddf  foesol,  nid 
yw  dyoddef  ei  chosb  hi  yn  lleihau  y  gahu  i  ddy- 
oddef.  Dyma  hanfod  y  farwolaeth  foesol.  Nis. 
gall  un  creadur  moiesol  fyw  am  foment  y  \\\  ahan 
i  afaehon  deddf  ad-daHad. 

Pa  foidd  y  gall  troseddwr  y  gyfraith  foesol,  tros- 
eddwr  o  ddeddf  ei  natur  ei  hun,  ddysgwyl  am 
ddyfodol  dedwydd?  Gwrthdarawiad  rhwng  rhin- 
wedd  a  bai  sydd  yn  cyfansoddi  holl  ystormydd  y 
llywodraeth  fcesol.  Dywed  rhai  mai  yr  achos 
o'r  "tornadoes"  dinystriol,  y  rhai  sydd  yn  ymwel- 
ed  â  rhanau  o'n  gwlad  bob  blwyddyn,  ydyw  fod 
dau  gwmwl — un  poeth,  yn  hawn  o  oxvgen,  a'r 


DEDDF  CYD-DDY L  VXIAD.  253 

llall  yn  oer,  yn  dyfod  i  gyffyrddiad  a'u  gilydd. 
Fel  y  maent  yn  dyfod  yn  agosach  at  eu  gilydd, 
dechreua  y  cumwl  trydanol  hichio  mellt  aUan 
o'i  odreu  i  galon  y  cwmwl  oer.  Ac  wedi  iddynt 
■ddyfod  yn  ddigon  agos  at  eu  gilydd,  ymlapia  y 
cwmwl  oer  fel  gwisg  am  galon  y  cwmwl  poetli, 
}T  hwn  sydd  yn  symud  yn  ei  fiaen  g}'da  ch}-flym- 
der  digofus,  gan  greu  dinystr  yn  ei  ffordd.  Pa 
fo'dd  bynag  am  gywirdeb  yr  esboniad  hwn,  digon 
i  mi  yw  dweyd  yma,  mai  y  gwrthdarawiad  rhwng 
rhinw^edd  a  bai  sydd  yn  achosi  hoU  ystormydd 
llywodraeth  foesol  Duw.  Tra  y  bydd  gorsedd- 
fainc  Duw  yn  gartref  cyíìawnder  a  barn,  a  thra 
\  bydd  troseddau  yn  cymer}'d  lle  yn  y  llywod- 
raeth,  fe  wel  y  troseddwr,  fel  v  gwelodd  loan  yn 
ei  weledigaeth,  fellt  yn  fflachio  allan  o'r  orsedd- 
fainc.  Xa  feddyhwch  mai  "false  alarm"  i  ateb 
i  ryw  ddybenion  cyfnodol  ydyw  yr  athrawiaeth 
am  gosbedigaeth  ddyfodol  yr  annuwiol;  nid 
rhywbeth  ag  y  gehwch  ei  thaflu  }-maith  fel  hen 
ddodrefnyn  i'r  attic.  Xa,  tystiolaeth  y  Beibl  a 
thystiolaeth  natur  ar  hyn  ydyw,  y  "bvdd  i  bob 
trosedd  ac  anufudd-dod"  dderbvn  cvíìawn  a 
chyflawn  daledigaeth.  Cyn  }■  gaU  troseddwr  y 
gyfraith   fod   yn   ddedwydd   }-n   y    i3yd   a   ddaw, 


^54 


CREFYDD  A  GWYDDOREG. 


rhaid  newid  dau  beth — holl  gyfansoddiad  y  llyw- 
odraeth  foesol,  a  chyfansoddiad  moesol  dyn  ei 
hun.  Os  ydyw  hyn  yn  beth  anmhosibl;  os  ydyw 
yn  beth  afresymol  dysgwyl  i  hyn  gymeryd  lle 
byth;  yna,  rhaid,  yn  ol  cyfansoddiad  llywod- 
raeth  Duw,  ac  yn  ol  cyfansoddiad  natur  y  dyn 
ei  hun,  y  daw  yr  anghredadyn  i  gyfarfod  tymestl 
fawr,  ystorm  nad  aiff  byth  drwyddi. 

Wrth  i  mi  .acael  y  mater  yn  y  íîurf  yma  arno, 
y  mae  genyf  awydd  gwasgu  yr  ystyriaeth  at 
feddwl  y  darllenydd,  y  bydd  y  cynauaf  yn  y  byd 
a  ddaw  o'r  un  ansawdd  a  chymeriad  a'r  hyn  a 
heuir  genym  bob  dydd;  ie,  a'r  hyn  ydym  yn  ei 
hau  yma  a  fedir  yno.  ''Canys  beth  bynag  a  hauo 
dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe." 
"Our  deeds  srill  travel  with  tis  from  afar, 
And  what  we  have  been  make  us  what  we  are.'" 

11.  Sylwn  ar  y  ddau  fath  o  gynauaf  a  nodir  yn 
Neddf  Cyn-ddylyniad.  "Oblegid  yr  hwn  sydd 
yn  hau  i'w  gnawd  ei  hun,  o^'r  criawd  a  fed  lygred- 
igaeth;  eithr  yr  hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,. 
o'r  Ysbryd  a  fed  fywyd  tragwyddol." 

Dau  ddosbarth  O'  hauwyr  sydd  yn  y  byd  hwn, 
sef  y  rhai  sydd  yn  hau  i'r  cnawd  a'r  rhai  sydd  yn 
hau  i'r  Ysbryd — dyma  yr  olî;  ac  y  mae  pawb  o 


DEDDF  CYD-DDYLYXIAD.  255 

hononi  yn  perthyn  i'r  naiU  neu  y  llall  o  honynt. 
Dau  ddosbarth  fydd  yn  medi  liefyd;  a  bydd  pawb 
o  honom  yn  cymeryd  ein  he  gyda'r  naill  neu  y 
Han  o'r  medehvyr. 

I.  "Yr  \\\\-\\  sydd  yn  hau  i'w  gnawd  ei  hun,  o'r 
cnawd  a  fed  1}  gredigaeth;"  neu  fel  '-•  cyíìeithir  y 
gair  mewn  he  arall.  a  fed  dchnystr. 

W'rth  y  cnawd  y  golygir  y  cyllwr  ch-ailenechg 
— pob  gweitnred  ag  sycld  yn  meddu  perthynas  a 
boddhad  chwantau  y  natur  anianol.  Yr  hwn 
sydd  yn  hau  i'r  cnawd  ydyw  }'r  hwn  s}'dcl  yn 
"rhodio  yn  ol  y  cnawd,"  yr  hwn  sydd  yn  "medd- 
\\\  pethau  y  crawd."  "Yn  synied  pethau  daear- 
ol,"  yn  cyflawni  "dymuniadau  y  cnawd  a'r  medd- 
yhau,"  "yr  hwn  sydd  yn  defnydcho  ei  aelodau  yn 
arfau  anghyíìawnder  i  bechod" — a  "fed  lygred- 
igaeth."  Yr  }dym  yn  gweled  megys  cwr  bych- 
an  o  faes  y  cynauaf  yn  y  byd  hwn,  Yr  ydym  yn 
gweled  fod  meddwdod  yn  ch\yn  ei  drueni.  chogi 
ei  cüoch,  balchder  ei  waradwydd,  bywyd  aflan  ei 
gondemniad.  a  gAvrthodiad  o  Dduw,  ei  gredin- 
iaeth  mewn  cehyydd.  Ond  nkl  yw  hyn  oll  ond 
rhan  o'r  cynauaf.  Yn  mlaen  y  mae  y  cynauaf 
mawr!  Dibyna  y  dyfodol  ar  y  gorphenol  a'r 
presenol,  a  hyny  yn  ol  deddf    achosiaeth.     X"'s 


256  CREF YDD  A  GW YDD OREG. 

gellir  gosod  aHan  mewn  geiriau  y  syniad  yn  eg- 
lurach  fod  ein  hymddygiadau  bob  dydd  yn  ffurf- 
io  ein  tragwyddol  dynged.  Bydd  ein  dyfodol 
yn  ganlyniad  naturiol  ein  bywyd  yma.  Yn  sicr, 
yr  ydym  yn  rhy  dueddol  i  golh  golwg  ar  y  gwir- 
ionedd  hwn,  a  thybied  fod  cosbedigaeth  yr  an- 
nuwiol,  fel  etholedigaeth  gras,  yn  ganlyniad  gos- 
odiad  penarglwyddiaethol  o  eiddo  Duw,  ac  nid 
yn  ganlyniad  bywyd  dyn  ar  y  ddaear.  "Na 
thwyHer  chwi;"  canys  yn  ngoleuni  yr  egwyddor 
o  gyfatebiaeth  sydd  rhwng  y  naturiol  a'r  ys- 
brydol,  ac  yn  ol  Gair  Duw,  gwelwn  fod  y  medi 
yn  ateb  i'r  hau  mewn  natur  a  graddau.  "  Yr  hwn 
sydd  yn  hau  iV  cnawd  a  fed  lygredigaeth." 

Wele  ein  dyfodol  yn  codi  yn  naturiol,  fel  \^ 
nodasom,  o'r  gorphenol.  Dyma  ydyw  y  ddedcif 
gyfifredinol.  Os  gofynwch  chwi  pa  beth  sydd  yn 
rhoddi  esboniad — yr  unig  esboniaci  ar  sefyUfa 
bresenol  y  ddaear  yn  naturiob  cymdeithasol  a 
moesol — yr  atebiad  yw,  y  gorphenol.  Onid  yw 
y  dygwyddiadau  mawrion  a  gymerasant  le  yn 
hanes  y  ddaear,  yn  anianyddol,  i'w  gweled  arrii 
yn  awr?  Pe  buaswn  yn  gahii  eich  arwain  \.x\\\ 
y  cyfnodau  mawrion  a  gymerasant  le  yn  hanes  y 
ddaear,  myned  trwy  v  naill  o-yntedd  ar  ol  v  haU, 


DHDDF  CYD-DD  YL  YNIA  D.  257 

nes  eich  dwyn  i'r  cysegr  mcwnol,  buasech  yn 
gweled  Duw  yno  yn  eistedd  megys  yn  ng'hanoî 
deddfau  ac  egnion  natur,  a  [)liob  un  o  honynt 
yn  myned  ac  yn  dyfod,,  yn  rhedeg  ac  yn  gweith 
io  wrth  ei  ew}  llys  ef,  nes  dw;^n  y  ddaear  i  drefn. 
Os  treiddiwch  chwi  yn  ddigon  peU  yn  ol,  chwi 
a  gewTh  y  ddaear  fel  pe  bua?ai  hinyn  annhrefn 
wedi  ei  estyn  arni.  Nid  oedd  dim  i'w  glyw^ed 
ond  swn  rhuadau  cynyrfus  ei  fiwrneisiau  tanllyd, 
yn  y  rhai  y  bu  ei  defnyddiau  yn  ymferwi,  yn  ym- 
rwygo,  yn  ymhichio,  yn  ymwalianu  ac  yn  aduno. 
Yn  y  man,  yn  unol  a  deddf  natur,  dechreuodd 
oeri.  Ffurfiwyd  ei  chreigiau,  y  rhai  a  orwedd- 
ent  ar  eu  gilydd  fel  plyg  Hyír.  O  dan  symudiad 
yr  Ysbryd  dwyfol  ar  y  dyfroedd,  daeth  asgwTn 
at  ei  asgwrn;  ac  yn  y  man  daeth  arnynt  giau  a 
chroen.  Dvna  fywyd  yn  gosod  ei  droed  i  lawr 
íel  morchwyn  yn  y  dyfroedd  (.-ynes ;  ac  fel  yr  ang- 
yUon  ar  ysgol  Jacob,  parhaodd  i  esgyn  i  fyny  yn 
y  naih  gyfnod  ar  ol  y  Uan  nes  cyraedd  dyn,  uch- 
der  hwch  y  byd,  pan  y  penderfynodd  y  Gweith- 
iwr  Dwyfol  i  roddi  dehv  ei  natur  foesol  ei  hun 
yn  addurn  ar  fyw^yd  y  greadigaeth.  Fel  hyn,  nid 
ydyw  sefyUfa  bresenol  y  ddaear  ond  cynauaf  y 
gorphenoL    Yn  y  dull  hwn  y  rliaid  i  ni  edrych  ar 


258  CRBFYDD  A  GW YDD OREG. 

waith  Duw  mewn  Rhagluniaeth  fel  un  gwaith 
mawr  o'r  dechreu  i'r  diwedd.  Y  mae  y  presencl 
yn  fifrwyth  y  gorphenol,  ac  yn  cynwys  hadau  v 
dyfodol.  Wel,  y  mae  yr  Apostol  yma  yn  cym- 
wwso'  yr  un  ddeddf  at  gynauaf  yr  anghredadyn 
aV  credadyn.  Bydd  ein  cosb  neu  ein  gwobr  y.i 
ol  ein  hau. 

"Y  mae  byw^yd  dyn  fel  y  flwyddyn  groii,"  medd 
yr  hen  athronydd  Plato.  Mae  ganddo  amser 
hau,  amser  tyfu,  amser  dyfrhau  ac  amser  cynau- 
af.  Amser  hau  ydyw  hi  arnom  ni  heddyw. 
Dyma  ein  gwanwyn  ni.  Byddwn  yn  dechreu 
medi  cyn  hir.  Cofiwch  nad  oes  un  cyfnewidiaJ 
moesol  i'w  ddysgwyl  yr  ochr  draw  i  angeu.  Beth 
bynag  fydd  agwedd  foesol  yr  enaid  yn  angeu, 
gyda'r  agwedd  honO'  y  bydd  }n  dechreu  rhedeg 
ei  yrfa  dragwyddol.  Wedi  i  ni  unwaith  groesi 
y  lein  rhwng  amser  a  thragwyddoldeb,  bydd  cyf- 
newidiad  moesol  yn  anmhosibl.  "Yr  hwn  sydd 
yn  anghyfiawn,  bydded  anghyfiawn  eto;  vr  hwn 
sydd  frwnt,  bydded  frwnt  eto."  O!  ddyn,  os. 
byddi  di  farw  heb  gael  maddeuant  o  dy  bechod- 
au;  os  byddi  di  farw  ar  ol  hau  i'r  cnawd,  bydd 
cynllun  llywodraeth  Duw  wedi  newid  cyn  y 
byddi  di  wedi  newid  dy  gynauaf.    "A  fed  lygred- 


DEDDF  C  \  ^D-DD  YL  YNIA  D.  259 

io-aeth."  Dvma  ddedclf  cvd-ddvlvniad;  dvma  y 
ddeddf  y  mae  dy  fywyd  yn  ei  gafael  bob  eiliad. 
A  ddymunecli  chwi  gael  myned  o  afaehon  y 
ddeddf  hon?  A  ddymunech  chwi  gael  myned 
yn  rhydd  oddiwrth  ganlyniadau  eich  bywyd 
pechadurus?  A  ddymunecU  chwi  gael  myned 
vn  dragwyddol  rydd  oddiwr'Ji  y  medi  ofnadwy 
hwn,  "llygredigaeth?"  Gall  Duw  eich  rhyddhau 
chwi  heddyw;  gall  dori  y  cysyhtiad  rhyngo^h 
chwi,  sydd  wedi  bod  yn  hau  am  y  darn  goreu 
o'ch  oes  i'r  cnawd,  a'ch  cynauaf  trwy  y  Gwr  a 
fu  yn  medi  cynauaf  eraih.  Medi  cynauaf  eraiU 
yr  oedd  y  Sanct  a'r  Cyfiawn  pan  yr  oedd  ing 
ddirwasgol  ei  enaid  glân  yn  gweithio  ei  waed  yn 
ddefnynau  o'i  gorfif.  MecH  t-in  cynauaf  ni  yr 
oedd  efe  pan  y  taflodd  y  cwesiiwn  hwnw  i  wyneb 
fturfafen  ddu,  "Fy  Nuw,  fy  Nuw,  paham  y'm 
gadewaist?"  Ond  ein  gorfoledd  ni  yw  hyn:  ga;l 
Duw  ein  rhyddhau  oddiwrth  ganlyniadau  ein 
bywyd  pechadurus  ar  sail  yr  [i}'n  a  wnaeth  ef. 

2.  Y  cynauaf  arall  yw  gwynfyd  plant  Duw. 

"Eithr  yr  hwn  sydd  yn  hau  ^  r  Ysbryd,  o'r  Ys- 
bryd  a  fed  fywyd  tragwyddoî."  Bydd  ei  wobr 
yn  dyfod  yn  eiddo  i'r  credadyn,  nid  yn  ol  gras 
eithr  yn  ol  gweithredoedd,  yn    ol    deddf     cyd- 


2  00  CREFYDD  A  G  Wl  ^DDOREG. 

ddylyniacl  Trwy  ras  yr  ydym  yn  cael  ein  hach- 
ub.  ''Nid  trwy  weithredo'edd  cyfiawnder,  y  rhai 
a  wnaethoim  ni,  yr  achubodd  efe  nyni."  Gras 
sydd  yn  achub;  ond  bydd  y  wobr  yn  y  dyfodoi 
yn  ganlyniad  naturiol  hau  iV  Ysbryd.  ''Eithr  yr 
hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,''  hyny  yw  i'r  Ys- 
bryd  Glan.  Efe  sydd  yn  gofalu  am  yr  had. 
Dyma  i  chwi  faes  toreithiog  i  daflu  eich  hadau 
iddo,  ''hau  i'r  Ysbryd."  Os  ydyw  y  saint  ar 
brydiau  yn  cael  tywydd  bhn  i  liau,  yn  nghanol  y 
gwynt  a'r  ddrychin,  cant  well  hin  i  fedi — ''medi 
mewn  gorfoledd."  "A'r  hwn  sydd  yn  dyfod  a 
ddaw  mewn  gorfoleidd,  dan  gludo'  ei  ysgubau.'' 
Byddwch  yn  helaeth  yn  eich  gweithredoedd  da. 
Byddwn  yn  helaeth  yn  ein  cyîraniadau  crefyddol. 
Cyfranu  at  gynal  gweinidogion  yr  efengyl  sydd 
yn  cael  ei  ahv  yn  y  fan  hon  yn  "hau  i'r  Ysbryd.  ' 
Bydded  i  ni  hau  mor  wastad  ag  sydd  yn  bosibl, 
oblegid  y  cynauaf  yr  ydym  ri  yn  ei  hau  a  fedir 
genym — ''A  ftd  fywyd  tragwyddol."  Nid  a  fed 
anfarwoldeb  a  ddywedir,  a  liyny  am  y  rheswm 
fod  anfarwoldeb  yn  etifeddiaeth  trwy  greadig- 
aeth  i  ddynion  ac  i  angyUon,  i'r  duwol  ac  i'r  an 
nuwiol.  Bod!  byddwn!  Ond  y  mae  byw^yd 
trag^wyddol  yn  nodwedd  ar  anfarwoldeb  v  sairit 


DEDDF  C YD-DD I ^L  YNIAD.  2  6 1 

— anfarwoldeb  mewn  l^)  wyd  ydyw.  Anfarwol- 
deb  mewn  llawn  feddiant  o  b-.b  peth  ag  Sv dd  yn 
gwneyd  bywyd  yn  ddedwydd,  yn  ddifyr,  yn  ddig- 
rif.  "Digrifwch  tragwyddol  sydd  ger  ei  fron  ef.'' 
Nid  yw  bywyd  tragwyddol  y  saint  yn  dibynu  ar 
ew^llys  da  Duw  ei  hun.  Nid  wyf  yn  meddwl  y 
cyfeiHornwn  pc  y  dywedwn  f}'  mod  yn  meddwl  y 
gallai  Duw  ddifodi  yr  annuwiol,  am  fod  ei  an- 
farwO'ldeb  fel  creadur  yn  dibynu  yn  hollol  ar  ew- 
yllys  da  y  Duw  a'i  dygodd  ei  i  fod.  Ond  nid 
yw  anfarwoldeb  dedwydd  y  saint  yn  dibynu  ar 
ewyllys  Duw,  a  hyny  am  ei  fod  wedi  myned  i 
gyfamod  a'i  Fab.  A  dyma  addewid  fawr  y  cyf- 
amod  hwnw,  "Y  rhoddai  eíe  iddynt  fywyd  tra- 
gwyddol."  Fel  hyn  y  mae  cymeriad  y  Dvnvdod 
fel  ceidwad  cyfamod  a  bywyd  tragv/yddül  y 
saint  wedi  eu  cylymu  a'u  gilydd.  Gredadyn,  yr 
hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,  cyU  Duw  Dad  ei 
gymeriad  fel  ceidwad  cyfamod  a'i  Fab  cyn  y  coUi 
di  dy  wobr. 

Yn  awr,  wrth.  derfynu,  rhaid  i  mi  ddwyn  ar 
gof  i  chwi  un  syniad  araU  sydd  yn  y  testyn,  a"r 
hwn  a  ddysgir  gan  y  ddeddf  s^'dd  yn  sicrhau  y 
berthynas  rhwng  yr  hau  a'.r  medi.  Y  mae  v 
medi,  V  cvnauaf,  vn  UuosoQ-ipd  ar  vr  hau.     Yr 


2  02  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

hyn  a  hauir  sydd  yn  ffrwytho,  peth  ar  ei  ganfed, 
arah  ar  ei  dringeinfed,  ac  araîl  ar  ei  ddegfed  ar 
hugain.  Dyina  ddeddf  natur,  onide?  Dyma 
ddeddf  y  cynauaf  ysbrydol  heíyd,  yn  ei  wobr  ac 
yn  ei  gosb.  Yn  wir,  rhydd  Paul  sel  dwyfol  ys- 
brydoHaeth  wrth  y  ddeddf  hon  pan  y  dywed, 
^'Yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  brin,  a  fed  hefyd  yn 
brin ;  a'r  hwn  sydd  yn  hau  yn  lielaeth  a  f ed  hefyd 
yn  helaeth."  Nid  yn  unig  hydd  y  cynauaf  yn 
lluosogiad  ar  yr  hyn  a  hauwyd,  ond  bydd  y  hu- 
osogiad  yn  ol  y  cyfartaledd.  Saint  Uesg  a  di- 
egni,  diofal  a  musgreU,  na  feddyhwch  am  foment 
y  cewch  chwi  fwynhau  nefoedd  y  gweithiwr 
ffyddlon.  Ni  bydd  eich  hau  yn  caniatau  i  chwi 
y  fath  gynauaf.  Bydd  y  medi  mewn  mwynhad 
yn  ateb  i'r  hau,  yn  ol  deddf  natur  ac  yn  ol  tyst- 
iolaeth  Gair  Duw,  fel  sel  ar  dystioiaeth  deddf 
cyd-ddylyniad. 


PREGETH  XII. 


YM  YRIA  DAU  D  W I  ^FOL    A    NA  TUR    ME  WN 
ATEBIAD   I  WEDDL 

Llefarodd  Jcsua  wrth  yr  Arglwydd  y  d^^dd  y  rhodd- 
odd  yr  Arglwydd  3^r  Amoriaid  o  flaen  meibion  Israel; 
ac  efe  a  ddywedodd  yn  ngolwg  Israel,  O  haul,  aros  yn 
Gibeon ;  a  thithau,  leuad,  yn  nyffryn  Ajalon.  A'r  haul 
a  arosodd,  a'r  lleuad  a  safodd,  nes  i'r  genedl  ddial  ar  en 
gelynion.  Onid  yw  hyn  yn  ysgrifenedig  yn  llyfr  yr  un- 
iawn?  Felly  yr  haul  a  safodd  yn  nghanol  y  nefoedd,  ac 
ni  frysiodd  i  fachludo  dros  ddiwrnod  cyfan.  Ac  ni  bu  y 
fath  ddiwrnod  a  hwnw  o'i  flaen  ef,  nac  ar  ei  ol  ef,  fel  y 
gwrandawai  yr  Arglwydd  ar  lef  dyn ;  canys  yx  Ar- 
glwydd  a  ^^mladdodd  dros  Israel. — Josua  10:12 — 14. 

Rhyfel-gan  ydyw  y  testyn,  yr  hon  a  gyfansodd- 
wyd  gan  ryw  fardd  anysbrydoledig  ar  yr  am- 
gylchiad  o  fiiddugohaeth  Israel  ar  bum  brenin 
cyngreiriol  y  Canaaneaid,  a'r  hon  a  ddyfynwyd 
gan  Josua  o  lyfr  Jaser.  Yn  y  rhyfel-gan  dygir 
ni  i  ganol  trwst  a  bloeddiadau  y  rh}-fehvyr;  ac  i 
sefyll  yn  nghanol  fîrydiau  o  waed  y  rhai  a  goch- 
ent  wyrddlesni  y  ddaear  ar  lethrau  bryniau  Gi- 
beon,  ac  ar  hyd  dyíîryn  Ajalon.  Gwaed,  gwaed, 
sydd  yn  y  gohvg  yn  mhob  cyfeiriad,  a'r  awyr  yn 
cael   ei   rhwygo   gan   ddolefan    y    chvyfedigion. 


2  04  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Brwydr  fawr  ydoedd  hon.  Yr  hyn  ydyw  brwydr 
Gettysburg  i'r  Aniericaniaid,  neu  Waterloo  i*r 
Saeson,  dyna  ydoedd  brwydr  dyíîryn  Ajalon  \ : 
IsraeHaid.  Mynegir  yn  y  benod  hon  fod  daa 
ymyriad  dwyfol  wedi  cymeryd  lle  yn  mhlaid  y 
genedl  yn  ystod  y  frwydr.  "Yr  Arghvyddd  a 
fwriodd  arnynt  hwy  geryg  niawrion  o'r  nef  hyd 
Azecah;  a  buont  feirw;  amlach  oedd  y  rhai  ;i 
laddwyd  gan  y  ceryg  cenUysg  na'r  rhai  a  ladd- 
odd  meibion  Israel  â'r  cleddyf."  Yr  ail  ymyriad 
ydo'cdd,  i'r  haul  a'r  heuad  sefyU  nes  i'r  genedi 
ddial  ar  eu  gelynion.  Gan  mai  barddoniaeth  yw 
y  geiriau,  nid  ydym  i'w  deail  yn  hythyrenol, 
hyny  yw,  fod  yr  haul  a'r  heuad  wedi  sefyU,  mwy 
nag  yr  ydym  i  ddeaU  yr  hyn  a  ddywedir  mewn 
rhyfel-gan  arah,  fod  y  ser  yn  ymladd  yn  -ju 
graddau  dros  IsraeL  Nid  ic-ith  gwyddoniaeth 
ydyw,  ond  iaith  barddoniaeth  yn  rhoddi  myneg- 
iad  o  sefyllfa  pethau  fel  yr  ymddangosent  i'r 
synwyrau.  Y  mae  rhai  dyddiau  yn  y  flwyddyn 
pan  y  mae  yr  haul  a'r  lleuad  yn  ymddangos  yn 
y  fîurfafen  ar  unwaith.  Ac  ni  bu  y  fath  ddiwr 
nod  a  hwnw  o'i  flaen  ef,  nac  ar  ei  ol  ef,  fel  y 
o;wrandawai  yr  Aro^hwdd  ar  lef  dvn."  GweHr 
ar  unwaith     fod  vr  vmvriadau     dwvfol    hvn  â 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  XA  TUR.  265 

threfn   Xatiir  yii   cael   eu   priodoli   íel   atebiad   : 
weddi  Jcsua. 

Efallai  nad  ces  un  amgylchíad  o  ymvriad  gor- 
uwchnaturicl  ag  y  teimhr  cyn;aint  o  anhawsder 
i'w  esbonio  a  hwn,  yn  neillduDl  gan  resvmolwvr 
ac  ameuwyr.     Onid  ydych  v.  edi  syhvi  v  fath  ofn 
sydd  gan  rai  g^yyddonwyr  yn  ein  hoes,  yn  en- 
wedig  y  rhai  hyny  ag  sydd  yn  caru  cael  eu  gahv 
yn  speciaHsts,   i   ganiatau   gjrmod  o   r\-ddid  i'r 
Duwdod?      Xid   hwn  ydyw  vr  unig  engraiítt  o 
ymyriad  dwyfol  â  deddfau  y  golemii.    Onid  vd- 
ych  yn  coho  am  y  tywyUwch  diidew  a  fu  yn  gor- 
wedd  ar  ran  c  wlad  yr  Aiftt.  tra  yr  cedd  goleu- 
ni  ar  y  rhan  arall  o  honi,  sef  yn  nhai  plant  Is- 
rael  yn  Gosen.     Ar  un  Uaw.    nid  oes  yr  un  gwir- 
ionedd  yn  cael  ei  ddysgu  yn  egluraoh  yn  y  Beibl 
na  bod  Duw  yn  ymyryd  a  threfn  X'atur.  a  hyny 
yn  fynych  mewn  atebiad  i  weddi.     Onid  ydym 
yn  coho  am  weddi  EHas.  pan  y  cauwyd  y  nef- 
oedd  am  dair  blynedd  a  chwe  mis?      "Ac  efe  a 
weddiodd  drachefn,  a"r  nefoedd  a  rcddes  wlaw.  ' 
]\Iewn  atebiad   i  weddi    holltwyd   mor    trwy   ti 
galcn  am  íìUdircedd  o  led.  trowyd  yr  afon  yn  ol, 
a'r  graig  yn  iiyn  dv.-fr.  a'r  gaUestr  yn  fîynon  o 
17 


2  06  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

ddyfmedd ;  diíîoddwyd  angerdd    y  tân,    cauwyd 

safnau  llewod,  dychwelodd  y  cysgod     ar    ddial 

Ahaz  yn  eì  ol  ddeg  o  raddau,  yn  arwydd  o  es- 

tyniad  pymtheg  mlynedd  yn  oes  brenin  duwioî, 

safodd  yr  haul  a'r  Ueuad  yn  eu  gyrfa,  ac  agor- 

wyd  pyrth  tragw^yddoldeb  i  ollwng  eneidiau  yn 

ol  i  amser.     Ar  y  llaw  arah,  haera  rhai  gw}dd- 

onwyr  fod   peirianwaitn    Natur  yn    gyfryw   fei 

mai  ynfydrwydd  o'r     mwyaf     ydyw    credu  yn 

ngwirionedd  y  pethau  hyn.     Nid  yw  Natur  yn 

gwneyd  un  math  o  wahaniaeth  rhwng  y  gweddi- 

wr  a'r  diweddi;  yr  un  dygwydd  sydd  i'r  naill  a'r 

Uall.  Ac  nid  yw  yn  beth  tebyg  y  bydd  i  Greawd- 

wr  Natur,  ei  deddfau,  a'i  phedair    egni  a  thri- 

ugain,  ymyryd  a'i  drefniadau  ei  hun  mewn  ateo- 

iad  i  weddi.    Mynir  genym  gredu  fod  y  syniad  o 

unfifurfiaeth  Natur,  a  sefydlogrwydd  deddf  par- 

had  (law  of  coiitinuity)  yn  gwrthdaro  pob  syniad 

am  un  math  o  ymyriad  goruwchnaturiol  mewn 

atebiad  i  weddi.     Fel  hyn  y  lleferir  gan  la\vci\ 

Dichon  y  dylwn  ddweyd  hefyd  fod  tôn  rhai  arn- 

euwyr  gwyddoiiol  yn  newid  ychydig  yn  y  d}'dd- 

iau  diweddaf  hyn.     Yn  gymaint     a  bod  y  fath 

ddarg-anfyddiadau  wedi  eu  gwneyd  i  ddirgehon 

Natur    yn    y    blynyddoedd     hyn,     addefa     rhai 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  NA  TUR.  267 

g-wyddonwyr  Agnosticaid  yn  awr,     fod    yr    híj'! 
wyrthiau  a  gyflawnwyd  erioed    )'n  bosibl    \.x\\n 
weithrediad  elfenau  Natur  ei  hun,  ac  nid  trwy 
ymyriad  goruwcnnatunol.     Yn  y  duh  hwn,  ä  un 
awdwr  yn  mlaen  i  esbonio  y  gwyrthiau  a  gyf- 
lawnwyd  yn  yr  Aiíît,  heb  gymaint  a  chydnalod 
bys  Duw.     Onid  yw  rhai  esbonwyr  diweddar,  yn 
enwedig  yr  Uchel  Feirniaid,  yn  rhy  barod  i  oll- 
wng  eu  gafael  o'r  goruwchnaturiol,  a  rhoddi  y 
íìfordd  o  flaen  pob  damcaniaeth  wyddonol,  rhag 
ofn     iddynt    gael    eu    cyfrif  ar   ol  yr  oes?    Dy- 
wed  un  o'r  dosbarth  hwn  gyda  golwg  ar  dyvvyU- 
wch  yr  Aifift,  a'r  goleimi  yn   Gosen,  ac   am  y 
mynegiad  sydd  yn  y  testyn  fod  yr  haul  a'r  heu- 
ad  wedi  sefyh,  nad  oedd  yn  y  naill  amgylchiad 
na'r  llall  yn  golygu  yr  ymyriad  Ueiaf  a  thretn 
reolaidd  Natur.     Y  goleuni     oedd    yn    Gosen, 
meddai  ef,  ydoedd  y  golofn  niwl  a  thân  a  fu  yn 
arwain  Israel  yn  yr  anialwch;  a'r  golofn  hon  a 
aeth  dros  yr  lorddonen  o'r  anialwch,  ac  a  saf- 
odd    uwchben    Gibeon    a    dyíîryn  Ajalon.     O3 
îelly,  pa  fodd  y  rhoddir  cyfrif  ani  y  tywylb.Ych 
teimladwy  oedd  yn  gorwedd  ar  y  rhan  araU  o'r 
Aifít?     Neu  pa  fodd,  os   oedd  trefn   Natur  yn 
gweithio  yn  rheolaidd,  yr  O'edd  Josua  a  meibion 
Israel  yn  gweled  yr  haul  yn  aros  heb  fachhid"" 


2  08  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Fel  y  dywedwyd,  nid  oes  yr  un  gwirionedl  yi 
cael  ei  ddysgu  yn  eglurach  yn  y  Beibl  na  i3od 
Duw  yn  ymyryd  ag  achosion,  egnion,  a  deddfaii 
Natur,  a  hyny  mewn  atebiad  i  weddi  ei  bobl. 
Ac  efallai  na  byddai  yn  anfuddiol  i  ni  ymhoii  yn 
fanylach  pa  fodd  y  saif  y  mynegiadau  ysbrydo!- 
edig  hyn  â  mynegiadau  y  wyddoniaeth  fwyaf 
ymddiriedoL  Wrth  i  ni  gychwyn,  y  mae  im  peth 
yn  sicr,  hyny  yw,  nis  gallwn  wrthod  tystiolacth 
y  Beibl  ar  hyn  heb  wrthod  ei  ddwyfol  ysbrydol- 
iaeth.  A  yw  tystiolaeth  y  Beibl  ar  hyn,  a  t]ivst- 
iolaeth  gwyddoniaeth  brofedig,  mor  beh  oddi- 
wrth  eu  gilydd  ag  y  mynir  i  ni  weithiau  greda 
eu  bod?  Onid  yw  haeru  nad  yw  Duw  byth  yn 
ymyryd  ag  achosion,  egnion,  a  deddfau  Natur, 
yn  hollol  anwyddonol?  A  ydym  i  olygu  fod 
Duw  yn  newid  ei  blaniau  mewn  atebiad  i  weddi?' 
Gadewch  i  ni  gymíeryd  hamdden  i  ateb  y  cwest- 
iynau  hyn. 

I.  A  yw  tystiolaeth  y  Beibl  a  thystiolaeth 
gwyddoniaeth  mor  bell  oddiwrth  eu  gilydd  ag- 
y  mynir  i  ni  gredu  eu  bod? 

Nid  wyf  yn  tybied  eu  bod  mewn  un  modd.  Y 
cwestiwn  anhawddaf  i'w  benderfynu  gan  rai  o 
arweinwyr  ac   amddiiîynwyr  y   syniad   o   ddad- 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  NA  TUR.  269 

blygiad  yclyw  hwn:.  A  ydym  i  dybied  fod  }' 
Duwdod,  neu  os  myner,  yr  "Anolrheinadwy" 
yn  ymyryd  yn  barhaus  â  Natur,  yn  ei  hegnion 
a'i  deddfau?  A  yw  y  dadblygwyr,  y  rhai  sydd 
yn  dysgu  y  syniad  am  sefydlogrwydd  unfifurf 
Natur,  yn  dyfod  i  wrthdarawiad  ag  athra,\vq.aet^i 
îawr  y  Beibl  am  ragluniaeth  ddwyfol?  Pa  fod<î 
bynag  y  saif  eu  credo  am  y  Beibl,  y  mae  un  pet'ji 
yn  eghir,  nas  gahant  hwy  ddal  y  syniad  o  ddad- 
blygiad  yn  ei  ffurf  mwyaf  materolaidd,  hei) 
ddysgu  fod  hoU  gwrs  yr  ymweithiad  dadblygiad- 
ol  yn  efifaith  ymweithiad  cyson  rhyw  alhi  anol- 
rheinadwy.  Y  mae  gwadu  ymyriad  cyson  rhyw 
alhi  â  Natur  yn  anwyddonol.  Nid  yw  Mr. 
Spencer,  ac  eraih,  yn  dewis  dweyd  beth  ydyw 
natur  y  gallu  anwybodadwy  hwn;  pa  un  ai  gaUu 
ysbrydol,  ai  materol  ydyw.  Dysgir  ni  nad  oes 
im  symudiad  yn  cymeryd  Ue  trwy  hoU  Natur 
yn  annibynol  ar  y  gaUu  hwn.  Fel  hyn,  ynte,  y 
mae  ymyriad  y  gaUu  hwn  (geUwch  ei  ahv  yn 
Dduw  os  mynwch)  nid  yn  unig  yn  beth  posibl, 
ond  yn  beth  hanfodol  angenrheidioL  Heblao/ 
hyn,  nid  yw  yr  ymyriadau  dwyfol  hyn  yu  gyí- 
yngedig  i  un  oes  yn  hanes  y  ddaear,  a'r  greadig- 
aetli  oU,  ond  amlygant  eu  hunain  yn  mhob  oes 


270  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

a  chyfnod;  hyny  yw,  nid  yr  ymyriad  cyson,  íir 
bob  foment,  a  fedidyHr,  ond  yr  ymyriadau  mawi  - 
ion  a  neillduol. 

Pan  y  mae  yr  awrlais  yn  taro  y  mae  yn  newid 
ei  a,wr,  ac  y  mae  yn  taro  deuddeg  ddwywaith,, 
onid  yw?  bob  pedair  awr  ar  hugain.  Y  mae 
awrlais  arfaeth  y  Duwdod  hefyd  yn  taro-  ar 
ddechreuad  cyfnodiau  pwysig,  a  phan  yn  taro 
newidir  yr  awr,  neu  y  cyfnod.  Yr  ydych  wedi 
sylwi,  efaìlai,  fod  yr  ymyriadaii  dwyfol  a  gwyth- 
iol  yn  cael  eu  cyílawni  bob  amser  ar  adegau 
pwysig.  Yn  Hyfr  Genesis,  am  gyfnod  o  ddwy  v\ 
o  ílynyddoedd,  nid  ydym  yn  cael  hanes  ani  un 
wyrth  wedi  ei  chyflawni  trwy  ofíerynoHaetli  dyn. 
Ond  pan  yr  oedd  awrlais  yr  arfaeth  ddwytol  yn 
newid  ei  hawr,  ar  fynediad  Israel  o'r  Aiíît,  }r 
oedd  yn  taro  nes  yr  oedd  deddfau  Natur  yn 
plygu  yn  mhob  cyfeiriad;  y  dyfroedd  yn  troi  yn 
waed,  y  mor  yn  agor,  y  gallestr  yn  rhwygo  ac 
yn  bwrlymio  afon  o^  ddyfroedd  gloewon  fel  y 
grisial  o'i  mynwes,  y  nefoedd  yn  gwlawio'  bara 
angylioin.  Os  cyfrifwch  chwi  yr  ymyriad-iu 
dwyfol  hyn  yn  hanies  plant  cyfamod  Abrahan:, 
chwi  a  gewch,  yr  wyf  yn  tybied,  fod  awrlais  yr 
arfaeth  wedi  taro  deuddeg    yn    llawn.     Gallwn 


G  WEDDI  A  DHDDFA  U  XA  TUR.  2  7  I 

weled  yr  un  peth  yn  hanes  bywyd  yr  Arglwydd 
lesu  a  sefydHad  Cristionogaeth.  Ond  nid  yn 
hanes  yr  eghvys  ac  yn  hanes  y  ddynoHaeth  y 
cymerodd  yr  hoH  ymyriadau  dwyfol  hyn  le.  Xis 
gall  gwyddoreg  roddi  rheswm  am  fodolaeth  ped- 
air  ffaith  syhaenol  yn  hanes  ffuríìad  y  greadig- 
aeth,  sef  dechreuad  symudiad,  tarddiad  bywyd, 
gweithrediad  y  greddfau  anifeilaidd,  ac  ym- 
ddangosiad  dyn,  ond  yn  imig  trwy  dybio  ymyr- 
iad  dwyfol  neiUduol.  Bu  adeg,  medd  y  gwydd- 
onydd,  yn  hanes  defnydd  y  greadigaeth,  pan  nad 
oedd  un  gronyn  yn  symud,  ond  yn  awr,  dywed- 
ir  nad  oes  un  gronyn  yn  gorphwys.  O  ba  Ìe  y 
daeth  y  pedair  atom  a  thriugain  sydd  yn  perth\'n 
i  fater?  Xid  ydynt  byth  yn  cynyddu,  by^h  yn 
Heihau.  ^''is  gaU  y  fferyhydd  eu  dinystrin  na 
newid  eu  natur.  Y  maent  fel  nwyddau  y  Hy^r- 
odraeth  â  sfaiìip  y  Hywodraeth  ar  bob  un  o  hon- 
ynt,  ac  nis  geHir  eu  newid.  Trwy  imdeb  y  rhai 
hyn  a'u  gilydd,  eu  dylanwad  ar  eu  gilydd,  y 
fifuríìwyd,  meddir,  yr  hoH  greadigaeth.  Pa  fodd 
y  daethant  i  fod?  neu  pa  fodd  y  cynysgaeddwyd 
hwy  â  gaHu  symudol?  X"eu  meddyhwch  am  y 
dirgehvch  rhyfeddol  a  ehvir  bywyd,  yn  nghyfoeth 
ei  amrvwiaeth,  vn  mhrvdferthwch  ei  Hwiau,  vn 


272  CREFYDD  A  GW  YDDOREG . 

neillduolrwydd  ei  reddfau.  Pa  fodd  y  daetli  v 
dirgielwch  hwn  i  fod?  Pwy  a  luniodd  yr  hedyu 
cyntaf?  neu  pwy  a  ffuríìodd  yr  wy  cyntaf?  Pwy 
a  roddodd  fod  i  gant  a  deg  ar  hugain  o  wahanol 
rywogaethau  yn  hanes  y  ddaear?  Pwy  a  lun- 
iodd  eu  cyfansoddiad  cywrain,  ac  a  roddodd  fod 
i'w  natur  a'u  greddfau?  Neu  meddyliwch  dra- 
chefn  am  ddyn,  Pa  fodd  y  dygwyd  ef  i  íod? 
Pan  y  dygwyd  ef  i  fod  chwanegwyd  galhi  nev/- 
ydd  yn  y  greadigaeth — gaUu  ysbrydol,  bod  hun- 
anymwybodol,  un  yn  teimlo  ei  fod  yn  gyfrlíol 
am  ei  ymddygiadau  i  fôd  uwch,  un  yn  gaUu  vm- 
resymu,  cynyddu  mewn  gwybodaeth,  ac  olrhain 
hanes  ei  fywyd  ei  hun.  Yn  wir,  syniad  y  gwvdd- 
onwyr  a'r  prif  athronwyr  ydyw  fod  y  teimîad  o 
hunan-ymwybyddiaeth,  ac  o  gyfrifoldeb  gan  ys- 
bryd  rhydd,  yn  profì  ei  bod  yn  greadigaeth  ar  ei 
phen  ei  hun.  Dyn  ydyw  y  canolbwynt — yr  iiì- 
tìma  thiilc,  y  mieddwl  creadigol.  Y  mae  p  jb  en- 
aid  yn  greadigaeth  neiUduol  o  eiddo  y  Du^v^ 
anfeidrol — pob  enaid  yn  undod  personol  ne^^-- 
ydd  yn  y  greadigaeth,  fel  nas  geUir  trosgh^yddo 
y  Myíì  hwn  fel  etifeddiaeth  oddiwrth  y  rhieni  iV 
plant.  Nid  oes  dim  ond  corfif  dyn  wedi  ei  ym- 
ddiried  i  ail  achosion ;  y  mae  ei  fodolaeth  ysbryd- 
ol  yn  greadigaeth  uniongyrchol  o  eiddo  Dr.w. 


G  n  'EDDI  A  DEDDFA  U  SA  TL'R,  273 

Fel  hyn,  tnvy  y  ffeithiau  a  ddygir  i'r  n'oh.vg- 
gan  wyddoreg  ddiweddar,  y  rhai  a  brofir  yn  y 
modd  man}"laf.  argrefhr  y  syniad  yn  dd}fnarli, 
ddyfnach,  ar  feddwl  yr  ymchwilydd.  fod  \r  yui- 
yriadau  mawrion  a  nodwyd  yn  hanes  cynydd  y 
greadigaeth  yn  }'myriadau  uniongyrcho)  n  eiddo 
y  Creawdwr.  ac  nid  yn  effeithiau  ail  achosion. 
Os  ydyw  wedi  ymyryd  o  dro  i  dro  ag  achosion  a 
deddfau  y  greadigaeth  heb  eu  dinystrio,  ])ah.'ìm 
nad  all  wneyd  yr  un  peth  mewn  atebiad  i  wedui 
ei  bobl?  Cydnabyddaf  fod  Duw  yn  a^^dwr  tr'jfn 
yn  mhob  ystyr,  yn  cael  ei  lywodraethu  gan  eg- 
wyddor  ac  nid  cymellion.  yn  llywodraethn  yn  ol 
deddf.  ac  nid  damwain.  Yn  mhob  man  yn  ei 
lywodraeth  amlygir  trefn,  cydunedd,  a  chyíar- 
taledd.  Edrychwch  i'r  man  y  mynoch,  ac  nis 
gellwch  lai  na  gweled  fod  llaw  anfeidrol  rhaglun- 
iaeth  yn  cario  ei  ^-^^eithrediadau  yn  mlaen  yn  oi 
deddf.  Ond  nid  yw  y  deddfau  liyn  yn  ataliad  i 
weddi,  oblegid  nid  ydyw  deddfau  Xatur  vn  ddim 
amo^en  nas:  ewvllvs  Duw  i  bethau  fod  fel  \ 
maent.  Llwybrau  ar  hyd  y  rhai  y  mae  egnion 
naturiol  yn  rhedeg  ac  yn  gweithio  ydyw  deddf- 
au  Xatur. 


2  74  '   CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Yn  y  fain  hon  yr  ydym  yn  dyfod  i  gyffyrddiad 
a  chwestiwn  arall.  A  chaniatau  fod  y  D:i\v 
mawr  yn  ymyryd  ag  egnion  a  deddfau  Natur^ 
pan  yn  períîeithio  ei  gynllun  yn  y  greadigaeth,  a 
elHr  dysgwyl  iddo  mewn  atebiad  i  weddi  yiíiyr- 
yd  ag  amgylchiadau  personau  unigol?  Önid 
yw  yr  unigol  yn  ymgolh  o'r  godwg  yn  nghanoi 
y  gweithrediadaii  dwyfol  cyffredinol  mewn 
Natur?  Onid  yw  goleuni  yr  haul  yn  etifeddiacih 
gyfifredinol  i  bob  bôd,  ac  i  bob  byd  yn  y  gyíun- 
drefn  heulog?  Onid  yw  yr  awyr,  yn  yr  hon  yr 
ydym  yn  byw,  yn  symud  a  bod  yn  eiddo  cylfred- 
inol?  Ydynt.  Yr  un  modd  am  ehenau  eraiH  Nat- 
ur.  Ac  y  mae  y  greadigaeth  mor  eang  fel  y  cy- 
n-^erodd  ddeng  niwrnod  i'r  Arglwydd  lesu  yn  ei 
esgyniad,  a  hyny  mewn  coríìf  ysbrydoL  gyíae»'ld 
i  nefoedd  y  gogoniant.  Pan  y  meddyh'wn  ani 
fawredd  y  greadigaeth,  peth  naturiol  ydyw 
meddwl  fod  yr  unigol  yn  ymgohi  yn  y  cyíired- 
inol,  fel  diferion  O'  wlaw  yn  y  mor.  Eto  iaith  y 
Beibl,  ac  iaith  gwyddoniaeth  ydyw,  fod  y  Cre- 
awdwr  dwyfol  yn  sylwi  gyda'r  manylrwydd  mwy- 
af  ar  yr  unigoL  "Oni  chlyw  yr  hwn  a  blanodd 
y  ghist,  oni  wel  yr  hwn  a  hmiodd  y  llygad?"" 
''Ystyriwch  hh    y    maes;     ystyriwch   y    brain."" 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  NA  T  UR.  275 

Onid  Creawdwr  y  greadigaeth  fawr  a  wisgodd  y 
lili  yn  liarddach  nag  yr  oedd  Solomon  yn  v-i 
ddillad  goreu?  Onid  efe  sydd  yn  porthi  a:lar  ^ 
nefoedd?  Dywed  lesu  Grist  fod  ei  D,ad  yn 
syhvi  mor  íanwl  ar  bersonau  unigol,  fel  nad 
0€s  un  blew^yn  o'u  gwaUt  yn  troi  yn  wyn  3  n  an- 
nibynol  ar  ei  wybodaeth  ef.  Y  mae  y  Duw  a 
luniodd  y  cylch  sydd  yn  hygad  y  gwybedyn 
mor  berfifaith  a  modrwyau  lau  a  Sadwrn,  yn 
sylwi  gyda'r  manylrwydd  mwyaf  cysegredig  ar 
fanyhon  eich  bywyd  a'ch  amgylchiadau  chwi- 
thau.  Yn  wir,  gaìhvn  dybied  mai  ni-l  mewn 
creu  rhyw  gorff  anferth  o  fater  y  niae  ei  hyfryd- 
wch  penaf  ef,  eithr  mewn  creu  greddfau,  creu 
pen  i  ddyn,  yr  hwn  sydd  yn  fwy  o  wyrth  na'r 
holl  greadigaeth  faterol  yn  nghyd,  a  chreu  ei 
ewyUys,  yr  hon  sycid  yn  ddigon  cref  a  rhydd  i 
dori  pob  deddf  yn  y  byd  naturiol  a  moesoh 
Dyma  y  Duw  sydd  yn  gogwydd  ei  glust  i  wrando 
ar  lef  ei  blant  pan  alwant  arno  ef.  Y  ma^'  hyn 
yn  ein  harwain  at  yr  ail  gwestiwn. 

II.  Onid  }w  gwadu  nad  ydyw  Duw  yn  ymyr- 
yd  a  deddfau  Natur  mewn  atebiad  i  weddi  yn 
hollol  anwyddonol? 

Yr  wyf  yn  ateb  y  cwestiwii  hwn  yn  gadarnha- 


276  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ol.  Ac  nis  gallaf  lai  na  synu  fod  llawer  o'r  rhai 
hyny  sycld  yn  treuho  eu  hoes  ichwiho  i  mewn  i 
egnion  Natur  yn  colh  eu  golwg  ar  y  ffaith  fw\'af 
pwysig  a  dyddorol,  sef  y  dadguddiad  a  ruddir 
gan  Natur  ei  hun  fod  ei  hegnion  yn  eíîeiihi'3  yn 
barhaus  ar  eu  gilydd,  y  naih  yn  gorchfygu  y 
nah,  a  thrwy  hyny  yn  achosi  y  cyfnewidiadau 
mwyaf  yn  ei  harddangosion.  Onid  yw  hyn  oJl 
yn  wybyddus,  nid  yn  unig  i'r  gwyddonydd,  (vid 
i'r  sylwedydd  symlaf  ar  Natur?  Cymer  y  cyf- 
newidiadau  mwyaf  le  o'n  hamgylch  trwy  yniyr- 
iad  egnion  naturiol  ar  eu  gilydd,  a  thrwv  i'r  îìaill 
orchfygu  dylanwad  y  hah,  eto  nid  ydynt  yn  di- 
îodi  eu  gilydd,  nac  yn  cynyrchu  annhrefn.  Nod- 
af  yma  rai  engreifftiau  i  brofi  hyn.  Edrychwch 
ar  y  Hysiau  a'r  coed;  pa  beth  ydyw  eu  defnydd- 
iau?  Dim  oiid  gwyneb  y  ddaear  yn  benaf  wedi 
ei  godi  i  fyny  gan  yr  egwyddor  fywydol,  a  hyny 
trwy  orchfygu  dros  amser  ddeddf  dysgyrchiad. 
Yn  ddiweddar  yr  oeddwn  yn  edrych  ar  balas  o 
wydr  wedi  ei  lenwi  â  dwfr  gloew  fel  y  grisial 
Buasai  deddf  dysgyrchiad  yn  gwasgu  y  palas 
gwydr  yn  falurion  pe  na  buasai  fod  deddf  crys- 
taleiddiad,  yr  hon  a  ddahai  y  gronynau  gw^ydr 
yn  nghyd,  yn  gryfach  na'i  dylanwad.     Dyüa  ini 


G  WEDDl  A  DEDDFA  U  AA  TUR.  277 

o  fasnachwyr  y  cldinas  hon  yn  cyfeirio  i'w  gar- 
tref  ar  ol  cyflawni  gwaith  y  dydd,  ac  y  mae  pob 
cam  y  mae  yn  ei  roddi  yn  ei  ddwyn  ef  vn  nes  at 
ei  deulu.  Ond  edrychwch  ar  yr  un  masnachwr 
wedi  cymeryd  Hong  yn  y  porthladd  yna,  }t  hon 
sydd  yn  hwyho-  i'r  mor;  syhvch  arno  yn  cerdded 
yn  gyflym  o  ben  blaen  y  llong  i  gyfeiriad  ci 
gartref,  oiid  bob  cam  y  mae  yn  ei  roddi  y  mae 
yn  peHhau  oddiwrtlr  ei  gartref.  Paham?  Am  ei 
fod  wedi  myned  i  afael  gahu  arah,  ac  yn  ngatael 
y  gahu  hwnw  y  mae  wedi  coUi  h}'d  vn  nod 
rhyddid  ei  ewyhys  dros  amser.  Onid  yw  Natur  yn 
Tiawn  o  engreififtiau  cyfifelyb?  Gall  y  plentyn  godi 
ei  fraich  i  f}  ny  yn  erbyn  deddf  dysgyrchiad,  a'i 
dal  i  fyny  dros  amser,  am  fod  y  nerth  sydd  yn  eì 
ewyllys  ef  yn  gryfach  na'r  ddeddf.  Yr  un  uìodd 
yn  hollol,  gall  haiarn  nofio  ar  wyneb  y  dwfr,  am 
fod  ewyllys  Duw  hollbresenol  o  dano.  Nid  ocs, 
mi  dybiaf,  fwy  o  ddirgelwch  yn  y  naill  nag  yn 
y  llaH.  A  chyda  gohvg  ar  yr  ymvriadau 
gwyrthiol  y  cyfeirir  atynt  yn  y  Beibl,  mcv./n  atcì.)- 
iad  i  wxddi,  y  maent  yn  bethau  mor  naturiol  í 
ewyllys  Hollanuog,  yr  hon  sydd  yn  presv.yUo 
bob  moment  yn  nghanol  peirianwaith  Natur, 
ag  ydyw^  i  ddyn  symud  ei  goríî  mewn  ufudd-dod 
i  gymeUion  ei  ewyUys. 


278  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

Heblaw  hyn,  onid  yw  dyn  trwy  nerth  ei  ewyU- 
ys,  nid  yn  unig  yn  darO'Stwng  mater,  nid  yn  nn- 
ig  yn  ei  gorff,  omd  yn  darostwng  hoH  egnion 
Natur  at  ei  wasanaeth?  Trwy  nerth  ei  ewyllys 
gall  adeiladu  cartref  iddo  ei  hun  o  ddefn^^d'llau 
y  greadiigaeth,  yn  faterol  ac  yn  fywydol;  gali 
agor  fifordd  i  fasnach  trwy  galon  y  mynyddoecLd 
cedyrn,  a  danfon  ei  feddyhau  ar  hyd  gwaelodion 
y  moroedd  dyfnion,  a  throi  meUt  y  nefoedd  i 
redeg  ei  gerbydau.  Ac  os  gah  dyn  wne}^!  y 
pethau  hyn,  a  Uawier  mwy,  trwy  nerth  ewyliys, 
a  hyny  heb  greu  yr  annhrefn  Ueiaf,  onid  aU  Duw 
wneyd  yr  un  peth?  Ai  Duw  ydyw  yr  unig  un 
sydd  we,di  rhwymo  ei  ddwylaw  â  deddfau  fcl  nad 
all  ateb  *'Ueif  dyn"  pan  yr  ewyUysia  efe  wuey<l 
hyny?  A  yw  Natur,  tra  yn  agor  ei  dorau  a'í 
dirgeHon  o  flaen  ewyUys  dyn,  yn  eu  cau  o  ilaen 
ewyUys  Duw?  Yn  wir,  nis  gaU  y  gwyddoreg- 
wyr  ganiatau  y  fath  ryddid  i  ewyUys  y  creadur 
i  ymyryd  ag  achosion  a  deddfau  y  greadigaetîi, 
a  gwadu  y  posibilrwydd  hwn  i'r  ewyUys  ddwyfol, 
a  bod  yn  gyson  a  hwy  eu  hunain.  Ar  dir  gwydd- 
oreg,  os  addeíìr  y  naiU,  rhaid  addef  y  UaU  hef}Tl. 

O'r  hoU  adroddiadau  a  geir  yn  y  Beibl  am  ym- 
yriad  Duw  â  threfn  Natur  mewn  atebiad  i  weddi, 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  NA  T  UR.  279 

nid  oes  yr  un  ag  yr  ymosodir  yn  llymach  arno 
na'r  adroddiad  yn  y  testyn,  fod  yr  haul  a'r  heu- 
ad  wedi  sefyll.  Haerid  yn  chwerthinhyd  fod  y 
fath  beth  yn  anmhosibl.  Ond  dywed  y  Prof.  O. 
M.  Micheh,  un  o'r  awdurdodau  uchaf  ar  y  m.ater 
hwn,  y  gaUesid  estyn  liyd  y  dydd  mewn  dwy 
íîo.rdd,  sef  trwy  atal  ychydig  ar  gylchdro  y 
ddaear  ei  hun,  neu  trwy  ddirwasgiad  yr  awyr- 
gylch  mewn  trefn  i  gynyrchu  adlew\rclìiad  yr 
haul.  Gall  dyn  trwy  nerth  ewyhys  atal  symiid- 
iadau  peirianau  ar  dir  a  mor,  ac  onid  ahai  evv- 
yUys  Duw  atal  symudiadau  y  ddaear  am  \-c]';yd- 
ig  amser  nes  i'w  bobl  etholedig  orchfygu  eu 
gelynion?  Ond  y  mae  liyn  yn  ein  harwain  at  y 
trydydd  cwestiwn. 

III.  A  ydym  yn  cael  he  i  gasghi  fod  Duw  yn 
newid  ei  fwriadau  mewn  atebiad  i  wed(h"'^ 

Hwn  ydyw  y  cwestiwn  anhawddaf  ei  atei.>.  Y 
mae  esbonwyr  y  Beibl  a  duwinyddion  yr  eglwys 
wedi  bod  yn  ymdrechu  â'r  cwestiwn  hwn  cyn 
geni  gwyddoreg.  Hen  athrawiaeth  yn  ngliredo 
yr  eglwys  er's  oesoedd  ydyw  unffuríiaetlì  a  sef- 
ydlo'grwydd  Natur.  A  yw  bwriadau  y  Duw  yn 
Dri  yn  Un  wedi  eu  llunio  mor  berfifaith  a  rnanwl 
yn  nhragwyddoldeb  fel  nad  elHr  dwyn  i  fod  un 


2  8o  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

math  o  gyfnewidiad,  gwelliant,  neu  feddwl  new- 
ydd?  A  chaniiatau  fod  ei  ymyriadau  â  Natur,  y 
rhai  a  geir  yn  y  Beibl,  yn  wirionedd,  onid  ocdd- 
ynt  yn  ddalenau  yn  y  bwriad  tragwyddol^  Yr 
atebiad  a  roddir  gan  dduwinyddion  i'r  cwestiwn 
hwn  ydyw  trwy  ddweyd  fod  Duw  wedi  rhagwel- 
ed  gweddiau  ei  bobl,  a  bod  y  weddi  a'r  atcbiad 
yn  ddolenau  yn  nghadwen  yr  arfaeth  dragwydd- 
ol.  Nid  wyf  yn  gwybod  am  un  gyfundrefn  yn 
dyfod  yn  agosach  at  y  syniad  hwn  na  chyfun- 
drefn  ddadblygiadol  Herbert  Spencer.  Yn 
nghadwen  ei  ddadblygiad  ef,  nid  y  naill  ddolen 
sydd  yn  rhoddi  bod  i'r  agosaf  ati,  eithr  ríìyw 
allu  anwybodadwy  sydd  yn  rhoddi  bod  i'r  holl 
ddolenau.  Nid  yw  dadblygiad  ond  angenrheid- 
rwydd  heb  ryddid,  yr  hwn  sydd  yn  codi  o  natur 
y  gallu  sydd  yn  dadblygu.  Ond  yn  ol  syniad 
duwinyddiaeth  Gristionogol,  ac  yn  ol  myneg^ad- 
au  y  Beibl,  dysgir  ni  fod  diau  allu  mawr  yn 
gweithredu,  y  rhai  a  ymddangosant  yn  groes  i'w 
gilydd,  sef  rheidrwydd  a  rhyddid.  Pa  forld  y 
gelHr  dal,  ar  un  Uaw,  sefydlogrwydd  Natur,  ac 
ai  y  Uaw  arall,  ryddid  a  chyfrifoldeb  dyn? 
Dyma  un  o'r  dirgelion  sydd  wrth  wraidd  ein 
personohaeth.    A  charwn  argraffu  ar  eich  medd- 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  NA  TUR.  2  8 1 

wl  mai  nid  yr  atebiad  i'r  weddi,  nid  ei  olianlyn- 
iadau,  ydyw  y  peth  pwysicaf    o  lawer  ,i  bcfthyn 
iddi,  ond  y  weddi  ei  hun.     Y  peth  uchaí,  c\ntaf^ 
a  phenaf  mew^n  gweddi  ydyw  cymundeb  niedd- 
wl  y  gweddiwr  â  Duw-.     Yn  y  cymundeb  hwn 
bedyddir  ysbryd   dyn  â  thoiiau   o   ddylanwadai 
dwyfol.     Ond  os  nad  yw  y  weddi  yn  ddi'.n  ond 
dolen   yn  nghadwen  arfaeth   dragwyddoì   L'uw ; 
os  yw  y  weddi  a'r  atebiad  w^edi  eu  rhagordein- 
io  er  tragwyddoldeb,  ac  o  ganlyniad  yn  rhwym  o 
gymeryd  lle,  pa  fodd  y  gwn  i  fod  fy  ysbryd  mewn 
cymundeb  â  Duw.     Nid  ydyw  yr  atebiad  a  rodd- 
ir  i'r  cwestiwn  hwn  gan   dduwányddion   yn   sy- 
mud  yr  anhawsder.     Xid  yw     yn    cyfarfod    a'r 
teimlad  crefyddol  sydd  yn  nghalon  y  gweddiwr 
— am  ei  fod  yn  rhy  beirianyddoh     Nid  y  c\\est- 
iwn  yn  meddwl  y  gweddiwT  ydyw  berh  a  feddyi- 
iodd  y  Duwdod  am  dano  mewn  arfaeth  a  rhagor- 
deiniad,  ond  beth  yw^  ei  fedclwl  am  dano  eí  yn 
awr. 

I  mi,  nid  ehir  ateb  y  cwestiwn  hwn  yn  fodd- 
haol  heb  dybied  yr  h}'n  nad  ydych  chw-i,  efahai, 
yn  barod  i'w  dderbyn,  sef  nad  yw  y  Duw  mawr 
wedi  Ihmio  ei  fwriadau  yn  nhragw-yddoldeb  di- 


282  CREF YDD  A  GW YDD OREG. 

ddechreu  mor  fanwl  fel  nad  yw  byth  yn  newid 
dim  arnynt,  na  byth  yn  eu  gwellhau.  Nid  yw 
gwyddoreg  na'r  Beibl  yn  dysgu  y  fath  syniad. 
Tystiolaeth  gwyddoreg  ydyw  ei  fod  wedi  cymer- 
yd  miHynau  o^  oesoedd  i  wellhau  arno  ei  hun. 
Nid  y  creaduriaid  perfifeithiaf  a  ymddangosas- 
ant  gyntaf  yn  hanes  y  ddaear,  ond  y  rhai  mwyaf 
anmherfîaith.  Syrthiai  y  naiU  ryw^ogaeth  ar  ol 
y  llall  o  fodolaeth,  a  dygid  i  fodolaeth  rywog- 
aethau  períîeithiach.  Deddf  cynydd  ydyw  deddí 
y  greadigaeth.  Ac  yn  awr  pan  y  trown  i'r  Beibl 
dysgir  ni  yno  fod  Duw  yn  newid  hyd  yn  nod  ei 
fwriadau  dwyfol  mewn  atebiad  i  weddi.  Onid 
yw  y  fifaith  hom  yn  rhoddi  nerth  ac  egni  newydcl 
yn  ein  gweddiau?  Pe  buasem  yn  argyhoeddedig 
fod  pob  oehenaid,  pob  gweddi  a  deisyfiad,  a  phub 
deigryn  yn  y  rhagordeiniad  dwyfol  cyn  bod 
amser,  oiii  fuasai  yn  gwywo  pob  egni  i  weddio? 
Y  mae  y  ffaith  fod  yn  bosibl  i  Dduw  newid  ei 
fwriadau,  a  hyny  er  ei  ogoniant  ei  hun,  ac  er 
llesad  ei  greaduriaid,  yn  rhoddi  nerth  newydd  yn 
ein  gweddiau.  Y  mae  y  Beibl  yn  llawn  o  eng- 
reififtiau  o  hyn.  Yn  Deut.  ix.  chwi  a  gewch  íod 
y  Jehofah  mawr  yn  newid  ei  fwriad  dair  gwaith 
mewn  atebiad  i  weddi  Moses.     Pan  wnaeth  Is- 


G  WEDDI  A  DEDDFA  U  NA  T  UR.  283 

rael  y  Uo  aur  Uefarodd  yr  Arglwydd  wrth  Moses, 
gan  ddywedyd,  "Gwelais  y  bobl  hyn;  ac  wele, 
pobl  war-galed  ydynt.  Paid  a  mi,  a  mi  a'u 
dystrywiaf  hwynt,  ac  a  ddileaf  eu  henw  hwynt  o 
dan  y  nefoedd."  Bu  Moses  yn  gweddio  am 
ddeugain  niwrnod  ,a  deugain  nos;  "Ni  fwyteais 
fara,  ac  nid  yfais  ddwfr,  canys  ofnais  rhag  y 
soriant  a'r  dig  trwy  y  rhai  y  digiodd  yr  Ar- 
glwydd  wrthych  i'ch  dinystrio  chwi.  Eto  gwran- 
dawoidd  yr  Arglwydd  arnaf  y  waith  hono  hefyd.*' 
Wrth  Aaron  hefyd  y  digiodd  yr  Arglwydd  yn 
fawr,  i'w  ddyfetha  ef;  a  mi  a  weddiais  hef yd  dros 
Aaron  y  waith  hoin."  Pan  y  pechodd  y  genedl 
drachefn  yn  Cades-Barnea  trwy  wrthoid  tystiol- 
aeth  yr  ysbiwyr  a  ddanfoiiwyd  i  edrych  ansawdd 
gwlad  yr  addewid,penderfynodd  Duw  yr  ailwaith 
eii  dinystrio,  ond  safodd  Moses  ar  yr  adwy  y 
-waith  hon  eto.  "Mi  a  syrthiais  ger  bron  yr  Ar- 
glwydd  ddeugain  niwrnod  a  deugain  nos,  fcl  y 
syrthiaswn  o'r  blaen;  am  ddywedyd  o'r  Ar- 
glwydd  y  dyfethai  chwi."  Newidiodd  y  Dir.7 
mawr  ei  fwriad  dair  gwaith  mewn  atebiad  i  weddi 
ei  was.  Os  dywedwch  chwi  mai  iaith  ddynol 
ydyw  hon,  yn  cael  ei  chymwyso  at  Dduw,  ac  nad 
ydym  Ì  olygu  ei  fod  ef  yn  newid  ei  fwriadau  tra- 


284  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

gwyddol,  nid  oedd  Moses  yii  credn  hyny.  Cred- 
ai  Moses  yn  syml  fod  Dnw  yn  penderfynn  din- 
ystrio  y  genedll;  a  chredai  hefyd  y  gallai,  mewn 
atebiad  i'w  weddi  daer — gweddio  am  ddeugain 
niwrnod,  dynu  ei  fwriad  yn  ol.  Ac  felly  y  bu. 
Gredai  y  Gwaredwr  yn  ngardd  Gethsemane,  pan 
y  disgynai  y  dafnau  gwaed  Oi'i  goríî  i'r  barug 
gwyn  gan  ing  ei  feddwl,  y  gallai  ei  Dad  newid 
ei  fwriad,  pan  y  dolefodd  dair  gwaith,  "O  Dad, 
os  yw  bo'sibl,  aed  y  cwpan  hwn  heibio  oddiwrth- 
yf."  Ni  buasai  ystyr  i'r  fath  archiad  heb  i  ni 
dybied  hyn.  Wrth  derfynu,  yr  wyf  yn  awyddus 
i  ail  gadarnhau  y  syniad  yn  eich  nTeddwl  chwi 
fod  y  Duw  yr  ydych  yn  galw  ar  ei  enw  yn  fod 
rhydd,  yn  hunan-ewyllysydd,  ac  yn  feddyliwr. 
Ai  yn  y  tragwyddoildeb  diddechreu  y  meddyUodd 
y  Duw  mawr  y  cwbl?  Y  mae  y  meddyHwr  yn 
ddiddechreu,  ond  y  mae  dechreuad  i'w  feiddyhau 
— -}•  meddwl  am  greu,  a'r  mieddwl  am  achub,  ac 
y  mae  yn  rhaid  fod  meddyhau  newyddion,  a 
bwriadau  newyddion  yn  rhedeg  trwy  ei  fed(hvî 
anfeidrol  bob  moment.  Gall  newid  ei  fwriad 
n'(^wn  atebiad  i  weddi.  Mewn  atebiad  i  weddi 
g2l1  peth  annhraethol  bwysicach  gymeryd  11  e 
Ucîg  i'r  haul  a'r  lleuad  sefyll.    Gall  gyrfa  annuwioî 


GWEDDI  A  DEDDFAU  NATUR.  285 

■eich  mab  neu  eich  merch  gael  ei  hatal,  fel  \r 
ataHwyd  ymchwydd  yr  lorddonen,  nes  newid  (.u 
tragwyddoldel3  ar  ei  hyd.  Pan  y  daw  pob  medd- 
yliwr  i  ddeall  yn  briodol  fod  pob  enciliad  oddi- 
wrth  y  goruwchnaturiol,  yn  enciliad  hefyd  oddi- 
WTth  yr  hyn  sydd  yn  wir  ddynol,  bydd  y  dadleu- 
on  gwag  yn  erbyn  gwyrth  a  gAveddi  y  fifydd  )'n 
syrthio  i  dragwyddol  ddystawrwydd. 


PREGETH  XIIL 

V    GORUWCHNATURIOL    A     GWYDDOREG. 

Canys  sylfaen  arall  nis  gall  neb  ei  osod,  heblaw  yr  un 
a  osodwyd,  yr  hon  yw  lesu  Grist.  Eithr  os  goruwch- 
adeilada  neb  ar  y  sylfaen  hon,  aur,  arian,  meini  gwerth- 
fawr,  coed,  gwair,  sofl ;  gwaith  pob  dyn  a  wneir  yn  am- 
Iwg:  canys  y  dydd  a'i  dengys,  oblegid  trwy  dân  y  dat- 
guddir  ef:  a'r  tân  a  brawf  waith  pawb,  pa  fath  ydyw. 
Os  gwaith  neb  a  erys  yr  hwn  a  oruwch-adeiladodd  ef,. 
efe  a  dderbyn  wobr.  Os  gwaith  neb  a  losgir,  efe  a  gaiff 
golled;  eithr  efe  ei  hun  a  fydd  cadwedig;  eto,  felly, 
megys  trwy  dân. — i  Corinthiaid  3: 11 — 15. 

Yn  ol  gosodiad  yr  Apostol  yn  y  testyn,  yr  yd- 

ym  yn  gweled  fod  sylfaen  Cristionoigaeth  wedi 

ei  gO'Sod  i  lawr,  ac  nis  gellir  ei  newid.     "Canys 

sylfaen  arall  nis  gall  neb  ei  gosod,  heblaw  yr  un 

a  osodwyd,  yr  hon  yw  lesu  Grist."     Y  tair  ath- 

rawiaeth  fawr  ag  sydd  yn  gorwedd  yn  sylfaen 

Cristionogaeth  ydynt  ymgnawdoliad  tragwyddol 

Fab  Duw,  ei  farwolaeth  ddirprwyol,  a  bod  yn 

rhaid  i  ddyn  fyned  O'  dan  y  cyfnewidiad  moesol 

a  elwir  ailenedigaeth,  cyn  y  gall  fod  mewn  sef- 

yîjfa  gymeradwy  yn  ei  berthynas  a  Duw.     Nis 

gelhr  cyraedd  sicrwydd  am  yr  athrawiaethau  hyn 

tîwy  y  dull  casghadol  a  ddefnyddir  gan  wyddon- 


Y  GORU WCHNA T URIOL.  287 

iaeth  ac  athroniaeth,  ond  yn  unig  trwy  ddad- 
giiddiad  uniongyrchol.  Am  y  rheswm  hwn  saif 
Cristionogaeth  ar  ei  phen  ei  hnn,  fel  crefydd  or- 
uwchnaturiol  yn  mysg  holl  grefyddau  y  byd. 
Fel  y  mae  yr  haul  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei  hun  yn 
r-t.hanol  cyfundraethau  y  nefoedd,  felly  hefyd  y 
saif  Cristionogaeth  ar  ei  phen  ei  hun  fel  cref- 
}  dd  ddadguddiedig  yn  nghanol  holl  gyfun- 
CTaethau  crefyddol  y  byd. 

Y  syniad  arall  sydd  yn  y  testyn  ydyw  hw^n: 
Gall  dynion  adeiladu  ar  y  sylfaen  a  osodwyd  %\\\ 
Dduw  naill  ai  aur,  arian,  meini  gwerthfawr,  neu 
gc^ed,  gwair  a  sofl.  Pa  beth  a  olygir  wrth  y  tri 
fiìgiw'r  cyntaf— aur,  arian,  meini  gwerthfawr? 
Ivid  cymeriad  crefyddol,  nid  crefydd  bersonol 
gywir;  eithr  y  credo,  neu  yr  athrawaethau  a  gol- 
eddir  gan  Gristionogion.  Os  byddant  yn  adeil- 
iidu  athrawiaeth  iach,  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol 
duwioldeb,  ac  mewn  undeb  o  ran  ei  natur  a'r 
sylfaen,  fe  erys  eu  gwaith;  fe  ddeil  ddydd  y 
prawf.  "Ond  os  gwaith  neb  a  erys,  yr  hwn  a  or- 
UAYchadeiladodd  ef,  efe  a  dderbyn  ei  wobr."  Os 
ydyw  y  syniad  hwn  yn  gywir,  fel  yr  wyf  yn  credu 
ei  fod,  rhaid  fod  y  tri  ffigiwr.  arall — coed,  gwair, 
a  sofl,  yn  golygu  credo  cymysglyd,  athrawiaeth- 


288  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ait  anmhur;  eto  yn  fath  o  Gristionogaeth,  yr 
hon  sydd  wedi  ei  chymysgu  naill  ai  â  phagan- 
iaeth,  fel  athrawiaethau  a  defodau  y  Babaeth,  neu 
ag  luddewiaeth,  yn  debyg  fel  y  mae  íîurf-wasan- 
aeth  Esgobyddiaetn,  yr  hwn  sydd  yn  hollol  a»- 
ddelw  fifurf-wasanaeth  y  synagogau  luddewig; 
iieu  ag  athro'niaeth  a  gwag  dwyll.  Meddyliwch 
ani  y  fifurf  sydd  ar  Gristionogaeth  yn  y  grefydd 
Babaidd,  yr  hon  sydd  wedi  fifosylu  er's  oesoedd, 
reu  y  íîurf  sydd  arni  mewn  Esgobyddiaeth.  A 
ydych  yn  meddwl  pe  buasai  Mab  Duw  yn  ym- 
dd^ngos  heddyw  yn  y  cnawd  yn  y  wlad  hon,  y 
buasai  Cristionogion  yn  mysg  gwahanol  enwad- 
au  crefyddol  yn  barotach  i'w  dderbyn  nag  yr 
oedd  yr  ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  yn  Israei? 
Ni  buasai  yr  eglwys  Esgobaethol  yn  ei  dderbyn 
na'r  eglwys  Babaidd,  mam  puteindra  y  ddaear, 
yn  ei  dderbyn  o  gwbl,  oddieithr  ei  fod  yn  cefnogi 
addoliad  angyliou,  saint-addoliad,  a'r  gyfîes-gelL 
Ni  buasai  yr  eglwys  Esgobaethol  yn  ei  dderbyn 
chwaith  os  buasai  yn  Ilefaru  yn  erbyn  Esgob- 
yddiaeth.  A  fuasai  y  Cristionogion  trochyddol 
tybed,  yn  barod  i  dderbyn  lesu  Grist,  os  na  bu- 
asai  yn  cefnogi  bedydd  trwy  drochiad?  Chwi  a 
weiwch  ar  unwaith  mai  íîurf  ar  Gristionogaeth 


V  GORUWCHNATURIOL.  289 

\d}'W  y  petliau  hyn.  Nid  athrawiaethaii  yn  mil- 
wrio  yn  uniongyrchol  yn  erbyn  Cristionogaeth, 
cnd  dynion,  hyny  yw,  Cristionogion  yn  adeil- 
adu  â  defnyddiau  gwaehon  o  goed,  gwair  a  sofl. 
Dywed  yr  Apostol  yma  y  bydd  y  prawf  tanüyd 
a  wneir  ar  waith  pob  un  o'r  adeiladwyr  hyn  yn 
nydd  Crist  yn  gyfryw  fel  y  hosgir  eu  hadeilad 
yi  Hudw;  "oiid  efe  ei  hun  a  fydd  cadwedig,  eto 
felly  megys  trwy  dân."  Caiff  efe  ei  hun  ei  gadw, 
£m  ei  fod  ar  sylfaen  dda,  ond  fe  gyll  ei  holi 
waith,  ac  fe  gyll  ei  wobr  am  byth.  Cofiwch  hyn, 
rjai  coUed  yn  mhob  ystyr  ydyw  i  ddyn  gohi  ei 
afael  ar  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb, 
a  chohed  a  efifeithia  ar  ei  dragwyddoldeb  ar  ei 
hyd — colh  ei  wobr.  Nid  wyf  yn  dweyd,  sylwch, 
y  gaU  darn  o  wirionedd  gadw  dyn;  na,  rhaid 
cael  y  sylfaen  yn  gyflawn,  ond  gall  dynion  adeil- 
adu  â  darnau  o  wirionedd,  a  hyny  er  eu  colled. 

Pan  yr  oedd  yr  Apostol  loan  yn  byw  yn 
Ephesus,  lle  yr  oedd  dau  lanw  meddyhol  yr  oes- 
oedd  hyny  yn  dyfod  i  wrthdarawiad,  sef  Hanw 
nieddyhol  Asia,  â  llanw  meddyhol  Ewrop,  tyb- 
iai  ei  fod  yn  canfod  yn  y  gwrthdarawiad  hwn 
Anghrist  yn  codi  ei  ben,  ac  yn  dechreu  cymeryd 
ffnrf.     Dyma  yr  hyn  a  eihv  loan  yn  "ysbryd  y 


290  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

cyfeiliorni."  Erbyn  liyn  y  mae  yr  ysbryd  hwn 
wedi  casglu  corff  mor  gryf  iddo^  ei  hun,  fel  y 
gelHr  dweyd  fod  yn  ein  hoes  ni  ddwy  Gristion- 
ogaeth,  sef  Cristionogaeth  Crist  ,aV  ApostoUon,. 
a  Christionogaeth  yr  oes  hon.  Nid  yw  y  ddiw- 
eddaf  ond  math  O'  dyfìant  o  eiddo  yr  oes  hon  yn 
benaf,  a  gelwir  ei  seiHau  fel  y  canlyn:  Cristion- 
ogaeth  ar  sail  Gwyddoreg — Cristionogaeth  ar 
sa^'î  Athroniaeth — Cristionogaeth  ar  sail  Moeseg 
—  Cristionogaeth  ar  sail  Dynofyddiaeth — Crist- 
ionogaeth  ar  sail  Cydetifeddiad  (socialisrn).  Y 
niae  pob  un  o'r  rhai  hyn  yn  adeiladu  gyda  darn 
o  wirionedd,  yr  hwn  sydd  yn  cyfeirio  at  ryw  eg- 
v.\ddo'r  bwysig  miewn  Cristionogaeth.  Nid 
ydym  i  edrych  arnynt  fel  ysgol  o  feddylwyr,  a 
phob  un  yn  sefyll  ar  ei  phen  ei  hun,  ond  yn  hyt- 
rach  gehir  edrych  arnynt  fel  rhafî  pum  cainc,. 
wedi  ei  chordeddu  yn  nghyd,  yr  hon  sydd  yn 
c^'iaedd  o'r  nefoedd  i'r  ddaear,  a  miloedd  o  ddyn- 
ion  brwdfrydig  yn  ymaíiyd  yn  ei  phen  isaf,  ac 
yn  bygwth  tynu  y  .lefoedd  i  lawr  i'r  ddaear; 
daroistwng  y  goruwchnaturiol,  a  daearoH  yr  ys- 
brydol.  Tra  y  mae  Cristionogaeth  yn  ddigon 
eang  a  chyffredinol  i  gymeryd  i  mewn  ac  i  gyn- 
wys  ynddi  ei  hun  yr  holl  HneHau  hyn  o  feddwl; 


Y  GORU WCHXA  TURIOL.  291 

liyiiY  yw,  y  mae  yn  perthyn  iddi  ei  hochr  wydd- 
onohathronyddol,  foesol,  dynofyddol  (humanitar- 
irn)  a  chymdeithasol,  eto  y  mae  yn  annhraeth- 
o!  fwy  na  hwy  oU  yn  nghyd,  am  ei  bod  yn  greí- 
ydd  ddwyfol,  ddadguddiedig,  oruwchnaturiol 
ac  ysbrydol.  Anmhosibl  yw  diosg  Cristionog- 
acth  o'r  nodweddau  uchel  hyn  heb  roddi  bod  i 
Gristionogaeth  newydd,  yn  yr  hon  y  sicrheir 
y  gah  y  dyn  anianol  dderbyn  y  pethau  sydd  o 
Ysbryd  Y)vw\.  Ac  fel  y  dywedwyd,  wrth  ddylyn 
un,  neu  yr  oH  o'r  pum  HineU  o  feddwl  a  nodais, 
yr  ydym  yn  nghanol  niath  o  Gristionogaeth  new- 
}dd,  yr  hon  sydd  yn  gynyrch  yr  oes  hon;  eto  yn 
proíTesu  ei  bod  yn  adeiladu  ar  y  syh'aen  a  osod- 
\Ayd  gan  Dduw.  Gadewch  i  ni  syhvi  yn  fanyl- 
ach  ar  ddwy  o'r  nineUau  nyn,  sef  yr  amcan  i  syl- 
fafnu  Cristionogaeth  ar  syh'aen  wyddonol  ac 
athronyddoh 

I.  Yr  amcan  i  syh'aenu  Cristionogaeth  ar  sail 
vr\  ddoregoL 

Gyda  gohvg  ar  berthynas  gwyddoreg  a  Christ- 
ionogaeth,  yn  enwedig  o  dan  y  syniad  o  ddad- 
bl}  giad,  rhaid  i  bob  meddyhwr  ag  sydd  wedi  talu 
syhv  dyladwy  i'r  pwnc  gydnabod,  nad  ydyw  yn 
cyfíwrdd  mewn  un  modd  a'r  gwirioneddau  mwy- 


2  92  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

af  hanfodol  mewn  Cristionogaeth.  Ni  fedd  y 
pelydr  lleiaf  o  oleuni  ar  BersonoHaeth  Ditw, 
personoHaeth  dyn,  nac  ar  yr  athrawiaethau 
niawrion  sydd  yn  dal  cysylltiad  a'r  rhai  hyn, 
rregys  y  dadguddiad  a  roddodd  Duw  i  ddyn, 
anfarwoldeb  yr  enaid,  sefyHfa  ddyfodol,  ymwy- 
byddiaeth  ddynol,  cydwybod  fel  rhan  o'r  ymwy- 
byddiaeth,  rhyddid  ewyhys,  natur  pechod,  y 
w.'iredigaeth  oddiwrth  bechod,  nac  ar  yr  ochr 
grefyddol  i  ddyn.  Dyma  gylch,  ie,  dyma  fyd 
eí^ng  o  wirioneddau  dwyfol  na  fedd  gwyddoreg 
agoriad  i  agor  y  drws  i  mewn  iddo.  Ffydd  yn 
i:nig  sycld  yn  meddu  agoriad  sydd  yn  íîìtio  i 
gloion  y  byd  ysbrydol.  Fel  y  mae  agoriad  ceru1) 
yn  agor  i  wres  y  byd  ysbrydol,  fehy  liefyd  y  mae 
agoriad  ffydd  yn  agor  i  mewn  i'w  hoH  oleuni  ef. 
D}wed  Kant  mai  prif  ddiffyg  yr  ymresymiad 
oddiwrth  amcan  ydyw.  ei  fod  yn  cyfeirio  at  arch- 
adeiladydd,  ond  nid  at  Greawdwr;  geHir  dweyd 
yr  un  modd  am  y  duH  casgHadol  (inductiye 
n.ethod),  yr  hwn  a  ddefnyddir  gan  wyddoreg, 
arweinia  yr  ymchwilydd  at  ryw  fath  o  achos 
cyntaf,  ond  nid  yw  yn  gaHu  mynegu  pa  fath 
achos  ydyw.  A  yw  yn  berson?  A  yw  yn  Dduw 
pcrsonO'l?     Nid  oes  yma  atebiad.     Ar  ol  teithio 


Y  GORU WCHNA TURIOL.  293 

}'n  flinedig-  trwy  wastadeddau,  cymoedd,  a  rhwng 
holltau  y  mynyddoedd,  i  ddylyn  fîrwd  yr  effaith 
i  gyfeiriad  y  íîynon,  neu  yr  achos,  yno  gadewir 
ni  ar  fìnion  y  byd  materol,  ac  heb  agorriad  yn  em 
Haw^  i  fyned  ciros  y  trothwy  i  deml  y  byd  ysbryd- 
ol.  Galwch,  os  mynwch  chwi,  yr  Achos  hwn  yn 
iaith  yr  oes,  "Yr  Anwybodadwy,"  yr  "Hollol," 
yr  "Anolrheiniadwy,"  yr  hwn  nid  yw  yn  dal  un 
niath  o  gysylltiad  deallol  â  dyn.  Adeilada 
^\gnosticiaeth  ein  hoes  ei  chyfundrefn  ar  Natur 
ac  nid  ar  Dduw  personol,  a  chyhoedda  yn  hyf 
ni.d  yw  yn  derbyn  un  math  o  ddysgeidiaeth  na 
tl-}stiolaeth  ond  yr  hon  a  brofir  yn  ol  y  "scien- 
tifìc  method."  Yn  awr,  gan  nad  ellir  profi  Crist- 
icnogaeth  yn  ol  y  duU  hwn,  rhaid  ei  gwrthod  fel 
dadguddiad  oddiwrth  Dduw,  a'i  bwrw  dros  y 
bwrdd  i'r  mor. 

Fel  y  sylwyd,  arf  gweithiol  y  gwyddonydd  yd- 
^jw  y  dull  casgliadol,  neu  fel  y  gelwir  ef  yn  fyn- 
ych  yn  bresenol,  y  dull  casgliadol  gwyddoregol 
(Ì!iductive  scientific  method).  Nid  ydyw  y  dull 
hwn  o  ymiresymu  yn  golygu  dim  mwy  na'ch  bod 
yn  dylyn  y  ffrwd  at  ei  ffynon;  dylyn  yr  efifaith 
g^\eledig  at  yr  achos  anweledig.  Dyma  y  dull 
o   ymresymu    a   ddylynwyd    gan   Aristotle    wTth 


2  94  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

chwilio  am  wirioneddau  a  ffeithiau  anianyddol 
rhyw  dri  chant  o  flynyddoedd  cyn  Crist;  a  dyma 
y  dull  a  ddefnyddiodd  Lord  Bacon  gyda'i  ath- 
roniaeth.  Dyma  hefyd  y  duU  a  ddefnyddid  gan 
ysgrifenwyr  y  Beibl  ganoedd  o^  flynyddoedd  cyn 
i'r  naiU  na'r  han  o'r  athroiiwyr  hyn  ddechreu  an- 
adlu.  "Oni  chlyw  yr  hwn  a  blanodd  y  glust? 
Oni  wel  yr  hwn  a  luniodd  y  Uygad?"  medd  y 
Salmydd.  Dyma  y  dull  casghadol.  Yr  wyf  yn 
addef  yn  rhwydd,  fel  y  rhaid  i  bob  meddwl  an- 
mhleidiol  wneyd,  fod  gwyddonwyr  wedi  cyf- 
lawni  gwaith  mawr  a  da — gwaith  ag  y  mae  duw- 
inyddiaeth  ac  esboniadaeth  Feiblaidd  yn  eu  man- 
tais,  trwy  y  dull  hwn.  Ond  y  mae  yn  derbyn 
cam  ar  law  ei  gyfeiUion;  ei  ladd  yn  nhy  ei  gar- 
edigioin,  trwy  gael  ei  orfodi  i  fyned  dros  ei  der- 
fynau  príodol.  Haerir  yn  fynych  nad  eUir  cyr- 
aedd  sicrwydd  gyda  dim  oiid  yn  ol  y  duU  casgl- 
iadol,  a  gorfodir  ef  trwy  drais  i  fyned  dros  droth- 
wy  y  gweledig  a'r  materol  i  archw^ho'  yr  anwel- 
edig  a'r  ysbryciol  Un  peth  yw  derbyn  a  chroes- 
awu  íîrwyth  Uafur  dirfawr  gwyddoreg  mewn 
Natur,  peth  araU  ydyw  cymwyso  y  duU  casghad- 
ol  a  gwyddoregol  at  y  goruwchnaturioL  Eng- 
raifft  dda  o'r  ymgais  hwn  ydyw     Uyfr   y    Proit. 


Y  GORU WCHNA TURIOL.  295 

Driimmond,  "Natural  Law  in  the  Spiritr.al 
World,"  yr  hwn  a  ymddangosodd  dros  amser  fel 
seren  wib  yn  íîurfafen  Uenyddiaeth  yr  oes,  ond 
y  mae  yntau  erbyn  h}'n  wedi  cyraedd  y  ddaear. 
Yr  wyf  yn  awyddus  i  nodi  ahan  rai  o  brif  der- 
fynau  y  duh  gwyddoregol  pan  y  cynwysir  ef  at 
Gristionogaeth,  ac  yn  mha  le  y  mae  ei  ddiíî}g. 

I.  Y  mae  terfynau  y  dull  casgUadol  o  ymres- 
ymu  yn  rhy  gyfyng  i'w  gymwyso  at  Gristionog- 
aeth,  yr  hon  sydd  yn  sylfaenedig  ar  ddadguddiad 
uniongyrchol  oddiwrth  Dduw. 

Gah  yr  ymchwiHad  i  Natur,  yn  ol  y  dull  casgl- 
iadol,  ddadguddio  sefydlogrwydd  deddfau  a 
chyd-berthynas  egnion  naturiol,  ond  nis  gall  es- 
gyn  yn  uwch,  am  y  rheswm  ei  fod  wedi  cyraedd 
hyd  ei  derfynau  eithaf.  Os  yw  gwyddoreg  yn 
sylfaenedig  ar  íîeithiau  naturiol,  y  mae  Cristion- 
ogaeth  yn  sylfaenedig  ar  ffeithiau  dadguddiad,  y 
rhai  sydd  mor  sicr  a  phenodol  a'r  lleih.  Os  gall 
gwyddoreg  ein  cynysgaeddu  ag  un  math  o  sicr- 
wydd,  gall  Cristionogaeth  ein  cynysgaeddu  a 
math  arall  o  sicrwydd — sicrwydd  uwch,  yr  hwn 
sydd  yn  sylfaenedig  ar  ddadguddiad  o  Dduw 
personol.  Os  niynwch  gyfyngu  Cristionogaeth 
o  fewn  terfynau  \  duU  gwyddoregol  hwn,  rhaid 


296  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

i  chwi  foddloni  ar  ddwyn  yr  hon  sydd  yn  rhydd, 
fel  y  dywed  Paul  am  y  Jerusalem  uchod,  i  gaeth- 
iwed;  profi  yr  ysbrydol  wrth  y  naturiol;  a'i  dwyn 
yn  ddarostyngedig  i'r  naturiol,  a  bwrw  allan  bob 
peth  gwyrthiol  fel  ynfydrwydd  ofergoehis.  Ni 
byddai  hyn  yn  ddim  amgen  nag  ymgais  i  gyf- 
yngu  y  mor  i  wely  yr  afooydd,  y  nefoedd  i  gylch 
y  ddiaear,  ,a  rhwymo  adenydd  archangyHon,  a'u 
gorfodi  i  rodio  ar  hyd  y  mynyddoedd  fel  y  tru- 
einiaid  a  ysgymunid  yn  yr  hen  oesoedd  gan  vr 
Eglwys  Babaidd.  Yr  unig  fifordd  i  Gristionog- 
ion  i  ymgadw  rhag  cael  eu  cipio  ymaith  gan 
ddylanwad  y  syniad  poblogaidd  mai  trwy  y 
"scientific  method"  yn  unig  y  gehir  cyraedd  tir 
sicrwydd,  ydyw  iddynt  gadw  mewn  cof  eu  bod 
yn  cyfyngu  eu  hunain  i  un  fifurf  neihduol  O'  ath- 
roniaeth,  ac  o  fewn  terfynaii  un  dull  o  ymchwi^- 
iad  ag  sydd  yn  rhy  gyfyng  i  gynwys  nac  i  egluro 
yr  ochr  ysbrydol,  hyd  yn  nod  i  ddyn.  Cydna- 
byddid  y  terfynau  hyn  gan  Aristotle  a  Bacon."^ 
Pa  fodd  y  gehir  cyraedd  gwybodaeth  mewn  tir- 
iogaeth  ag  y  mae  gwyddoreg  wedi  ei  thyngedu 

*Not  only  fantastical  philosophy  but  heretical  religion  spring- 
from  the  absurd  mixture  of  matters  divine  and  human,  It  is, 
therefore,  most  wise  to  render  unto  faith  the  thmgs  that  are  of 
faith's.— Bacon's  Novum  Organum,  Bk   1.  lxx. 


Y  GOR U IVCHXA  TURIOL.  297 

yn  dragwyddol  fod  yr  "Anwybodadwy  ?"  Xi  raid 
i  ni  wrth  lygad  prottwyd  i  weled  y  bydd  yr 
Agnosticiaeth  hon  wcdi  cyraedd  pen  ei  thaith 
cyn  hir. 

2.  Y  diffyg  araU  sydd  yn  perthyn  i'r  dull 
casghaaol  gwyddoregol  ydyw  ei  fod  yn  syrthio 
yn  fyr  i  eghiro  yr  ysbrydol  aV  gwyrthioL 

Pan  yr  amcenir  cymwyso  egwyddorion  a 
deddfau  y  byd  nattiriol  at  y  byd  ysbrydol,  yr  yd- 
ym  yn  coUi  ein  gafael  ar  yr  ysbrydoL  Y  rhes- 
wm  am  hyn  ydyw  fod  egwyddorion  a  nerthoedd 
y  byd  ysbrydol  yn  hohol  wahanol  o  ran  -raath  i 
ddeddfau  ac  egnion  Xatur.  X'id  ydynt  yn  tr.rddu 
o'r  un  ffynoneh.  Tra  y  mae  egnion  X'atar  yn 
tarddu  oddiwrth  y  materol,  y  mae  y  rhai  ysbryd- 
ol  yn  tarddu  oddiwrth  Berson.  Gah  gwrddoreg 
sefyll  o  flaen  cysegr  Duw  a  dyn,  archwilio  def- 
nyddiau  y  wahanlen,  ond  nis  gah  fyned  i  sanct- 
eiddiolaf  Dtiw  na  dyn;  nis  gah  archwiho  y  ?^Iyfì 
— yr  Ego — yr  hwn  sydd  tti  ol  i'r  hen;  y  pur  o 
galon,  ac  nid  y  clir  ei  olwg,  sydd  yn  gweled  Duw 
n:ewn  Xatur. 

Dichon  fy  mod  weai  dweyd  digon  i  argyhoeddi 
eich  meddwl  fod  y  duh  gwyddoregol  yn  rh}  gyf- 

T9 


298  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yng  i'w  gymwyso  at  bethaii  ysbrydol.  Yr  }dym 
yn  clywed  rliai  yn  dweyd  yn  hyf,  mae  yn  wjr,  fod 
y  syniad  am  Dduw  iddynt  hwy  yn  fwy  gogon- 
eddus,  fel  un  y  cario  ei  waith  yn  mlaen  heb  ym- 
yryd  â  threfn  reolaidd  Natur;  a  bod  Criscionog- 
aeth  yn  ymddangos  iddynt  hwy  yn  fwy  derbyn- 
iol,  wedi  aUtudio  o  honi  yr  elfen  wyrthiol,  ?m  ei 
bod  yn  fwy  cydíîurf  â  gwaith  Duw  yn  y  gread- 
igaeth,  a  gelwir  y  rhai  hyny  sydd  yn  credu  yn 
wahanol  yn  ddanbleidwyr  cyfyng  eu  meddyhau. 
Ond  ar  ba  ochr,  dybygwch  chwi,  y  mae  mwyaf  o 
gulni?  Pa  un  ai  yr  Agnosticiaid,  y  rhai  sydd  yn 
byw  megys  ar  ynys  fechan  yn  nghanol  y  mor, 
ac  yn  dweyd  nad  ydynt  yn  gwybod  dim  am  y 
cyfandir  eang,  y  hynoedd  a'r  afonydd  mawrion, 
a'r  mynyddoedd  uchel  sydd  yn  bodoh  y  tu  allan 
i'w  hynys  hwy,  ai  y  rhai  sydd  yn  cymer}^d  gafael 
yn  y  cyfandiroedd  hyn  o  feddwl,  ac  yn  eu  har- 
chwiho?  Pa  un  ai  ar  ochr  y  rhai  sydd  yn  der- 
byn  íîeithiau  naturiol,  yn  ogystal  a  g\virioneddau 
ysbrydo'l  a  goiruwchnaturiol,  ai  y  rhai  sydrl  yn 
gwrtho'd  pob  gwirioiiedd  oiid  y  rhai  a  brofir  }'n 
ol  y  dull  gwyddoiiol?  Pwy  sydd  yn  fwyaf  ortho- 
d0'xaidd,  pa  un  ai  y  rhai  sydd  yn  derbyn  gwyrth- 
iau  fel  fîeithiau,  os  yn  svhaenedig  ar  dvstÌGlaeth 


Y  GORUWCHNATURIOL.  299 

ddiameuol,  ai  y  rhai  sydd  yn  gAvrthod  yr  elfon  or- 
invchnaturiol  yn  hollol  am  ei  bod  yn  taro  yn  er- 
>byn  eu  gwyddoreg  hwy?  Wrth  wrando  ar  am- 
ddiíîynwyr  y  "Dduwinyddiaeth  Newydd"  yn  Uef- 
aru,  "yr  hon  sydd  yn  fwy  rhesymol,"  meddir,  ''ac 
yn  fwy  cydffurf  a'r  meddwl  diweddar,"  gallecli 
'dybied,  ac  y  mae  Uawer  yn  tybied,  ei  bod  mor 
'eang  a'r  gwirionedd  ei  hun.  Yr  ameuwr  o 
ddwyfol  ysbrydohaeth  ein  Beibl,  ac  o'r  elfeu 
wyrthiol  mewn  Cristionogaeth,  ydyw  yr  ]icro\ 
liwn  ydyw  y  meddyhwr  annibynol;  hwn  a  gan- 
mohr  am  ei  feiddgarwch  yn  tori  allan  o'r  cuhii 
chiwinyddoL  Yn  yr  oes  hon,  ac  o  dan  ddylan- 
^vad  efeingyl  yr  oes,  y  mae  yr  heretic  a'r  orthodox 
wedi  newid  Ue.  Gynt,  yr  heretic  a  gondemnid, 
'ond  efe  yw  yr  arwr  yn  bresenol,  tra  y  mae  yr 
'orthodox  yn  disgyn  ar  ei  hniau,  fel  Stephan,  o 
dan  gawO'd  o  geryg.  Yn  awr,  pa  beth  yd}'Vv'  cyf- 
eiriad  a  dylanwad  y  dduwinyddiaeth  newydd 
hon,  neu  "yr  nen  fifydd  ar  ffurf  newydd?"  Hyn: 
Ail  foldio'  athrawiaeth  y  Drindod;  gwrthod  cen- 
"edhad  gwyrthiol  Crist  o  Mair;  gwadu  fod  corff 
naturiol  yr  lesu  wedi  adgyfodi;  dylasem  gael 
mwy  o  oleuni  ar  ei  esgyniad  i'r  nef;  nid  yw  y 
Thagfynegiadau  am  ei  ddyfodiad  i  farnu  y  byw 


300  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

a'r  meirw,  yn  ddim  ond  ffigyrau  dwyreiniol  am 
yr  hyn  sydd  yn  cymeryd  lle  yn  harhaus;  n..J  ell- 
ir  credu  yn  yr  Ysbryd  Glan  fel  y  Trydydd  Per- 
son  yn  y  Drindod.  Dyma  i  chwi  rai  o  fynegiad- 
au  y  dduwinyddiaeth  newydd,  yr  hon  a  lunír  yn 
ol  y  duU  casgHadöl  a  gwyddoregol,  a'r  hon  O'  dan 
ymddiangO'SÌad  o  Gristionogaeth,  sydd  yn  gwadu 
ei  hegwyddorion  a'i  fîeithiau  mwyaf  hanfodoL 
Os  ydych  am  eangder,  dyfnder,  Ued  a  hyd,  dal- 
iwch  eich  gafael  yn  Nghristionogaeth  y  Testa- 
ment  Newydd.  Dyma  y  grefydd  sydd  yn  cyfar- 
fod  a'ch  angenion  moesol  ac  ysbrydol.  Gall 
gwyddoreg  eich  porthi  a'ch  dihadu,  a  goleuo  y 
greiadigaeth  o'ch  blaen  hyd  at  y  seren  bellaf  yn 
yr  eangder;  ond  Cristionogaeth,  fel  creiydd 
ddwyfo'l,  all  ddiwreiddio'  elfenau  y  farwolaeth 
foesol  sydd  yn  eich  natur,  eich  sancteiddio  ar 
ddelw  Duw,  ac  agor  byd  o  anfarwoldeb  goJeu  a 
dedwydd  o'ch  blaen. 

Ond  gadewch  i  ni  wasgu  yn  nes  at  wraidd  y 
pwnc  hwn,  a  sylwi 

11.  Ar  ba  sail  y  gelhr  cyraedd  sicrwyad  am 
Gristionogaeth  fel  crefydd  oruwchnaturiol? 

Os  nad  elhr  cyraedd  sicrwydd  ar  dir  gwyddor- 
eg,  a  ehir  cyraedd   sicrwydd  ar  rvw   dir  arall? 


Y  GORU  WCHNA  TURJOL.  3 o  I 

Y  mae  y  cwestiwn  hwn  yn  ein  dwyn  wyneb  yn 
wyneb  a  duU  arall  o  gyraedd  sicrwydd,  a  liyny 
am  bethau  dwyfol  a  gwyrthiol,  sef  ar  sail  tyst- 
iolaeth.  Pe  buasai  Cristionogaeth  yn  ddim  ond 
■cyfundrefn  o  athroiiiaeth,  gallasech,  fel  Kant, 
Hegel,  &c.,  ei  nyddu  allan  o'ch  meddyhau  eich 
hunain,  ac  wedi  ei  gorphen,  ei  hamddiffyn  trwy 
gyfres  O'  ddadleuon  poethion  yn  erbyn  ymosod- 
iadau  .awdwyr  cyfundraethau  athroiiyddol  eraiH; 
ac  ni  buasai  mihynau  o  feibion  dynion  yn  gofahi 
•o  gwbl  pa  un  ai  chwi  ai  eich  gwrthwynebwyr  a 
eninodd  y  ddadl.  Oblegid  iddynt  hwy  y  mae 
dadileuon  athroinyddol  yn  fwy  diystyr  na  chur- 
iadau  cleddyfau  y  rhai  a  chwareuant  mewn  ítug- 
îrwydr.  Pe  buasai  Cristionogaeth  yn  wyddoreg, 
gahasech  gyraedd  tir  sicrwydd  trwy  gasglu 
ffeithiau,  ac  yma,  yn  ol  y  duU  casghadol,  ddar- 
ganfod  yr  egwyddor,  neu  y  ddeddf,  yr  hon  sydd 
yn  llywodraethu  y  fifeithiau  hyny.  Ond  nid  ath- 
Toiiiaetth,  nid  gwyddoireg,  ydyw  Cristionogaeth, 
ond  nczvydd.  Tybiwch  fod  dau  ddyn  wedi  glan- 
io  yn  y  ddinas  hon  o  Gymru,  y  rhai  a  dystiol- 
aethant  fod  hen  ewythr  i  chwi  wedi  marw  yn  y 
wlad  hono,  ac  wedi  gadael  etifeddiaeth  i  chwi  yn 
ei  ewyhys.    Yr  ydych  yn  credu  eu  tystiolaeth,  ac 


30  2  CREFYDD  A  GWYDDOREG, 

yn  cychwyn  dros  y  mor  i  Gymru,  ac  yn  oi  tyst- 
iolaetli  y  dynion  yr  ydycli  yn  cael  gafael  ar  ei  ew- 
yllys,  yr  lion  sydd  wedi  ei  llawnodi  gan  yr  hen 
wr  ei  hun,  a  chan  dystion.  Yr  ydych  yn  ^■d.\^  yr 
hyn  a  glywsoch  gan  y  ddau  ddyn  yn  newydd,  a 
thrwy  ymchwiHad  chwi  a  gawsoch  fod  y  newydd 
yn  gorphwys  ar  ffaith  hanesyddol.  Wel,  dyna 
yw  yr  efengyl,  newydd;  newydd  da,  mae  ^^n  wir, 
o  lawenydd  mawr  fod  Ceidwad  wedi  ei  cni  yn 
ninas  Dafydd.  A  oes  sicrwydd  am  wirionedd  y 
newydd  hwn?  A  oes  sail  ddigonol  dros  gredu 
fod  Ceidwad  i'r  colledig?  Nid  all  fod  un  cwest- 
iwn  pwysicach  na  hwn.  Newydd  yw  hw^n  o  beth 
wedi  ei  fwriadu  y  tu  allan  i'n  gwybodaeth  ni,, 
nad  allasem  o  dan  unrhyw  amgylchiad  gael  gaf- 
ael  ynddo;  nid  anasem  trwy  nerth  ein  deall  a'n 
rheswm  ei  gasghi.  Pwy  allasai  gasglu  yn  mlaen 
Haw  y  buasai  yr  ymgnawdohad  yn  cymeryd  lle? 
Pwy  fuasai  yn  dychymygu  y  buasai  Tragwyddol 
Fab  Duw  mewn  cnawd  yn  marw  dros  ei  eìynion? 
Gwirioneddau  yw  y  rhai  hyn  sydd  yn  gorphwys 
ar  sail  tystiolaeth.  Y  Beibl,  aV  Beibl  yn  unig, 
fel  dadguddiad  oddiwrth  Dduw,  sydd  yn  tyst- 
iolaethu  am  hyn.  Ar  dystiolaeth  y  Beibl  "j  gor- 
phwys  Cristionogaeth  am  ei  phrawf,  yr  hwn  s}^dd 


V  GOR UŴCHNA  TURIOL.  303 

wedi  ei  lefaru  gan  ddynion  sanctaidd  Duw,  meg- 
ys  y  cynyrfwyd  hwy  gan  yr  Ysbryd  Glan. 

Meddyliwch  am  y  prawfion  allanol  a  niewnol 
sydd  genym  o>  dchvyfoldeb  y  BeibL  Xid  allaf 
yn  awr  fyned  i  mewn  i  neillduohon  y  prawfion 
allanol  na  mewnol — y  prawfion  sydd  yn  s\haen- 
edig  ar  natur  cynwysiad  y  Beibl  fel  gwirionedd 
dadguddiedig,  y  rhai  nad  ahesid  eu  cyraedd  ond 
yn  unig  trwy  ddadguddiad,  yn  nghyd  a  thystiol- 
aeth  y  Beibl  am  ei  ysbrydohaeth  ei  hun;  a'r 
prawfion  mewnol,  y  rhai  sydd  yn  mhrofiad  mil- 
iynau  o  gredinwyr,  fod  y  Beibl  yn  "Air  Duw,"  yn 
"Dystiolaeth  lesu  Grist,"  ac  nadoes  un  broffwyd- 
ohaeth  o  "ddeonghad  priod,  ond  dynion  sanct- 
aidd  Duw  a  lefarasant  megys  y  cynyrfw^yd  hwy 
gan  yr  Ysbryd  Glan."  Fel  hyn,  y  mae  Cristion- 
ogaeth  yn  gorphwys  am  ei  sicrwydd,  nid  ar  yr 
inductive  scientific  method,  ond  ar  dyst:olaeth 
Duw  ei  hun. 

A  yw^  adgyfodiad  yr  Arglwydd  lesu  yn  ft'aith? 
Os  ydyw,  y  mae  yn  ffaith  anesboniadwy  \  n  ol  y 
berthynas  sydd  rhwng  rhagflaenydd  a  chanlyn- 
iad,  neu  ddeddf  achos  ac  eftaith;  nis  geilir  ei 
phrofi  yn  ol  yr  inductive  method.  Ffaith  yw  yr 
adgyfodiad  sydd  yn  sylfaenedig    ar    dystiolaeth 


304  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ymddiriedol.  Ac  y  mae  y  prawf  a  ydyw  Crist- 
ionogaetli  yn  grefydd  oruwxhnaturiol  yn  gor- 
phwys  ar  ffaith  yr  adgyfodiad  o'r  bedd  newydd. 
lachawdwriaeth  i  ddynion  colledig  ydyw  Crist- 
ionogaeth,  ac  y  mae  y  Beibl  yn  dadguddio  cyn- 
llun  yr  iachawdwriaeth  hon.  "Nid  oes  enw  ar- 
all  wedi  ei  osod  yn  mysg  dynion  tnvy  yr  bwn  y 
mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn  gadwedig."  GeUwch 
fod  yn  feddianol  ar  ryw  fath  O'  grefydd,  gehwch 
gredu  yn  Nuw  heb  fod  yn  Gristion.  NM  oes 
neb  yn  Gristion  ond  yr  hwn  sydd  yn  "credu  yn 
Nuw  Dad  holl  gyfoethog,  Creawdwr  nef  a  aaear, 
ac  yn  ei  Fab  ef  lesu  Grist."  Gehwch  goleddu 
syniadau  gwahanol  am,  natur  pechod,  natur  ffydd 
gyíìawnhaol,  sancteiddhad,  y  gosbedigaeih  dra- 
gwyddol,  oiid  nis  gellwch  fod  yn  Gristion  heb 
gredu  yn  ymgnawdoHad  Mab  Duw.  Y  Duw- 
ddyn  ydyw  pen  comglfaen  tenil  Cristionogaeth. 
*'Syh'aen  arall  nis  gall  neb  ei  gosod,  ond  yr  hon 
a  O'Sodwyd,  sef  lesu  Grist."  "Nid  oes  iachawd- 
wriaeth  yn  neb  arall,  nac  enw  arall  wedi  ei  osod 
yn  mysg  dynioii  trwy  yr  hwn  y  mae  yn  rhaid  i 
ni  fod  yn  gadwedig."  Yn  hwn  yn  unig  y  mae 
Duw  yn  cymodi  y  byd  ag  ef  ei  hun,  heb  gyfrif 
iddynt  eu  pechodau.     ''Yr  ydych  yn   credu  yn 


Y  GORUWCHNATURIOL.  305 

Xnw,"  meddai  yr  lesu  wrth  ei  ddysgyblion  pan 
ar  eu  gadael,  "credwch  ynof  finau  hefyd.''  Wel, 
y  mae  credu  yn  ymgnawdoHad  Crist  yn  sefyll 
iieu  yn  syrthio  gydag  athrawiaeth  fawr  ei  adgyf- 
odiad  ef.  Os  nad  elHr  profi  fod  Crist  wedi  cyfodi 
o  feirw,  "Bwytawn  ac  yfwn,  a  byddwn  lawen, 
canys  yfory  marw  ydym."  Tyner  i  lawr  hoU  eg- 
hvysi  cred;  a  bydded  y  ddaear  yn  afluniaicid;  "es- 
tyner  arni  hnyn  annhrefn,"  os  Crist  ni  chyfodw}  d 
o  feirw.  Ond  os  ydyw  ei  adgyfodiad  ef  }'n  ffaith 
lianesyddol  brofedig  a  diameuoh  y  mae  Cristion- 
ogaeth  yn  gorphwys  ar  wyrth  yr  ymgnawdohad, 
yn  yr  hon  y  codwyd  mater  y  greadigaeth  \\  edi  ei 
sancteiddio  i  undeb  â'r  Duwdod  yn  ]\Iherson  y 
]\I.ab,  a  gwyrth  yr  ymgnawdohad  yn  cael  ei  chad- 
.arnhau  gan  wyrth  yr  adgyfodiad.  Pa  ddyben  i 
chwi  ddadleu  yn  nghylch  posibilrwydd  gwyrth, 
os  ydych  yn  credu  yn  adgyfodiad  Crist.  Y  mae 
^wyrth  fawr  yr  adgyfodiad  yn  cadarnhau  posibil- 
Twydd  pob  gwyrth  a  gyflawnwyd  erioed. 

Xid  yw  yn  angenrheidiol  i  mi  heddyw  elch  ad- 
goíîa  am  gadernid  y  prawfion,  ar  y  rhai  v  gor- 
■phwys  adgyfodiad  Crist,  ond  gaUaf  ddweyd  cy- 
tnaint  a  hyn,  nad  oedd  yn  beth  naturiol  i'r  medd- 
■wl  dvnol  ei  dderbvn  heb  v  dvstiolaeth  fw\'af  di- 


3o6  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

ameuol  o'i  phlaid.  Pe  buasech  chwi  yn  dweyd 
wrthyf  fod  y  dyn  a  gladdwyd  yr  wythnos  ddiw- 
eddaf,  yr  hwn  a  fu  farw  o  fewn  ychydig  latheni 
i'r  eglwys  hon,  wedii  adgyfodi,  ac  wedi  ymddang- 
os  yn  fyw,  yn  mhen  tri  diwrnod,  i'w  frodyr  yn  eu 
cyfarfod  eglwysig,  ni  buaswn  yn  eich  credu. 
Gwn  y  buaswn  yn  syrthio  i  gyflwr  meddyhol 
Thomas  pan  y  clywodd  y  newydd  fod  Crist  yn 
fyw.  Buaswn  yn  barod  i  ddweyd,  "Ni  chredaf 
hyn  omi  chaf  ei  weled  ef  ei  hun,  a  gweled  rhai  o 
nodau  ei  frwydr  olaf  ag  angeu  yn  ei  goiff  ef." 
Yr  wyf  yn  tybied  mai  hyn  fuasai  eich  cyflwr 
meddyhol  chwithau — ameuwyr.  Na,  nid  prawf- 
ion  cyíîredin,  ond  rhai  anghyfìfrecUn  ac  eÌLhriad- 
oî  oi  gryfion,  a  allasent  argyhoeddi  meddyhau  ci 
ddysgybhon  ei  fod  ef  yn  fyw.  Nis  gahasai  dim 
hai  na'i  weled  ef  ei  hun,  gweled  yn  ei  ddwylaw  ôl 
yr  hoehon,  clywed  ei  lais,  cymdeithasu  a  bwyta 
gydag  ef,  a  ahasai  eu  hargyhoeddi  ei  fod  ef  yn 
fyw.  Y  mae  yn  haws  i  ni  gredu  yn  ei  adgyfod- 
iad  nag  ydoedd  i'r  dysgybhon,  oblegid  dau  res- 
wm.  Yn  gyntaf,  yr  ydym  ni  yn  gweled  mai  nid 
adgyfodiad  dyn  cyfifredin,  fel  mab  y  weddw  o 
Nain,  neu  Lazarus  o  Bethania,  ydoedd  ei  adgyf- 
odiad  ef,  ond  adgyfodiad  dyn  anghyfifredin,  dyn 


Y  GORU WCHNA T l ^RIOL.  3 O 7 

eithriadol,  un  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei  hun  yn  mysg 
meibion  dyn.  Dyn  ag  ydoedd  }-n  sefyll  yn  y 
berthynas  agosaf  â  holl  hanesiaeth  yr  eglwys 
luddewig,  yn  ganolbwynt  ac  yn  feddwl  ei  hoU 
hanes  o'r  dechreuad;  a  phan  y  bu  hwn  farw,  yr 
oedd  proffwydohaethau — y  proíîwydoHaethau  a 
gerddasant  o'r  blaen,  yn  hyfrau  cysegredig  y 
genedl  hon,  y  buasai  iddo  adgyfodi  o  íeirw  y 
trydydd  dydd.  Xid  oedd  ei  ddysgybhon,  dim 
cymaint  ag  un  o  honynt,  yn  deall  eíìfaith  hon, 
"Canys  hyd  yn  hyn  ni  wyddent  yr  ysgrythyr  fod 
yn  rhaid  iddo  gyfodi  o  feirw."  Tystiolaeth  eu 
synwyrau  yn  unig  a'u  hargyhoeddodd  ei  fod  ef 
wedi  adgyfodi.  Yr  ail  reswm  dros  i  ni  gredu  yn 
ei  adgyfodiad  ydyw  y  íîaith  o  fodolaeth  yr  eg- 
Iwys  Gristionogol  yn  y  byd  er's  tua  dwy  íìl  o 
ílynyddoedd.  Os  Crist  ni  chyfodwyd,  y  mae  y 
ffaith  fwyaf  pwysig  yn  hanes  y  byd  yn  anesbon- 
iadwy,  ac  yn  sylfaenedig  ar  y  tywod,  ac  nid  ar  y 
graig.  Ond  er  i  ystormydd  o  ymosodiadau,  cor- 
wyntoedd  rhesymoHaeth,  gwlawogydd  a  dryc- 
hinoedd  anffyddiaeth,  a  hoU  ddylanwadau  gelyn- 
ol  drygau  y  greadigaeth  yn  eu  hundeb  a'u  gil- 
ydd,  ruthro  ar  y  sylfaen  hon,  y  mae  yn  parhau 
yn  ansigledig.     "Y  mae  cadarn  sail  Duw  yn  sef- 


3o8  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yll."  Gorphwys  Cristionogaeth  am  ei  phrawf, 
îel  y  dywedwyd,  ar  sail  tystiolaeth  ddiameuol. 
Nid  yn  unig  Cristionogaeth  ydyw  y  íîordd  feraf, 
a'r  íîordd  ddiogelaf  i'r  nefoedd,  ond  dyma  yr  un- 
ig  ffordd.  Cofiwch  hyn,  nid  oes  gan  y  ffordd 
hon  rival.  Tua  blwyddyn  yn  ol  aethym  gyda 
boneddwr  O'  Gymru  i  swyddfa  y  railroad,  yr  hwn 
oedd  yn  ymofyn  pa  un  oedd  y  ffordd  feraf  a  di- 
ogelaf  i  Chicago.  Wedi  iddo-  fyned  i'r  swyddfa, 
ymafloddl  mewn  dau  neu  dri  o  fapiau  o'r  prif 
ffyrdd  rhwng  New  YoTk  a  Chicago,  a  phob  un 
yn  honi  mai  hi  oedd  y  feraf  a'r  ddiogelaf  i'r 
teithwyr.  Ond  am  y  fîordd  i'r  bywyd,  nid  oes 
gan  Gristionogaeth  rìval.  Ac  y  mae  hon  yn 
ffordd  berfîaith  ddiogel.  Mentrwch  arni,  anwyl 
ddynion,  a  chwi  a  laniwch  yn  ninas  Duw.  Pan 
yr  adeiladwyd  yr  elevated  road  yn  y  ddinas  hon, 
yr  0€dd  gan  y  dinasyddion  ofn  teithio  arni. 
Wrth  weled  hyn  penderfynodd  cwmni  y  íîordd 
newydd,  redeg  pwysau  aruthrol  yn  ol  a  blaen 
drO'Sti,  i  argyhoeddi  y  bobl  o'i  chadernid  a'i  diog- 
elwch.  Elevated  road  i'r  nefoedd  yw  Cristionog- 
aeth;  ac  y  mae  eisoes  wedi  dal  holl  bwysau  ath- 
roniaeth  resymolaidd  Germani,  ac  ameuaeth 
Lloegr  ac  America,  ac  nid  ydyw  yn  crynu  o  dan 
gerbydau  ysgafnach  evolution  yr  oes  hon.  Yr 
wyf  fi  wedi  penderfynu  mentro  y  ffordd  hon  am 
dir  y  bywyd. 


PREGETrî  XIV. 


YR    ELFEN    EOESOL     AC      YSBRYDOL      YN 
NGWYRTHLAU    YR  ARGLWYDD   LESU. 

Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  Yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  fi,  y  gweithredoedd  yr  wyf  fi  yn  eu  gwneuthur, 
yntau  hefyd  a'u  gwna,  a  mwy  na'r  rhai  hyn  a  wna  efe: 
oblegid  yr  wyf  fi  yn  myned  at  fy  Nhad. — loan  14: 12. 

Yr  enw  a  roddir  yma  gan  yr  Arglwydd  lesu 
ar  ei  wyrthiau  ydyw  "gweithredoedd."  Gehvir 
hwy  gan  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  dan 
amryw  enwau,  megys  "arwyddion/'  "rhyfeddod- 
au,"  ac  "amryw  nerthoedd;"  ond  gan  lesu  Grist 
ei  hun,  "g\veithredoedd,"  "Y  gweithredoedd  yr 
wyf  íì  yn  eu  gwneuthur."  Ac  yn  ei  enau  ef  y 
mae  yr  enw  hwn  ar  y  gwyrthiau  yn  dra  ar^wdd- 
ocaoL  Golyga  nad  oedd  yr  hyn  a  ystyrir  gan 
ddynion  yn  arwyddion,  yn  rhyfeddodau,  vn  am- 
ryw  nerthoedd,  ac  yn  wyrthiau  goruwchnaturiol, 
yn  ddim  ond  gweithredoedd  períîaith  naturiol 
iddo  ef.  Tarddant  o'i  ewyhys  ef  mor  naturiol, 
rhydd  a  diymdrech,  ag  y  tardda  gweithredoedd 
dyn  o'i  ewyllys  yntau,  a  hyny  heb  ddinystrio 
trefn  reolaidd  natur.     Gweithredoedd  dvn  vdvw 


3  I  O  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

yr  hyn  sydd  o  fewn  cylch  ei  allu  i'w  cyflawni,  a 
phethau  sydd  yn  naturiol  iddo  i'w  cyflawni. 
Gweithredoedd  Person  Dwyfol  ydyw  yr  hyn 
sydd  O'  fewn  cylch  ei  allu  yntau,  a  phethau  hollol 
naturiol  iddo  i'w  cyflawni.  Nid  gweithredoedd 
Moses  ydoedd  y  gyfres  o  ymyriadau  goruwch- 
naturiol  a  gyflawnwyd  gan  Dduw  trwyddo  ef  yn 
yr  Aiíît,  ond  gwyrthiau.  Yr  oeddynt  yn  gy- 
rr.aint  o  wyrthiau  i  Moses  ag  oeddynt  i  Pharaoh, 
am  nad  oeddynt  O'  fewn  cylch  ei  allu  naturiol  cí 
i'w  cyflawni.  Dyna  y  gwahaniaeth  mawr  rhwng 
Crist  a  Moses,  yn  ogystal  a  phawb  arall  ag  y  cyf- 
lawnwyd  gwyrthiau  trwyddynt.  Gweithredoedd 
ydoedd  y  gwyrthiau  iddo  ef,  y  rhai  a  gyflawnai 
mor  naturiol  a  rhwydd  ag  ydyw  i  ddyn  anadhi, 
a  hyny  am  ei  fod,  fel  y  dywed  yma,  "Yn  y  Tad. 
a'r  Tad  ynddo  yntau." 

Cyflawnai  yr  lesu  ei  weithredoedd  nerthol,  fel 
Achosydd  Newydd,  yn  nghanol  cyfundrefn  fawr 
ac  ardderchog  Natur,  a  hyny  heb  droseddu  yii 
erbyn  gweithrediiadau  rheolaidd  ei  hachosion  a'i 
deddfau.  A  phe  buasai  eisieu  rhoddi  darnodiad 
byr  o  wyrth,  dyna  ydyw: — Gweithred  yn  cymer- 
yd  he  trwy  ymyriad  achosydd  newydd  yn  nghyf- 
tmdrefn  Natur,  ac  nid  mewn  canlvniad  i  weith- 


G  lVyR  THIA  U  YR  ARGL  WYDD  lESU.  3  1 1 

rediad  rlieolaidd  natur  ei  hiin.  Gall  yr  achosydd 
newydd  hwn  fod  yn  ddyn,  yn  sefyU  yn  awdurdod 
Duw;  ond  yma,  y  Duw-ddyn  ei  hun  ydyw.  Yn 
sicr,  gahwn  fiforddio  gohwng  ein  gafael  bellach 
o'r  hen  syniad  fod  y  Duw-ddyn,  neu,  hyd  yn  nod 
dynion  sanctaidd  Duw,  yn  tori  ac  yn  atal  deddf 
natur,  pan  }n  cyflawni  gwyrthiau.  ''Ni  ddaeth 
y  Person  hwn  i  dori  ond  i  gynawni"  pob  deddf. 
Pan  yn  meddwl,  ac  yn  siarad,  am  gysondeb  ac 
imíîurfiaeth  natur,  yr  ydym  mewn  perygl  i 
wneyd  gwaith  Duw  yn  fath  o  beiriant,  olwynioii, 
cymalau,  pinau,  a  chysylltiadau,  yr  hwn  sydd 
mor  gywrain  a  manwl,  fel  pe  byddai  mewn  per- 
ygl  o  gael  ei  atal,  neu  ei  ddinystrio,  gan  y  cy- 
íîyrddiad  heiaf  âg  ef.  Yr  ydym  o  angenrheid- 
rwydd  yn  credu  yn  nghysoiideb  ac  uníîurfiaeth 
natur;  oblegid  y  mae  a  fyno  hyn  a  fìíurfiad  ar- 
ferion  naturiol  a  chymeriad  moesol  dyn.  Ond 
yr  ydym  yn  credu  hefyd  fod  peirianwaith  natur 
mor  eang  ac  annhraethol  fawr,  fel  y  gaU  Achos- 
ydd  Newydd  ymddangos  yn  nghanol  ei  olwyn- 
ion,  a  rhoddi  bod  i  weithred  newydd,  a  hyny  i 
anican  neihduol,  heb  aflonyddu  am  eiHad  ar  sy- 
mudiad  cyson  ac  uníîurf  ei  ohvynion.  Onid  yw 
natur  ei  hun  vn  hawn  o  hvn?     Pan  v  teflwch 


3 1  2  CREFYDD  A  GW  YDDOREG . 

gareg  i  fyny,  rhaid  iddi  fyned  yn  erbyn  gallii 
deddf  dysgyrchiad,  ond  nid  ydyw  hyny  yn  tori 
n,ac  yn  atial  gweithrediad  y  ddeddf.  Yr  unig 
eglurhad  ar  hyn  ydyw,  fod  natur  yn  ddigon  eang 
i  gynwys  ynddi  ei  hun  achos  newydd,  yr  hwn  a 
genedhr  ar  y  pryd  yn  ewyllys  y  dyn  sydd  yn 
taflu  y  gareg,  tra  y  mae  gallu  dysgyrchiad  yn 
gweithredu  mor  gryf  ag  erioed.  Yn  yr  un  modd, 
nid  ydyw  gwyrth  yn  droseddiad  ar  ddeddf  nat- 
ur;  ond  yn  eíîaith  gweithrediad  Achosydd  New- 
ydd,  yn  cynyrchu  gweithred  oruwchnaturiol.  Yr 
oedd  gweithredoedd  lesu  Grist  yn  hollol  natur- 
iol  iddoi  fel  Person  Dwyfol;  ac  er  eu  bod  yn  or- 
uwchnaturiol  nicl  oeddynt  yn  droseddiad  ar  y 
naturiol. 

Yn  awr,  dyma  y  mater  sydd  gan  lesu  Grist  yn 
yt  adnodau  blaenorol,  pan  yn  ateb  dymuniad 
PhyHp.  "Dangos  i  ni  }  Tad,"  medd  Phyhp,  'a 
digon  yw  i  ni."  "Y  neb  a'm  gwelodd  i  a  welodd 
y  Tad,"  medd  yr  lesu,  "Credwch  fì,  fy  mod  i  yn 
y  Tad,  aV  Tad  ynof  fìnau,  ac  onide,  credwch  íì  er 
mwyn  y  gweithredoedd  eu  hunain."  Yr  oedd  y 
gweithredoedd  a  gyíiawnid  ganddo'  ef,  nid  yn 
unig  yn  proíì  dwyfoldeb  ei  anfoniad;  ond  yr 
oeddynt  yn  proíì  ei  fod  ef     yn  Dduw,    yn    wir 


GWYH  THIA  U  YR  ARGL  W  \  ^DD  lES  U.  ^ì^ 

Dduw,  o  wir  Dcluw.  A  thrwy  grediniaeth  ynddo 
ef  yn  y  cymeriad  hwn,  gaUuogid  ei  ddysgybUon 
i  gyflawni  gwyrthiau — gwyrthiau  oV  un  natur 
a'r  rhai  a  gyflaw^nid  gan  Grist  ei  hun,  a  gwyrth- 
iau  mwy  o  ran  natur  na'r  rhai  a  gyflawnwyd 
ganddo  ef,  "Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  yr 
hwn  sydd  yn  credu  ynof  fi,  y  gweithredoedd  yr 
wyf  fi  yn  eu  gwneuthur,  yntau  hefyd  a'u  gwna,  a 
mwy  na'r  rhai  hyn  a  wna  efe;  oblegid  yr  wyf  fi 
yn  myned  at  fy  Nhad."  Yr  wyf  fi  yn  myned  i'r 
nefoedd  i  anfon  yr  Ysbryd  Glan  i  chwi,  a  thrwy 
ei  ddylanwad  ef  byddwch  chwi,  fy  nysgybhon,  yn 
foddion  yn  ei  law  ef  nid  yn  unig  i  wneyd  gwyrth- 
iau  ar  natur,  ond  i  gyflawni  gwyrthiau  mwy  na'r 
rhai  hyn.  Byddwch  yn  foddion  i  argyhoeddi  ac 
i  aileni  dynion.  Dyma  wyrthiau  yn  y  greadig- 
aeth  foesol. 

Y  mater  y  gehvir  eich  syhv  ato  ydyw  nodwedd 
foesol  ac  ysbrydol  gwyrthiau  yr  lesu,  yr  hon 
sydd  i  gael  ei  chario  ahan  dan  ddylanwad  yr  Ys- 
bryd  Glan,  yn  ngwaith  yr  eglwys,  ac  yn  ngwein- 
idogaeth  yr  efengyl  hyd  ddiwedd  amser. 

I.   Syhvn    ar     nodwecld     foesol     ac    ysbrydol 
gwyrthiau  yr  Arghvydd  lesu; 
20 


314  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

Ni  chyflawîiodd  y  Gwaredwr  gymaint  ag  un 
wyrth  nad  oedd  nodwedd  foesol  iddi.  Amcanion 
moesol  yn  unig  oedd  yn  cyfreithloni  eu  cyflawn- 
iad.  Nodwn  dair  ehen  neillduol  sydd  yn  dangos 
y  nodwedd  hon  a  berthyn  iddynt. 

I.  Yr  oeddynt  yn  arddangosiad  o  dynerwch, 
trugaredd,  a  chydymdeimlad  yr  lesu  â  dyn  yn  ei 
holl  anffodion  a'i  ddyoddefaint. 

Nid  rhyw  chwareuon  nwyfus  o  eiddo  gallu 
dwyfol  yn  lluchio  i'r  golwg  yn  awr  a  phryd  ar- 
all,  fel  fflachiadau  meht  y  nefoedd,  er  creu  syn- 
dod,  ydoedd  ei  weithredoedd  nerthol  ef.  Gwir 
iddo'  roddi  awgryni  pan  y  melldithiodd  y  ffigys- 
bren  difîrwyth  beth  a  allasai  hoillalluowgrwydd 
iioeth  ei  wneuthur  mewn  byd  euog.  Ond  yn  ei 
wyrthiau  yr  oedd  ei  dragwyddol  aUu  ef,  mewn 
luideb  â'r  drugaredd  fwyaf  tyner  a  dwyfol,  yn 
estyn  ymgeledd,  ac  yn  syniud  gofidiau  dynion. 
Y  mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  gweithrediad- 
au  trydaniaeth  (clccfricity),  fel  y  gweithreda  yn  ei 
gyflwr  rhydd  a  nwyfus  mewn  natur,  a'r  hyn  yd- 
yw  pan  wedi  ei  ddarostwng  o  dan  lywodraeth 
dyn.  GelHr  ei  weled  yn  ei  gyflwr  rhydd  a  nwyf- 
us  yn  y  fehten,  yn  ymsaethu  ac  yn  ymdoni  fel 
ruban  tanllyd;  yn  drisglo  y  coed,  yn  cipio  ym- 


G  WYRTHIA  U  YR  ARGL  WYDD  lESU.  3  I  5 

aith  fywyd  anifeilaidd  a  dynol  yn  fynych,  ac  yn 
trvwanu  mynwes  y  cwmwl  tew,  nes  y  clywir  ti 
Tuddfanau  yn  henwi  yr  hoH  nefoedd,  a'i  ddagrau 
yn  disgyn  yn  gawodydd  breision  i'r  ddaear;  ond 
dan  law  dyn  yn  swyddfa  y  telegraph  gwasan- 
setha  y  galhi  aruthrol  hwn  fel  angel  cymwynas- 
gar.  Rhed  ar  hyd  y  hwybr  a  drefnwyd  iddo, 
g-yda  chyflymdra  annirnadwy  drwy  y  dyfifryn- 
oedd,  dros  benau  y  mynyddoedd,  a  than  waelod- 
ion  y  moroedd  dyfnion,  a  chyflwyna  feddwl  y 
iiaill  ddyn  i'r  haU.  Trwy  ei  wasanaeth  ef  cys- 
yUtir  Uys  wrth  lys,  teyrnas  wrth  deyrnas,  gor- 
seddfainc  wrth  orseddfainc.  Y  mae  wedi  difodi 
.pehder.  AA'el,  rhywbeth  fel  hyn  oedd  gwyrthiau 
y  Gwaredwr — ei  dragwyddol  ahu  ef — y  gaUu  a 
greodd  y  bydysawd  mewn  moment,  a  losgodd 
ddinasoedd  y  gwastadedd  yn  Uudw,  a  ysgytiodd 
Pharaoh  a'i  hi  yn  y  ]\Ior  Coch,  yn  rhedeg  ar  hn- 
3'nau  tyneraf  calon  Duw  mewn  cnawd  i  agor 
llygaid  deiUion,  i  iachau  pob  math  o  afiechyd  yn 
TnhHth  y  bobl,  i  adgyfodi  y  meirw,  ac  i  gyhoeddi 
bhyyddyn  gymeradwy  yr  Arghvydd. 

Yr  ydym  wedi  arfer  dysgwyl  am  fath  o  gyd- 
gyfartaledd  yn  yr  ehenau  a  fifurfiant  bob  cymer- 
iad  gwir  fawr.     Os  bydd  un  yn  arddangos  gaUiu 


3  I  6  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

meddwl  cryf,  ond  calon  fechan,  a  dynoliaeth  fas^ 
gellwch  ei  edmygu,  ond  nid  ei  garu.  Ar  y  llaw 
arall,  os  bydd  un  yn  arddangos  calon  fawr  a 
chynes,  gellwch  ei  garu,  ond  nid  ei  edmygu. 
Ond  am  gymeriad  gwir  fawr,  un  yn  gallu  cy- 
meryd  gafael  ar  eich  edmygedd  a'ch  calon.,  rhaiid 
iddo  gysyhtu  y  ddwy  hyn  yn  ei  gymeriad,  sef 
mawredd  meddyUol  a  mawredd  calon.  Ni  raid 
dweyd  fod  y  ddwy  elfen  yma,  sef  mawredd  gallu 
— gallu  dwyfol  a  chalon  ddynol,  wedi  eu  huno- 
yn  ei  gymeriad  ef,  ac  yn  ymwthio  i'r  golwg  yn  ei; 
weithredoedd.  Crafîwch  arno  wrth  fedd  ei  gyf- 
aill  Lazarus  yn  gorchymyn  iddo  ddyfod  allan. 
Pan  yr  oedd  efe  yn  gorchymyn  "Lazarus,  tyred 
allan,"  nid  oedd  efe  i  gyd  yn  y  bedd  ar  y  pryd; 
ond  daeth  yno.  Daeth  ei  enaid  o  daith  pedwar 
diwmod  yn  nhragwyddoldeb  i  undeb  â'Ì  gorfif  of. 
Dechreuodd  ei  galon  guro,  ei  waed  redeg,  a 
bywyd  gynesu  gwadnau  ei  draed  ef,  a  cheisiai 
ymroho  allan  o'r  bedd  yn  ngwisgoedd  marwol- 
aeth.  O !  'r  fath  alhi !  Pwy  yw  hwn !  Ond  pan 
y  mae  yn  gorchymyn  ei  adgyfodiad  o'r  bedd,  a 
ydych  yn  sylwi  ar  y  dagrau  a  redant  dros  eî 
ruddiau,  gan  ddisgyn  yn  berlau  gloewon  ar  ei 
fynwes,  a  hyny  o  gydymdeimlad  pur  â'r  teuhi  yn 


G  WYRTHIA  U  YR  ARGL  WYDD  lESU.  3  I  7 

'cu  helbulon.  O'r  fath  galon  dyner!  "Yr  lesu 
a  wylodd."  Fel  y  nodwyd,  amcan  mawr  gwyrth- 
iau  y  Duw-ddyn  oedd  symud  ymaith  adfyd  a 
thrueni  meddyhol  a  chorfiforol  dyn.  Ac  y  mae 
;am  i  ni  ddeall  trwy  ei  weithredoedd  nerthol  mai 
hyn  yw  ei  amcan  heddyw  yn  yr  efengyl.  Pan  y 
taweiodd  yr  ystorm  ar  For  Gahlea,  y  mae  am  i 
ni  ddeah  y  gall  dawehi  ystormydd  moesol  yr  en- 
aid.  Pan  y  porthodd  y  miloedd  poibl  hyny  âV 
pum'  torth  haidd  a'r  ddau  bysgodyn,  y  mae  am  i 
ni  ddean  mai  efe  yw  ''Bara  y  bywyd,"  a  phan  yti 
adgyfodi  y  meirw  y  mae  am  roddi  ar  ddeah  i  ni 
inai  "Efe  yw  yr  adgyfodiad  .a'r  bywyd."  Fel 
hyn,  chwi  a  wehvch  fod  ei  ''weithredoedd  ef  "  yn 
arddangosiad  o'i  drugaredd  a'i  dynerwch  grasol 
;at  ddynioii  yn  eu  hadfyd  a'u  trueni. 

2.  Yr  ail  elfen  sydd  yn  dangos  nodwedd  foesol 
ei  wyrthiau  ydyw  ei  barchedigaeth  ddofn  i  drefn 
Natur,  ac  i  fywyd  cyffredin  dynion. 

Pan  y  caniatai  i'w  allu  goruwchnaturiol  weith- 
redu  O'  fewn  cylch  y  pethau  materol,  ac  yn  llwybr 
y  bywyd  cyffredin,  gehwch  benderfynu  fod  yn 
liyny  ddarhm  o'i  waith  yn  nhrefn  gras,  ac  yn  y 
cylch  ysbrydol.  Yr  oedd  yn  gosod  y  naturiol  dan 
deyrnged  i'r  ysbrydol,  hyd  yn  nod  vn  ei  wvrth- 


3l8  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

iau,  fel  y  maent  yii  fath  o  ddamegion  i  eglura 
natur  teyrnas  nefoedd.  Ni  wyrodd  y  gradd  llei- 
af  oddiwrth  amcan  ysbrydol  ei  wyrthiau.  Cym- 
ellwyd  ef  gan  Satan  i  droí  y  ceryg  yn  fara ;  a  gof- 
ynai  yr  luddew  yn  barhaus  am  "arwydd  o'r  nef." 
Buasai  cyflawni  gwyrth  mewn  ufudd-dod  i  gais 
y  naiU  neu  y  naU,  neu  pe  buasai  yn  ei  chyflawni 
i  foddhau  ei  gywreinrwydd  ei  hun  yn  ei  daflu 
o'r  fifoirdd  yn  y  fan.  Y  mae  pobl  yr  ''arwyddion" 
a'r  rhyfeddodau  eto  yn  myned  dan  wraidd  dylan- 
wad  ei  eglwys  ef. 

Heblaw  hyn,  pa  bryd  bynag  y  cyflawnai  weith- 
red  oruwchnaturiol  i  amcan  moesol,  talai  y  parcii 
dyfnaf  i  drefn  natur.  Nodwn  engraifift  neu  ddwy 
i  ddangO'S  hyn.  Pan  ballodd  y  gwin  yn  y  briod- 
as  yn  Cana  Gahlea,  ''Mam  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthò  ef,  nid  oes  ganddynt  mo'r  gwin,"  Yr  lesii 
a  ddywiedodd  wrthi,  "Beth  sydd  a  wnelwyf  â  thi,, 
wraig?  ni  ddaeth  fy  awr  i  eto."  Pa  beth  a  olyga 
wrth  y  gair  "ni  ddlaeth  fy  awr  i  eto?"  Hyn,. 
medd  un,  nid  oedd  eu  gwin  hwy  wedi  darfod  yn 
ho'llol.  Pan  y  mae  gan  y  dynol  ychydig  dan  ei 
law,  nid  ydyw  y  dwyfol  byth  yn  dyfod  aHan. 
Wedi  i'w  gwin  hwy  ddarfod  y  dywedodd  yr  lesu, 
**Llenwch  y  dvfrlestri  o  ddwfr;"  a  hwv  a'u  llan- 


GWYRTHIA  U  YR  ARGL  WYDD  lESL '.  319 

wasant  hyd  yr  ymyl,  Trowyd  ef  yn  win  yn  y 
fan;  ac  meddai  llywodraethwr  y  wledd  wrth  y 
priodfab,  "Pob  dyn  a  esyd  y  gwin  da  yn  gyntaf; 
ac  wedi  iddynt  yfed  yn  dda,  yna  un  a  fo  gwaetb.: 
tithau  a  gedwaist  y  gwin  da  hyd  yr  awr  hon." 
Paham  na  buasai  yr  Arglwydd  lesu  yn  creu  y 
gwin  ar  unwaith,  yn  hytrach  na  throi  y  dwfr  yn 
win?  Am  fod  ei  lygaid  ar  drefn  reolaidd  natur 
pan  yn  cyílawni  y  wyrth,  a  mynai  ef  dalu  gAvar- 
ogaeth  i  hono.  Trwy  drefniad  y  gahu  dwyfol 
troir  y  dwfr  yn  win  bob  bhvydclyn  yn  nghorfif  y 
winwydden.  Xeu  meddyHwch  ani  wyrth  y  pum' 
torth  a'r  ddau  bysgodyn.  "A'r  lesu  a  gymerth 
y  torthau,  ac  wedi  iddo  ddiolch,  efe  a'u  rhanodd 
i'r  dysgybHon,  a'r  dysgybHon  i'r  rhai  oedd  yn 
eistedd:  fehy  hefyd  o'r  pysgod  g}'maint  ag  a  fyn- 
asant."  Chwyddai  y  bara  yn  ei  ddwylaw  ef,  yn 
nwylaw  y  dysgybhon  wrth  ei  gario  i'r  bobl,  ac 
yn  nwylaw  y  bobl  wrth  ei  fwyta.  Tybiwch  eich 
bod  yn  gweled  bachgenyn  yn  eistedd  wrth  ochr 
ei  fam  ar  y  glasweht,  a  hvmp  oV  bara  haidd  yn  ei 
law,  ac  yn  dal  i  fwyta  arno,  a'r  hvmp  yn  dal  ato 
yntau;  yna  yn  codi  ei  lygaid  i  fyny,  gan  ddŵeyd, 
''Fv  mam,  vr  wvf  wedi  cael  dis:on  er's  meitvn." 


"í!3^ 


"Dyro  ef  i  lawr  ar  y  glasweht  yna,"  meddai  y 
fí:m.  "A  chasghvyd  o'r  briwfwyd  a  weddiHasid 
ddeuddeg  basg-edaid  yn  Hawn."     Dyma  fasged 


320  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

lawn  o  fwyd  i  bob  un  0''r  deuddeg  i  wynebu  ar 
newyn  y  byd;  ac  y  niae  cynwysiad  y  basgedi 
mor  llawn  heddyw  ag  crioed.  Er  mai  hon  ydyw 
y  wyrth  a'r  wedd  fwyaf  creadigol  arni  o  hoU 
wyrthiau  yr  lesu  etO'  chwi  a  wehvch  ddehv  trefn 
natur  yn  ei  gwyneb.  Gallasai  ef  droi  y  ceryg  yn 
fara  i'r  bobl,  a'r  glasweht  yn  bysgod,  ond  yn 
hytrach  na  gwneyd  hyny,  trodd  yr  ychydig  yii 
llawer.  Felly  y  mae  ef  wedi  arfer  porthi  y  ddyn- 
ohaeth  o'r  dechreuad.  Y  gronyn  sydd  yn  myn- 
ed  i'r  ddaear  sydd  yn  tarddu  o  honi,  peth  ar  ei 
ganfed,  araU  ar  ei  driugeinfed,  ac  arall  ar  ei  ddeg- 
fed  ar  hugain.  Pan  yr  anfonodd  efe  Pedr  i  fwrw 
bâch  i'r  mor  i  gaei  arian  i  dahi  y  dreth,  anrhyd- 
eddodd  ei  dduh  ef  o  fyw,a'igelfì  pysgota — oblegil 
drwy  bysgota,  a  dal  pysgod,  a  gwerthu  pysgod, 
yr  arferai  Pedr  eniU  arian  i  gynal  ei  hun,  ei  deu- 
lu,  ac  i  dalu  pob  treth  a  degwm.  Yn  y  niodd 
hwn,  anrhydeddai  yr  lesu  drefn  natur,  drefn 
cymdeithas,  a  duh  bywohaeth  dynion,  mor  beU 
ag  yr  oedd  hyn  yn  ddichonadwy.  Cadwai  ei  alhi 
goruwchnaturiol  o  clan  y  fath  warogaeth  fel  na 
chaniatai  iddo  ymddangos  un  amser  pan  y  gallai 
y  dynol  gyflawni  y  peth.  Olew  a  gafodd  y  wraig 
w^eddw  i  dahi  ei  dyled;  blawd  O'  flawd,  pysgod  o 
bysgod,  a  manna,  fel  hâd  coriander  i  Israel  yn  yr 
anialwch,  hyny  yw,  gwnaeth  y  manna  mor  debyg 


GWYRTHIAC  YR  ARGLWYDD  lESU.  32  I 

ag  ocdd  vn  ddichonadwy  i'r  bwyd  oedd  yn  t^'fti 
yn  naturiol  ar  raddfa  fechan  yn  yr  aniahvch. 

Yn  awr,  oddiwrth  y  Avedd  yma  ar  weithredoedd 
rerthol  vr  lesii,  awgr\"mir  i  ni  ddwy  egwyddor 
fcesol  bwysig.  Yn  gyntaf,  pan  y  mae  Duw  yi 
■achub  dyn  gwna  hyny  yn  berffaith  unol  â  threfn 
ei  feddwl  fel  creadur — parcha  ei  ewyUys,  syU'aen 
ein  cyfrifoldeb,  trwy  ei  henih,  ac  nid  ei  gorfochi 
trwy  drais.  Cewch  yr  anrhydedd  o  ufuddhau  i 
ddylanwad  dwyfol  yn  eich  iachawdwriaeth.  Yr 
■ail  egwyddor  ydyw,  nas  gehir  dysg^vyl  i  Dduw 
wneyd  y  peth  ahwn  ni  ei  wneyd.  Rhaid  i  chwi 
gyí^awni  eich  dyledswyddau  eich  hunain,  a  chof- 
Ìwch,  pa  bryd  bynag  y  gorchymyn  Duw  ddyled- 
swydd  arnom,  nad  oes  y  fath  beth  yn  bosibl  ag 
anaUu  i'w  chyflawni.  Gyda'r  gorchymyn  rhydd 
aUu  i  gyflawni  }'n  mhob  amgylchiad. 

3.  EUen  sydd  yn  dangos  amcan  moesol 
gwyrthiau  }t  Arghvydd  lesu  ydyw  ft'ydd. 

Ei  gwestiwn  mawr  ef  }-n  wastad  ydoedd  naiU 
ai  i'r  dyoddefydd  ei  hun,  neu  i'r  neb  a  elai  ato  yn 
achos  y  dyoddefydd,  fel  y  canwriad  yn  achos  ei 
^vas  yr  hwn  oedd  mewn  poen  dirfawr,  ''A  wyt  ti 
yn  credu?"  Paham  y  gofynai  y  cwestiwn  hwn?' 
Paham  yr  oedd  yn  cau  pawb  i  íîydd?  Am  mai 
ffydd  ydyw  yr  unig  hnc  sydd  yn  cvsvUtu  person 
dyn  â  Pherson  y  Gwaredwr.  A  phan  y  ft'urfid  }  r 
imdeb  hwn  rhwng  person  y  gofynydd  â  Pherson 


32  2  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

y  Gwareclwr,  rhedai  ei  allu  goruwchnaturiol  trwy 
yr  uiideb,  a  chyflawnai  y  drugaredd  ofynedig^ 
naiU  ai  i'r  gofynydd  ei  hun,  neu  i'r  hwn  y  gofyn- 
ai  drosto.  Un  athrawiaeth  bwysig  yn  nghreda 
yr  tiindw  ydyw,  pe  gallai  ddarostwng  y  greadig- 
aeth  ehenol  yn  ei  gorff,  ac  unO'  ei  enaid  â'r  ys- 
bryd  mawr  a  chyfîredinol  sydd  yn  llanw  poi> 
peth,  y  gahai  gyflawni  gwyrthiau  wrth  ei  ewyfl- 
ys.  Pe  y  gaflai  unwaith  gyraedd  hyn,  creda  y 
gaflai  ehedeg  trwy  yr  eangder;  bod  yn  weledig, 
neu  yn  anweledig;  iachau  heintiau,  ac  adgyfodi 
y  meirw.  Trwy  undeb  agos  rhwng  ei  ysbryd  ef 
â'r  ysbryd  mawr  sydd  yn  flenwi  natur  ofl  y  dys- 
gwyflai  wneyd  hyn.  Nis  gaflasai  yr  lesu  gyf- 
lawni  gwyrthiau,  hyny  yw,  yn  unol  âg  amcan  y 
prynedigaeth,  heb  undeb  ysbryd  dyn  trwy  íîydd 
â'i  Berson  ef.  O  herwydd  hyn,  dywedir  nas- 
gaflasai  efe  wneuthur  gwyrthiau  yn  Nazareth, 
oblegid  eu  hanghrediniaeth  hwy.  Fel  mater  a 
aflu  nöeth,  gaflasai  osod  Nazareth,  a'r  bryn  serth 
y  tu  ôl  i'r  pentref  distadl  hwnw,  yn  frycheuyn  ar 
wyneb  un  oV  ser  sefydlog,  mor  rhwydd  a  rhoddl 
flygaid  i'r  dafl.  Ond  nis  gaflasai  gyflawni  gwyrth- 
iau  yno,  yn  unol  ag  amcan  mawr  ei  fywyd  a'i 
ddyfodiad  i'r  byd,  hch  ffydd.  A  byddai  yn  dda 
i  chwi  gotìo'  yr  hen  wirionedd  unwaith  eto,  nad 
afl  achub  un  pechadur  heb  undeb  íìfydd  â'i  Ber- 
son  ef:    A'r  foment  v  credwch  chwi  vnddö,  bvdd' 


G  WYR TIIIA  U  YR  ARGL  WYDD  lESU.  323 

rhinwedd  ei  Anfeidrol  lawn  yn  llifeirio  trwy  yr 
iindeb,  nes  cryfhau  eich  gwendid  moesol  â  dwyf- 
ol  haeddiant  yn  oes  oesoedd.  Credwch  ynddo. 
Os  ydych  yn  awyddus  i  fod  yn  y  bendefigaeth 
nwchaf  yn  yr  ymerodraeth  ddwyfol,  credwch  yn- 
ddo.    "Cred  yn  nnig"— dim  ond  credu. 

Ond  heblaw  hyn  eto,  trwy  ei  wyrthiau  yr  oedd 
am  i  ddynion  ddeall  nid  yn  unig  y  gallasai  iach- 
au  eu  cyrff,  a  chyflawni  eu  diíîygion  naturiol, 
megys  daUineb,  byddardod,  &c.,  ond  y  gallasai 
faddeu  eu  pechodau — symud  ymaith  am  byth  yr 
achO'S  o'u  holl  aníîodion  corfiforol  ac  ysbrydol. 
Os  gallasai  efe  sychu  y  ffrydiau,  paham  nad  all- 
asai  sychu  y  ffynon?  Os  gallasai  ddileu  yr  eíî- 
aith,  paham  nad  allasai  ddileu  yr  achos  ei  hun? 
Pan  y  cariwyd  mewn  gwely  y  gwr  claf  o'r  parlys 
ato  gan  bedwar,  yn  Capernaum,  y  gair  cyntaf  a 
ddywedodd  wrtho  oedd,  "Ha  fab,  maddeuwyd  i 
ti  dy  bechod.au."  Tarawodd  yn  gyntaf  oU  ar 
ffynon  foesol  ei  hoU  drallod — "Maddeuwyd  i  ti 
dy  bechodau."  A'r  mynyd  y  dywedodd  y  gair 
"Maddeuwyd,"  yr  oedd  bywyd  naturiol,  cryf  ac 
iach,  yn  cerdded  trwy  ei  gorfif  gwywedig,  nes 
cario  gwywdra  y  parlys  o'i  flaen.  A  welwch 
chwi  mor  rhwydd  y  pletha  y  fraich,  a  fu  yn  wyw- 
edig,  am  y  gwely  i'w  godi  ar  ei  gefn,  "Ac  a  aeth 
allan  yn  eu  gwydd  hwynt  oll  hyd  oni  synodd 
pawb,  a  gogoneddu  Duw."     Os    nad     oedd  lle 


324  CREFYDD  A  G  WYDDOREG. 

iddo  ddyfod  trwy  y  drws  at  yr  lesu  yn  ei  wxìy, 
ac  os  bu  raid  ei  ollwng-  i'r  ty  trwy  agoriad  yn  y 
tô,  yr  oedd  yno  ddigon  ò  le  iddo  fyned  allan  trwy 
y  drws  â'i  w  ely  ar  ei  gefn.  O !  yr  oedd  yn  teimlo 
yn  dda,  yn  llawn  o  nerth  bywyd,  yn  rhedeg  tua 
chartref  â'r  gwely  ar  ei  gefn.  Dyma  yr  agoriad 
i'r  hanes, — "A  phan  welodd  yr  lesu  eu  ffydd 
hwynt."  Ffydd  pwy?  Ffydd  y  pedwar  a'u  car- 
iasant  ef  at  yr  lesu,  a  íîydd  y  gwT  claf  ei  hun. 
Yr  oedd  y  pedwar  dyn  wedi  myned  i  edrych  am 
y  gwr  claf,  ac  yn  ymddyddan  wrth  ei  wely,  "A 
glywaist  ti,"  medd  un  o  honynt  wrtho,  "am  y 
gwr  ieuanc,  yr  lesu  yna?  Y  mae  hwnw  yn  gahu 
iachau  pawb  o  ba  glefyd  bynag  a  fydd  arno,  a  phe 
\  caet  ei  weled  ef,  gwnai  tithau  yn  iach  yn  v 
fan."  ''O  na  chawn  ei  weled  ef,"  meddai  y  claf. 
Ar  hyn  dyna  ryw  un  yn  gwaeddi  wrth  y  drws* 
'*Y  mae  yr  lesu  newydd  ddyfod  i  mewn  i'r  dref, 
a  thyrfa  fawr  wedi  myned  ar  ei  ol  ef  at  dỳ 
Simon."  Cododd  y  pedwar  yn  y  fan  y  g^vely  ar 
eu  hysgwyddau,  gan  ei  ddwyn  ef  at  yr  lesu.  Yr 
oedd  y  gwr  oedd  yn  ei  wely,  a'r  pedwar  oedd  o 
dan  y  gwely,  yn  credu  y  gwnaethid  ef  yn  iach. 
"A  phan  welodd  yr  lesu  eu  ffydd  hwynt,  Efe  a 
ddywedodd  wrth  y  claf  o'r  parlys,  Ha  fab  madd- 
euwyd  i  ti  dy  bechodau:  cyfod  i  fyny  dy  wely  a 
rho'dia."  Synodd  pawb;  a  gogoneddu  Duw  a 
wnaethant,   gan   ddywedyd,   "Ni  welsom  ni   er- 


GWYRTHIAU  YR  ARGLWYDD  lESU.  325 

ioed  fel  hyn."  neu  fel  y  mae  yn  y  Cyfieithiad  Di- 
wygiedig,  "W'e  never  saw  it  on  this  fashion.  " 
Dynia  íìfasiwn  newydd  yn  Capernaum!  GaUwn 
ninau  ddweyd  yn  mhellach,  pa  bryd  bynag  \' 
mae  imdeb  íîydd  yn  cymeryd  Ue  rhwng  enaid 
pechadur  â  Pherson  yr  lesu,  newidia  hoU  ítas- 
iwn  ei  fywyd  yn  y  fan.  Daw  yr  euog  condem- 
niedig  yn  ddieuog;  daw  y  marw  ysbrydol  yn 
fyw;  daw  y  gelyn  yn  fab  ac  yn  etifedd,  a'r  aflan 
yn  wynach  na'r  eira.  A  ydych  chwi  yn  gweled 
y  fîasiwn  yn  newid  yn  }'  dyddiau  hyn  yn  hanes 
bywyd  dynion?  Xi  cheir  gweled  hyn  heb  ffydd 
yn  lesu  Grist.  Pe  caem  ef  i'n  pHth  buan  y  new- 
idiai  ffasiwn  y  pregethu,  y  gweddio,  y  canu,  a 
holl  ordinhadau  yr  eglwys. 

Oddiwrth  yr  egwyddor  hon,  gwehr  hefyd  fod 
yn  bosibl  i'r  naiU  ddyn  gredu  dros  y  Uall,  ac  i"r 
naiU  dderbyn  bendith  trwy  grediniaeth  y  Uail 
drosto.  Credodd  y  canwriad  yn  ngaUu  yr  lesu 
dros  ei  was,  a  derbyniodd  y  gwas  yr  iachad. 
Credodd  y  wraig  o  Ganaan  dros  ei  merch,  ac 
iachawyd  hi. 

II.  Sylwn  fod  yr  egwyddor  foesol  sydd  y:i 
ligwyrthiau  y  Gwaredwr  i  gael  ei  chario  aUan  yn 
ngwasanaeth  ei  eghvys.  ac  yn  ngAveinidogaeth 
yr  efengyl  hyd  ei  ail  ymddangosiad  ef. 

Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof  íì,  y  gweithredoed<Ì 
vr  wvf  íì  vn  eu  o;wneuthur.  vntau  hefvd  a'u  o^wna. 


326  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

a  mwy  na'r  rhai  hyn  a  wna  efe,  oblegid  yr  wyf 
fi  yn  myned  at  fy  Nhad."  Y  mae  yr  lesu  wedi 
ymddiried  i'w  eglwys  i  gario  allan  egwyddor 
foesol  ei  wwrthiau  ef.  Y  mae  ei  orchymyn  mawr 
i'r  dysgybhon  yn  cynwys  hyn, — "lachewch  y 
cleifion,"  meddai,  "glanhewch  y  rhai  gwahan- 
glwyfus,  bwriwch  ahan  gythreuhaid,  adgyfodwch 
y  meirw,  a  phregethwch  yr  efengyl."  Y  mae 
gwaredigaeth  yr  efengyl  yn  waredigaeth  gyflawn 
i  ddynion,  nid  yn  unig  oddiwrth  effeithiau  pech- 
od  ar  yr  enaid,  oiid  oddiwrth  ei  effeithiau  ar  yr 
ho'll  ddyn — gorfif  ac  enaid.  Ymhdir  y  gelyn  o'i 
hoU  diriogaethau.  Fel  hyn,  y  mae  yr  efengyl 
yn  gweUhau  dyn  yn  ysbrydol,  ac  wrth  wneyd  hyn 
yn  ei  weUhau  yn  gymdeithasol  a  gwladwriaethol. 
Nid  ydyw  v  sefydhadau  mawrion  a  gyfodir  dan 
ddylanwad  yr  efengyl,  i'r  deiUion,  y  mudion,  y 
byddariaid,  yr  amddifaid  a'r  hen  yn  ddim  ond 
parhad  o  egwyddor  foesol  gwyrthiau  y  Gwared- 
wr.  Ac  ni  orphwys  yr  efengyl  hyd  nes  y  "rhydd- 
heir  y  creadur  yntau  hefyd  o  gaethiwed  Uygred- 
igaeth  i  ryddid  gogoneddus  plant  Duw.  Ac  nid 
yn  unig  y  creadur,  ond  ninau  hefyd,  y  rhai  sydd 
genym  flaenffrwyth  yr  Ysbryd;  yr  ydym  ninau 
ein  hunain  hefyd  yn  ocheneidio  ynom  ein  hun~ 
ain,  gan  ddysgwyl  y  mabwysiad,  sef  prynedig- 
aeth  y  corff."  GeUwch  edrych  yn  mlaen  am  y 
gobaitn  gwynfydedig,  ac  ymddangosiad  gogon- 


G IV YR  THIA  U  YR  ARGL  WYDD  lESU.  327 

iant  y  Duw  mawr,  pan  y  bydd  y  corff  a'r  enaid 
wedi  eu  g'lanhau  oddiwrth  holl  eíîeithiau  pechod. 
"A  mwy  na'r  rhai  hyn  a  wna  efe,  oblegid  /r 
wyf  fi  yn  myned  at  fy  Nhad."  Nid  mwy  mewu 
nifer,  neu  helaethach  o  ran  cylch,  neu  fwy  fel 
arwyddion  a  feddyhr.  Dichon  fod  rhai  o'r  Apos- 
toHon  wedi  cyfiawni  mwy  o  wyrthiau  na  Christ; 
ac  yn  sicr,  yr  oedd  y  cylch  y  cawsant  eu  cyflawni 
yn  llawer  eangach;  ond  er  liyn,  nid  oeddynt  yn 
fwy  fel  arwyddion  goruwchnaturiol.  Y  mae  y 
cyfryw  gyferbyniad  rhwng  y  gwyrthiau  a  gyî- 
lawnwyd  gan  Grist  â'r  rhai  a  gyflawnwyd  gan  y 
dysgybhon,  yn  ddyeithr  i  iaith  y  Testament  New- 
ydd;  mwy  o  ran  eu  natur  a'u  hefifeithiau  ydyw  y 
meddwl,  hyny  yw,  o  dan  dywalltiad  yr  Ysbryd 
Glan,  yr  hwn  ni  rocidwyd  etO'.  Cyflawnid  gwyrth- 
iau  ysbrydol  trwy  aileni  dynion.  Ac  y  mae  ail- 
eni  un  pechadur  yn  fwy  gwyrth  na'r  hoU  wyrth- 
iau  a  gyflawnwyd  erioed  ar  natur.  Nid  oedd  y 
gwyrthiau  a  gyflawnẅyd  gan  lesu  Grist  ei  hun 
yn  cyraedd  yn  mheflach  na'r  byd  naturiol.  Ond 
y  mae  aileni  un  pechadur  y  fath  wyrtli  fel  y  mae 
yn  cyraedd  i  ganol  y  byd  ysbrydol,  ac  ar  dar- 
awiad  amrant  yn  newid  perthynas  dyn  â  Duw, 
ac  â'r  hoU  greadigaeth  foesol.  Am  y  gwyrthiau 
a  gyflawnwyd  ar  natur,  nid  oeddynt  ond  o  fyr 
barhad,  oblegid  y  mae  natur  yn  fwy  na'i  deddí- 
au,  ac  yn  gallu  adferu  ei  hun  yn  fuan.    Os  hollt- 


328  CREFYDD  A  GWYDDOREG. 

wyd  y  Mor  Coch  yn  ddau,  os  ciliodd  yr  lorddon- 
en  yn  ei  hol,  ar  ol  i  Israel  fyned  trwy  y  naill,  a 
chroesi  y  llah,  ymaflai  deddf  natur  yn  y  dwfr, 
gan  ei  ddwyn  i'w  drefn  reolaidd.  Er  i'r  lesu 
roddi  hygad  i'r  dall,  chist  i'r  byddar,  tywyhid  y 
naiU  a  phyhd  y  naU  gan  ddeddfau  natur.  Ac  am 
a  wyddoim  ni,  dygwyd  y  rhai  a  adgyfodwyd  o 
feirw  i  froi  marwolaeth  yn  ol.  Ni  chyflawnwyd 
cymaint  ag  un  wyrth  ar  natur  sydd  wedi  aros  yn 
wyrth.  Nid  oedd  y  gwyrthiau  a  gyflawnwyd  ar 
natur  ond  m-egys  ôl  troed  y  Duwdod  ar  draeth- 
ydd  anian,  yr  hwn  a  olchid  ymaith  gan  ym- 
dreighad  y  don  gyntaf.  Ond  am  wyrthiau  yr 
Ysbryd  Glan,  gwyrthiau  fel  yr  eiddo  dydd  y  Pen- 
tecost,  yn  aileni  dynion,  erys  y  rhai  hyn  yn 
wyrthiau  am  byth.  Peth  mawr  oedd  iachau  hen 
giefyd  etifeddol  fel  y  gwahanglwyf;  peth  mwy 
yw  nadd  gelyniaeth  y  galon.  Peth  mawr  oedd 
adgyfodi  mab  ar  y  íîordd  i'r  gladdfa,  a'i  roddi 
i'w  fam:  peth  anfeidrol  fwy  ydyw  adgyfodi  pech- 
adur  o  fedd  pechod.  Dyma  y  wyrth  a  lanwa  eg- 
Iwysi  Cymru  â  saint,  ac  a  bobloga  y  nefoedd  á 
dinasyddion.  Pa  fodd  y  gehir  cael  y  gahu  nwii 
i  wneyd  gwyrthiau  ysbrydol  yn  y  dyddiau  hyn? 
Y  mae  yr  adnod  nes.if  yn  dweyd,  "A  pha  beth 
bynag  a  ofynoch  yn  fy  enw  i,  hyny  a  wnaf ;  fel  y 
gogonedder  y  Tad  yn  y  Mab."  Awn  ato  ef,  a 
gofynwn  hyn  yn  ei  enw. 


